Matayo 
Obuzaaliranwa bwa Yesu 


1:1 Ekitabo eky'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, 
omwana wa Ibulayimu. 2 Ibulayimu yazaala lsaaka; Isaaka n'azaala 
Yakobo; Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be; 3 Yuda n'azaala Pereezi ne 
Zeera mu Tamali; Pereezi n'azaala Keezulooni; Keezulooni n'azaala 
Laamu; 4 Laamu n'azaala Amminadaabu; Amminadaabu n'azaala Nasoni; 
Nasoni n'azaala Salumooni; 5 Salumooni n'azaala Bowaazi mu Lakabu; 
Bowaazi n'azaala Obedi mu Luusi; Obedi n'azaala Yese; 6 Yese n'azaala 
Dawudi kabaka. Dawudi n'azaala Sulemaani mu muka Uliya; 7 Sulemaani 
n'azaala Lekobowaamu; Lekobowaamu n'azaala Abiya; Abiya n'azaala 
Asa; 8 Asa n'azaala Yekosafaati; Yekosafaati n'azaala Yolaamu; Yolaamu 
n'azaala Uzziya; 9 Uzziya n'azaala Yosamu; Yosamu n'azaala Akazi; Akasi 
n'azaala Kezeekiya; 10 Kezeekiya n'azaala Manaase; Manaase n'azaala 
Amoni; Amoni n'azaala Yosiya; 11 Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda 
be, mu biro eby'okutwalibwa e Babulooni. 12 Oluvannyuma 
olw'okutwalibwa e Babulooni, Yekonya n'azaala Seyalutyeri; Seyalutyeri 
n'azaala Zerubbaberi; 13 Zerubbaberi n'azaala Abiwuudi; Abiwuudi 
n'azaala Eriyakimu; Eriyakimu n'azaala Azoli; 14 Azoli n'azaala Sadoki; 
Sadoki n'azaala Akimu; Akimu n'azaala Eriwuudi; 15 Eriwuudi n'azaala 
Ereyazaali; Ereyazaali n'azaala Mataani; Mataani n'azaala Yakobo; 16 
Yakobo n'azaala Yusufu, eyali bba Malyamu, eyazaala Yesu ayitibwa 
Kristo. 17 Bwe gityo emirembe gyonna, okuva ku Ibulayimu okutuuka ku 
Dawudi, emirembe kkumi n'ena; nate, okuva ku Dawudi okutuuka ku 
kutwalibwa e Babulooni, emirembe kkumi n'ena; nate, okuva ku 
kutwalibwa e Babulooni okutuuka ku Kristo, emirembe kkumi n'ena. 18 
N'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Malyamu nnyina bwe yali 
ng'akyayogerezebwa Yusufu, baali nga tebannaba kufumbiriganwa, 


n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. 19 Awo Yusufu bba, 
kubanga yali muntu mutuukirivu, n'atayagala kumukwasa nsonyi, yali 
alowooza okumulekayo kyama. 20 Laba bwe yali alowooza bw'atyo, 
malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto, n'amugamba nti Yusufu 
omwana wa Dawudi, totya kutwala Malyamu mukazi wo, kubanga 
olubuto Iwe Iwa Mwoyo Mutukuvu. 21 Naye alizaala omwana wa bulenzi; 
naawe olimutuuma erinnya lye YESU; kubanga ye ye alirokola abantu be 
mu bibi byabwe. 22 Ebyo byonna byakolebwa, bituukirire Mukama bye 
yayogerera mu nnabbi, ng'agamba nti, 23 Laba, omuwala atamanyi musajja 
aliba olubuto, era alizaala omwana wa bulenzi, Balimutuuma erinnya lye 
Emmanweri; eritegeezebwa nti Katonda ali naffe. 24 Yusufu bwe 
yazuukuka mu tulo, n'akola nga malayika wa Mukama bwe yamulagira, 
n'atwala mukazi we, 25 so teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala 
omwana: n'amutuuma erinnya lye YESU. 


Abagezigezi abaava ebuvanjuba 


2:1 Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Besirekemu eky'e Buyudaaya ku 
mirembe gya Kerode kabaka, laba, abagezigezi abaava ebuvanjuba ne 
bajja e Yerusaalemi, 2 nga bagamba nti Ali ludda wa oyo eyazaalibwa 
Kabaka w'Abayudaaya? Kubanga twalaba emmunyeenye ebuvanjuba, ne 
tujja okumusinza. 3 Kerode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira, era 
n'ab'e Yerusaalemi bonna. 4 N'akunyanya bakabona abakulu bonna, 
n'abawandiisi ab'abantu, n'ababuuza nti Kristo alizaalibwa wa? 5 Nabo ne 
bamugamba nti Mu Besirekemu eky'e Buyudaaya: kubanga bwe 
kyawandiikibwa nnabbi bwe kityo nti 6 Naawe Besirekemu, ensi y Yuda, 
Toli mutono mu balangira ba Yuda: Kubanga afuga aliva mu ggwe, 
Alirunda abantu bange Isiraeri. 7 Awo Kerode n'ayita abagezigezi kyama, 
n'ababuuliriza nnyo ebiri emmunyeenye bye yaakamala okulabika. 8 
N'abasindika e Besirekemu, n'abagamba nti Mugende munoonye nayo, 
mulabe omwan bw'afaanana; naye bwe mumula banga, ne mujja 
mumbuulira nang ndyoke njije mmusinze. 9 Bwe baawulira kabaka, ne 
bagenda; laba emmunyeenye eyo, gye baalabira ebuvanjuba, 


n'ebakulembera, n'ejja n'eyimirira waggulu omwana w'ali. 10 Bwe baalaba 
emmunyeenye, ne basanyuka essaayu lingi nnyo. 11 Ne bayingira mu 
nnyumba, ne balaba omwana ne Malyamu nnyina; ne bavuunama, ne 
basinza omwana; ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo 
bya zaabu, n'obubaane, n'omugavu. 12 Katonda bwe yabalabulira mi 
kirooto baleme okuddayo eri Kerode ne baddayo ewaabwe mu kkubo 
eddala. 13 Laba, bwe baamala okugenda malayika wa Mukama n'alabikira 
Yusufu mu kirooto, ng'amugamba nti Golokoka, otwale omwana ne 
nnyina, oddukire e Misiri obeere eyo okutuusa nze lwe ndikugamba; ku 
banga Kerode ajja okunoonya omwana okumutta. 14 Naye n'azuukuka 
n'atwala omwana ne nnyina ekiro n'agenda e Misiri; 15 n'abeera eyo 
okutuusa Kerode bwe yafa; ekigambo kituukirire Mukama kye yayogerera 
mu nnabbi, ng'agamba nti Nnayita omwana wange okuva mu Misiri. 16 
Awo Kerode, bwe yalaba ng'abalaguzi baamuduulira n'asunguwala nnyo, 
n'atuma okutta abaana ab'obulenzi bonna abaali e Besirekemu ne ku nsalo 
zaakyo zonna, abaakamala emyaka ebiri n'abatannaba kutuusa egyo, 
ng'ebiro bye yabuulirizaamu ennyo abalaguzi bwe byali. 17 Awo ekigambo 
nnabbi Yeremiya kye yayogera ne kiryoka kituukirira, bwe yagamba nti 18 
Eddoboozi lyawulirwa mu Laama, Okukaaba n'okukuba ebiwoobe ebingi, 
Laakeeri ng'akaabira abaana be; So teyayagala kukubagizibwa, kubanga 
tewakyali. 19 Naye Kerode bwe yamala okufa, laba, malayika wa 
Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto e Misiri, 20 ng'agamba nti 
Golokoka, otwale omwana ne nnyina, ogende mu nsi ya Isiraeri: kubanga 
abaali banoonya omwana okumutta bafudde. 21 N'agolokoka, n'atwala 
omwana ne nayina, n'ajja mu nsi ya Isiraeri. 22 Naye bwe yawulira nti 
Alukerawo ye kabaka w'e Buyudaaya ng'asikidde kitaawe Kerode, n'atya 
okuddayo. Naye Katonda bwe yamulabulira mu kirooto, ne yeekooloobya, 
n'ayita ku luuyi lwe Ggaliraaya, 23 n'ajja n'abeera mu kyalo, erinnya lyakyo 
Nazaaleesi: ekigambo bannabbi kye baayogera kituukirire, nti Aliyitibwa 
Munazaalaayo. 


Yokaana Omubatiza alongoosa Ekkubo 


3:1 Mu maku ezo, Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulirira mu ddungu 
ery'e Buyudaaya, 2 ng'agamba nti Mwenenye; kubanga obwakabaka 
obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. 3 Kubanga oyo nnabbi Isaaya gwe 
yayogerako, ng'agamba nti Eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu 
ddungu nti Mulongoose oluguudo lwa Mukama, Mulunyamye amakubo 
ge. 4 Naye Yokaana oyo yayambalanga engoye ez'ebyoya by'ennamira, 
nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato; nemmere ye yali nzige na 
mubisi gw'enjuki ez'omu nsiko. 5 Awo ne bava e Yerusaalemi ne mu 
Buyudaaya wonna, n'ensi yonna eriraanye Yoludaani, ne bajja gy'ali; 6 
n'ababatiza mu mugga Yoludaani, nga baatula ebibi byabwe. 7 Naye Lwe 
yalaba Abafalisaayo abangi n'Abasaddukaayo abangi nga bajjirira 
okubatiza kwe n'abagamba nti Mmwe abaana b'emisota, ani eyabalabula 
okudduka obusungu obugenda okujja? 8 Mubale ebibala ebisaanidde 
okwenenya; 9 temulowooza kwogera mu mitima nti Tulina Ibulayimu ye 
jjajjaffe: kubanga mbagamba nti Katonda ayinza mu mayinja gano 
okugafuuliramu Ibulayimu abaana. 10 Naye kaakano embazzi eteekeddwa 
ku kikolo ky'emiti: buli muti ogutabala bibala birungi gunaatemebwa, 
gunaasuulibwa mu muliro. 11 Nze mbabatiza na mazzi olw'okwenenya: 
naye oyo ajja ennyuma wange ye ansinga amaanyi, sisaanira na kukwata 
ngatto ze: oyo alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu n'omuliro. 12 Olugali 
Iwe luli mu mukono gwe, naye alirongoosa nnyo egguuliro lye; 
alikuņņaanyiza enyaano mu ggwanika, naye ebisusunku alibyokya 
n'omuliro ogutazikira. 13 Awo Yesu n'ava e Ggaliraaya, n'atuuka ku 
Yoludaani eri Yokaana, amubatize. 14 Naye Yokaana yali ayagala 
okumugaana, ng'agamba nti Nze nneetaaga ggwe okumbatiza, naawe ojja 
gye ndi? 15 Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti Kkiriza kaakano: 
kubanga kitugwanira bwe tutyo okntuukiriza obutuukirivu bwonna. 
N'alyoka amukkiriza. 16 Awo Yesu, bwe yamala okubatizibwa, amangu 
ago n'ava mu mazzi: laba, eggulu ne limubikkukira, n'alaba Omwoyo gwa 
Katonda ng'akka ng'ejjiba, ng'ajja ku ye; 17 aba, eddoboozi ne liyima mu 
ggulu, nga ligamba nti Oyo ye Mwana wange, gwe njagala, gwe 
nsanyukira ennyo. 


Setaani akema Yesu 


4:1 Awo Yesu n'atwalibwa Omwoyo mu ddungu okukemebwa Setaani. 2 
Bwe yamala okusiiba ennaku amakumi ana, emisana n'ekiro, enjala 
n'eryoka.emuluma. 3 Omukemi n'ajja n'amugamba nti Oba oli Mwana wa 
Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere. 4 Naye n'addamu 
nagamba nti Kyawandiikibwa nti Omuntu tabanga mulamu na mmere 
yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. 5 Awo 
Setaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya 
yeekaalu, 6 namugamba nti Oba oli Mwana wa Katonda, buuka ogwe 
wansi: kubanga kyawandiikibwa nti Alikulagiririza bamalayika be: Mu 
mikono gyabwe balikuwanirira, Oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. 7 
Yesu n'amugamba nti Kyawandiikibwa nate nti Tokemanga Mukama 
Katonda: wo. 8 Ate Setaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo, 
n'amulaga ensi za bakabaka bonna abali mu nsi, n'ekitiibwa kyazo; 9 
namugamba nti Ebyo byonna naabikuwa bw'onoovuunama okunsinza. 10 
Awo Yesu n'amugamba nti Vaawo genda, Setaani: kubanga 
kyawandiikibwa nti Osinzanga Mukama Katonda wo; era omuweerezanga 
yekka. 11 Awo Setaani n'amuleka; laba, bamalayika ne bajja, ne 
bamuweereza. 12 Awo bwe yawulira nga Yokaana bamuwaddeyo, 
n'addayo e Ggaliraaya; 13 ng'avudde e Nazaaleesi, n'ajja, n'abeera e 
Kaperunawumu, ekiri ku nnyanja, mu nsi ya Zebbulooni ne Nafutaali: 14 
ekigambo kituukirire nnabbi Isaaya kye yayogera, ng'agamba nti 15 Ensi 
ya Zebbulooni n'ensi ya Nafutaali, Ekkubo ly'ennyanja, emitala wa 
Yoludaani, e Ggaliraaya ey'amawanga. 16 Abantu abaali batuula mu 
kizikiza, Baalaba omusana mungi, N'abo abaali batuula mu nsi y'okufa ne 
mu kisiikirize kyakwo, Omusana gwabaakira. 17 Yesu n'asookera awo 
okubuulira n'okugamba nti Mwenenye; kubanga okwakabaka obw'omu 
ggulu bunaatera okutuuka. 18 Bwe yali ng'atambula ku ttale ly'ennyanja y'e 
Ggaliraaya, n'alaba ab'oluganda babiri, Simooni gwe bayita Peetero, ne 
Andereya muganda we, nga basuula omugonjo mu nnyanja, kubanga baali 
bavubi. 19 N'abagamba nti Mujje, muyite nange, nange ndibafuula abavubi 
b'abantu. 20 Amangu ago ne baleka emigonjo, ne bayita naye: 21 


N'atambulako mu maaso n'alaba ab'oluganda babiri abalala, Yakobo 
omwana wa Zebedaayo, ne Yokaana muganda we, nga bali mu lyato 
wamu ne kitaabwe Zebeedaayo, nga bayunga emigonjo gyabwe; n'abayita. 
22 Amangu ago ne baleka awo eryato ne kitaabwe, ne bagenda naye. 23 
Yesu n'abuna Ggaliraaya yonna, ng'abayigiririza mu makuņņaaniro 
gaabwe, era ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka, era ng'awonya endwadde 
zonna n'obunafu bwonna mu bantu. 24 Ebigambo bye ne bibuna Obusuuli 
bwonna: ne bamureetera bonna abaali balwadde, abaali bakwatiddwa 
endwadde ezitali zimu, n’ebonyoobonyo, n'ab'emizimu; ab'ensimbu, 
n'abaali bakoozibye; n'abawonya. 25 Ebibiina bingi, nga bava e Ggaliraaya 
n'e Dekapoli ne Yerusaalemi n’e Buyudaaya n'emitala wa Yoludaani ne 
bayita naye. 


Aliko ddayimooni awonyezebwa 


5:1 Bwe yalaba ebibiina, n'alinnya ku lusozi: n'atuula wansi, abayigirizwa 
be ne bajja gy'ali. 2 n'ayasamya akamwa ke, n'abayigiriza ng'agamba nti 3 
Balina omukisa abaavu mu mwoyo: kubanga abo obwakabaka abw'omu 
ggulu bwe bwabwe. 4 Balina omukisa abali mu nnaku: kubanga abo 
balisanyusibwa. 5 Balina omukisa abateefu: kubanga abo balisikira ensi. 6 
Balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu: kubanga 
abo balikkusibwa. 7 Balina omukisa ab'ekisa: kubanga abo balikwatirwa 
ekisa. 8 Balina omukisa abalina omutima omulongoofu: kubanga abo 
baliraba Katonda. 9 Balina omukisa abatabaganya: kubanga abo 
baliyitibwa baana ba Katonda. 10 Balina omukisa abayigganyizibwa 
olw'obutuukirivu: kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. 
11 Mmwe mulina omukisa bwe banaabavumanga, bwe 
banaabayigganyanga, bwe banaabawaayiranga buli kigambo kibi, 
okubavunaanya nze. 12 Musanyuke, mujaguze nnyo: kubanga empeera 
yammwe nnyingi mu ggulu: kubanga bwe batyo bwe baayigganya 
bannabbi abaasooka mmwe. 13 Mmwe muli munnyo gwa nsi; naye 
omunnyo bwe guggwaamu ensa, balirungamu munnyo nnabaki? 
Tegukyasaana nate, wabula okusuulibwa ebweru, abantu okugulinnyirira. 


14 Mmwe muli musana gwa nsi. Ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi, 
tekiyinzika kukisibwa. 15 So tebakoleeza ttabaaza okugivuunikira mu 
kibbo; wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo; nayo ebaakira 
bonna abali mu nju. 16 Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu 
maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke 
bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. 17 Temulowoozanga nti najja 
okudibya amateeka oba ebya bannabbi: sajja kudibya, wabula 
okutuukiriza. 18 Kubanga mbagamba mazima nti Eggulu n’ensi okutuusa 
lwe biriggwaawo, ennukuta emu newakudde akatonnyeze akamu ak’omu 
Mateeka tekaliggwaawo, Okutuusa byonna lwe birimala okutuukirira. 19 
Kale buli anaadibyanga erimu ku mateeka ago wadde erisinga obutono era 
anaayigirizanga abantu bw'atyo, aliyitibwa mutono mu bwakabaka 
obw'omu ggulu: naye buli anaagakwatanga era anaagayigirizanga, Oyo 
aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. 20 Kubanga mbagamba 
nti obutuukirivu bwammwe bwe butaasingenga butuukiruvu bwa 
bawandiisi n'Abafalisaayo, temuliyingira n'akatono mu bwakabaka 
obw'omu ggulu. 21 Mwawulira ab'edda bwe baagambibwa nti Tottanga 
naye omuntu bw'anattanga, anazzanga omusango: 22 naye nange 
mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we, alizza omusango; 
naye anaagambanga muganda we nti Laka, asaanidde okutwalibwamu 
lukuko, naye anaagambanga nti Musirusiru, asaanidde okusuulibwa mu 
Ggeyeena ey'omuliro. 23 Kale, bw'obanga oleese ssaddaaka yo ku kyoto, 
bw'oyima eyo n'omala ojjukira nga muganda wo akuliko ekigambo, 24 
leka awo ssaddaaka yo mu maaso g'ekyoto, oddeyo, osooke omale 
okutagabana ne muganda wo, olyoke okomewo oweeyo ssaddaaka yo. 25 
Yagalananga mangu n'oyo akuwawaabira ng'okyali naye mu kkubo; 
akuwawaabira alemenga oku kutwala eri katikkiro, so ne katikkiri 
alemenga okukuwa omumbowa, era olemenga okuteekebwa mu kkomera. 
26 Mazima nkugamba nti Tolivaamu, okutuusa lw'olimala okukome 
kkereza n'eppeesa erimu. 27 Mwawulira bwe baagambibwa nti 
Toyendanga: 28 naye nange mbagamba nti buli muntu atunuulira omukazi 
okumwegomba, ng'amaze okumwendako mu mutima gwe. 29 Oba 
ng'eriiso lyo eryaddyo likwesittaza liggyeemu lisuule wala: kubanga kye 


kisinga obulungi ekitundu kyo ekimu kizikirire, omubiri gwo gwonna 
guleme okusuulibwa mu Ggeyeena. 30 Era oba ng’omukono gwo ogwa 
ddyo gu kwesittaza, gutemeko, gusuule wala kubanga kye kisinga 
obulungi ekitundu kyo ekimu kizikirire, omubiri gwo gwonna guleme 
okugenda mu Ggeyeena. 31 Baagambibwa nate nti Omuntu bw'agobanga 
mukazi we, amuwanga ebbaluwa ey'o kumugoba: 32 naye nange 
mbagamba nti buli muntu agobanga mukazi we, wabula ogw'obwenzi 
ng'amwenzezza: n'oyo awasanga gwe baagoba, ng'ayenze. 33 Mwawulira 
ate ab'edda bwe baagambibwa nti Tolayiranga bya bulimba, naye 
otuukiririzanga Mukama by'olayira: 34 naye nange mbagamba nti 
Tolayiranga n'akatono, newakubadde eggulu, kubang ye ntebe ya Katonda; 
35 newakubadde ensi, kubanga ye gy'ateekaki ebigere bye; newakubadde 
Yerusaalemi, kubanga kye kibuga kya Kabaka omukulu. 36 So tolayiranga 
mutwe gwo, kubanga toyinza kufuula luviiri lumu oba lweru oba 
oluddugavo. 37 Naye ebigambo bya mmwe bibeerenga nti Weewaawa 
weewaawo; si weewaawo, si weewaawo: naye ebisinga ebyo bivamu 
mubi. 38 Mwawulira bwe baagambibwa nti Eriiso ligattwenga eriiso, 
m'erinnyo ligattwenga erinnyo: 39 naye nange mbagamba nti Temuziyiza 
nga mubi: naye omuntu bw'akukubanga oluba olwa ddyo, omukyukiranga 
n'olwa kkono. 40 Omuntu bw'ayagalanga okuwoza naawe okutwala 
ekkanzu yo, omulekeranga n'ekizibawo kyo. 41 Omuntu 
bw’akuwalirizanga okutambula naye mairo emu, tambulanga naye 
n'ey'okubiri 42 Akusabanga omuwanga omuntu bw’ayagalanga 
okumuwola, tomukubanga mabega. 43 Mwawulira bwe baagambibwa nti 
Oyagalanga munno okyawanga omulabe wo: 44 naye nange mbayamba nti 
Mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababayigganya; 45 mulyoke 
mubeerenga abaana Kitammwe ali mu ggulu: kubanga enjuba ye agyakiza 
ababi n'abalungi, abatonnyeseza enkuba abatuukirivu n'abatali batuukirivu. 
46 Kubanga bwe munaayagalanga ababaagala, mulina mpeera ki? 
n'abawooza tebakola bwe batyo? 47 Bwe naalamusanga baganda bammwe 
bokka, munaabasinzangawo ki? N’ab'amawanga tebakola bwe batyo? 48 
Kale mmwe mubeerenga abatuukirivu, nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali 
omutuukirivu. 


Kola ebirungi osanyuse Katonda 


6:1 Mwekuume obutakoleranga bigambo byammwe eby'obutuukirivu mu 
maaso g'abantu, era babalabe: kubanga bwe munaakolanga bwe mutyo 
temuuweebwenga mpeera eri Kitammwe ali mu ggulu. 2 Kale, 
bw'ogabiranga abaavu, teweefuuyiranga nyombe mu maaso go, nga 
bannanfuusi bwe bakola mu makunygaaniro ne mu nguudo, abantu babawe 
ekitiibwa. Mazima mbagamba nti Bamaze okuweebwa empeera yaabwe. 
3 Naye ggwe, bw'ogabiranga abaavu, omukono gwo ogwa kkono 
gulemenga okumanya ogwa ddyo bye gukola: 4 okugaba kwo kubeerenga 
kwa kyama: kale Kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. Essaala ya 
Mukaka waffe 5 Era bwe musabanga, temubanga nga bannanfuusi: 
kubanga baagala okusaba nga bayimiridde mu makungaaniro ne ku 
mabbali g'enguudo, era abantu baba!abe. Mazima mbagamba nti Bamaze 
abo okuweebwa empeera yaabwe. 6 Naye ggwe bw'osabanga yingiranga 
mu kisenge munda, omalenga okuggalawo oluggi olyoke osabe Kitaawo 
ali mu kyama, kale Kitaawo alaba mu kyama, alikuwa empeera 7 
Nammwe bwe musabanga, temuddinyananga mu bigambo, 
ng'ab'amawanga bwe bakola: kubanga balowooza nga banaawulirwa 
olw'ebigambo byabwe ebingi. 8 Kale, temufaanana nga bo: kubanga 
Kitammwe amanyi bye mwetaaga nga temunnaba kumusaba. 9 Kale, 
musabenga bwe muti, nti, Kitaffe ali ggulu, Erinnya lyo litukuzibwe. 10 
Obwakabaka bwo bujje. By'oyagala bikolebwe mu nsi, nga bwe bikolebwa 
mu ggulu. 11 Otuwe leero emmere yaffe eya leero. 12 Otusonyiwe 
amabanja gaffe, nga naffe bwe tusonyiye abatwewolako. 13 Totutwala mu 
kukemebwa, naye otulokole eri omubi. Kubanga obwakabaka, n'obuyinza, 
n'ekitiibwa, bibyo, emirembe n'emirembe, Amiina. 14 Kubanga bwe 
munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe, Kitammwe ali mu ggulu 
anaabasonyiwanga nammwe. 15 Naye bwe mutaasonyiwenga bantu 
ebyonoono byabwe, ne Kitammwe taasonyiwenga byonoono byammwe. 
16 Nate bwe musiibanga, temubeeranga nga bannanfuusi, abalina amaaso 
ag'ennaku: kubanga beeyonoona amaaso gaabwe, era abantu babalabe nga 
basiiba. Mazima mbagamba nti Bamaze okuweebwa empeera yaabwe. 17 


Naye ggwe bw'osiibanga, osaabanga amafuta ku mutwe, onaabanga ne mu 
maaso; 18 abantu balemenga okulaba ng'osiiba, wabula Kitaawo ali mu 
kyama: kale Kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. 19 
Temweterekeranga bintu ku nsi kwe byonoonekera n’ennyenje 
n'obutalagge, n'ababbi kwe basimira ne babba: 20 naye mweterekeranga 
ebintu mu ggulu, gye bitayonoonekera n'ennyenje newakubadde 
obutalagge, so n'ababbi gye batasimira; so gye batabbira: 21 kubanga 
ebintu byo we bibeera, omutima gwo nagwo gye gubeera. 22 Ettabaaza 
y'omubiri lye liiso: eriiso lyo bwe liraba awamu, omubiri gwo gwonna 
gunaabanga n'okutangaala. 23 Naye eriiso lyo bwe liba ebbi, omubiri gwo 
gwonna gunaabanga n'ekizikiza. Kale okutangaala okuli munda mu ggwe 
bwe kubeera ekizikiza, ekizikiza ekyo kyenkana wa obunene! 24 Tewali 
muntu ayinza kuweereza baami babiri: kuba oba anaakyawanga omu, 
n'ayagalanga omulala; oba anaanywereranga ku omu, n'anyoomanga 
omulala. Temuyinza kuweereza Katonda ne mamona. 25 Kyenva 
mbagamba nti Temweraliikiriranga bulamu bwammwe, nti mulirya ki; 
mulinywa ki; newakubaade omubiri gwa mmwe, nti mulyambala ki. 
Obuulamu tebukira mmere; n’omubiri tegukira byakwambala? 26 Mulabe 
ennyonyi ez'omu bbanga, nga tezisiga, so tezikungula, tezikuņņaanyiza mu 
mawanika; era Kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo. Mmwe temusinga 
nnyo ezo? 27 Ani mu mmwe bwe yeeraliikirira, ayinza okweyongerako ku 
bukulu bwe n'akaseera akamu? 28 Naye ekibeeraliikiriza ki 
eby'okwambala? Mutunuulire amalanga ag'omu ttale, bwe gamera; 
tegakola mulimu, so tegalanga lugoye: 29 naye mbagamba nti ne 
Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna, teyayambalanga ng'erimu ku go. 30 
Naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'omu ttale, oguliwo 
leero, ne jjo bagusuula mu kyoto, talisinga nnyo okwambaza mmwe, 
abalina okukkiriza okutono? 31 Kale temweraliikiriranga nga mwogera nti 
Tulirya ki? oba tulinywa ki? oba tulyambala ki? 32 Kubanga ebyo byonna 
amawanga bye ganoonya; kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga 
mwetaaga ebyo byonna. 33 Naye musooke munoonye obwakabaka bwe 
n'obutuukirivu bwe; era ebyo byonna mulibyongerwako. 34 Kale 
temweraliikiriranga bya jjo: kubanga olunaku olwa jjo lulyeraliikirira 


ebyalwo. Olunaku olumu ekibi kyalwo kirumala. 
Temusalanga misango 


7:1 Temusalanga musango, muleme okusalirwa. 2 Kubanga omusango 
gwe musala gulibasalirwa nammwe: era ekigera kye mugereramu, ekyo 
kye muligererwa nammwe. 3 Ekikutunuuliza ki akantu akali ku liiso lya 
muganda wo, naye notofaayo ku njaliiro eri ku liiso lyo ggwe? 4 Oba 
olimugamba otya muganda wo nti Leka nkuggyeko akantu akali ku liiso 
lyo; naye laba, enjaliiro ekyali ku liiso lyo ggwe? 5 Munnanfuusi ggwe, 
sooka oggyeko enjaliiro ku liiso lyo ggwe; olyoke olabe bulungi 
okuggyako akantu ku liiso lya muganda wo. 6 Temuwanga mbwa ekintu 
ekitukuvu, so temusuulanga luulu zammwe mu maaso ga mbizzi, zireme 
okuzirinnyirira n'ebigere byazo, ne zikyuka okubaluma. Musabe 
muliweebwa 7 Musabe muliweebwa; munoonye, muliraba; mweyanjule, 
muliggulirwawo; 8 kubanga buli muntu asaba aweebwa; anoona alaba; 
eyeeyanjula aliggulirwawo. 9 Oba muntu ki mu mmwe, omwana we 
bw'alimusaba emmere, alimuwa ejjinja; 10 oba bw'alisaba ekyennyanja, 
alimuwa omusota? 11 Kale mmwe, ababi, nga bwe mumanyi okuwa 
abaana bammwe ebintu ebirungi, Kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo 
okubawa ebirungi abamusaba? 12 Kale byonna bye mwagala abantu 
okubakolanga mmwe, nammwe mubakolenga bo bwe mutyo: kubanga 
ekyo ge mateeka ne bannabbi. 


Ekkubo effunda 


13 Muyingire mu mulyango omufunda: kubanga omulyango mugazi, 
n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, n'abo abayitamu bangi. 14 Kubanga 
omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo, n'abo 
abaliraba batono. 15 Mwekuume bannabbi ab'obulimba, abajjira mu 
byambalo by'endiga gye muli, naye munda gy'emisege egisikula. 16 
Mulibategeerera ku bibala byabwe. Abantu banoga batya ezabbibu ku 
busaana, oba ettiini ku mwennyango? 17 Bwe kityo buli muti omulungi 
gubala ebibala birungi; naye omuti omubi gubala ebibala bibi. 18 Omuti 


omulungi teguyinza kubala bibala bibi, so n'omuti omubi teguyinza kubala 
bibala birungi. 19 Buli muti ogutabala kibala kirungi bagutema bagusuula 
mu muliro. 20 Kale mulibategeerera ku bibala byabwe. 21 Buli muntu 
anyamba nti Mukama wange, Mukama wange, si ye aliyingira mu 
bwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola Kitange ali mu ggulu 
by'ayagala. 22 Bangi abalinymba ku lunaku luli nti Mukama waffe, 
Mukama waffe, tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimooni 
mu linnya lyo, tetwakolanga bya magero bingi mu linnya lyo? 23 Ne 
ndyoka mbaatulira nti Sibamanyangako mmwe: muve we ndi mwenna 
abakola eby'obujeemu. 24 Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo, 
n'amala abikola, kyaliva afaananyizibwa n'omusajja ow'amagezi eyazimba 
enju ye ku lwazi: 25 enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga 
n'akunta; ne bikuba enju eyo; so n'etegwa; kubanga yazimbibwa ku lwazi. 
26 Na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola, 
alifaananyizibwa n'omusajja atalina magezi, eyazimba enju ye ku musenyu: 
27 enkuba n'etonnya; mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta; ne bikuba 
enju eyo; n'egwa: n'okugwa kwayo kwali kunene. 28 Awo olwatuuka Yesu 
bwe yamala ebigambo ebyo, ebibiina ne byewuunya okuyigiriza kwe: 29 
kubanga yabayigiriza nga nannyini buyinza, so si ng'abawandiisi baabwe. 


Yesu awonya omugenge 


8:1 Bwe yava ku lusozi, ebibiina bingi ne bimugoberera. 2 Kale, laba, 
omugenge n'amusemberera n'amusinza, n'agamba nti Mukama wange, 
bw'oyagala, oyinza okunnongoosa. 3 N'agolola omukono, n'amukwatako, 
ng'agamba nti Njagala; longooka. Amangu ago ebigenge bye ne 
birongooka. 4 Yesu namugamba nti Laba tobuulirako muntu; naye ddayo 
weerage eri kabona, omutwalire ekitone Musa kye yalagira, kibeere 
omujulirwa gye bali. 5 Bwe yayingira mu Kaperunawumu, omwami 
w'ekitongole Omuruumi n'ajja gy'ali, n'amwegayigira, 6 ng'agamba nti 
Mukama wange, mulenzi wange agalamidde mu nnyumba akoozimbye, 
abonaabona kitalo. 7 N'amugamba nti Najja ne mmuwonya. 8 Omwami 
w'ekitongole Omuruumi n'addamu n'agamba nti Mukama wange, sisaanira 


ggwe okuyingira wansi w'akasolya kange: naye yogera kigambo bugambo, 
mulenzi wange anaawona. 9 Kubanga nange ndi muntu mutwalibwa, nga 
nnina baserikale be ntwala: bwe nyamba oyo nti Genda, agenda: n'omulala 
nti Jjangu, ajja; n'omuddu wange nti Kola oti, bw'akola. 10 Naye Yesu bwe 
yawulira, ne yeewuunya, n'agamba abaayita naye nti Ddala mbagamba nti 
Sinnalaba kukkiriza kunene nga kuno, newakubadde mu Isiraeri. 11 Nange 
mbagamba nti Bangi abaliva ebuvanjuba n'ebugwanjuba, abalituula awamu 
ne Ibulayimu, ne Isaaka ne Yakobo, mu bwakabaka obw'omu ggulu: 12 
naye abaana b'obwakabaka baligoberwa mu kizikiza eky'ebweru: ye eriba 
okukaaba n'okuluma obujiji. 13 Yesu n'agamba omwami w'ekitongole 
Omuruumi nti Kale genda; nga bw'okkirizza, kibeere gy'oli bwe kityo. 
Omulenzi n'awonera mu kiseera ekyo. 14 Yesu bwe yayingira mu 
nnyumba ya Peetero, n'alaba nnyina mukazi we ng'agalamidde alwadde 
omusujja. 15 N'amukwata ku mukono, omusujja ne gumuwonako; 
n'agolokoka, n'amuweereza. 16 Obudde bwali buwungedde; ne 
bamuleetera bangi abakwatiddwa dayimooni: n'agoba dayimooni 
n'ekigambo n'awonya bonna abaali balwadde: 17 ekigambo kituukirire 
ekyayogerwa nnabbi Isaaya, ng'agamba nti Ye yennyini yatwala obunafu 
bwaffe, ne yeetikka endwadde zaffe. 18 Awo Yesu bwe yalaba ebibiina 
bingi nga bimwetoolodde, n'alagira nti Tuwunguke tugende emitala w'eri. 
19 Omuwandiisi omu n'ajja; n'amugamba nti Omuyigiriza, nnaayitanga 
naawe buli gy'onoogendanga yonna. 20 Yesu namugamba nti Ebibe birina 
obunnya, n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu; naya Omwana w'omuntu 
talina w'assa mutwe gwe. 21 Omuyigirizwa we omulala n'amugamba nti 
Mukama wange, sooka ondeke nyende nzuke kitange. 22 Naye Yesu 
n'amugamba nti Yita nange; leka abafu baziike abafu baabwe. 23 
N'asaabala, abayigirizwa ne bagenda naye. 24 Omuyaga mungi ne gujja 
mu nnyanja, amayengo ne gayiika mu lyato: naye yali yeebase. 25 Ne bajja 
gy'ali ne bamuzuukusa, nga bagamba nti, Mukama waffe, tulokole; tufa. 
26 N'abagamba nti Kiki ekibatiisa, abalina okukkiriza okutono? N'alyoka 
agolokoka, nakoma ku mpewo a'ennyanja; n'eteeka nnyo. 27 Abantu ne 
beewuunya, nga bagamba nti Muntu ki ono, empewo n'ennyanja 
okumuwulira? 28 Naye bwe yatuuka emitala w'eri mu nsi y'Abagadaleni, 


ne bamusisinkana abantu babiri abaaliko dayimooni, nga bava mu ntaana, 
bakambwe nnyo, nga tewali na muntu ayinza okuyita mu kkubo eryo. 29 
Laba, ne boogerera waggulu ne bagamba nti otuvunaana ki, Omwana wa 
Katonda? ozze wano kutubonyaabonya ng'entuuko zaffe tezinnaba 
kutuuka? 30 Waaliwo walako ne we baali ekisibo ky'embizzi nnyingi nga 
zirya. 31 Dayimooni ne gimwegayirira ne gigamba nti Bw'onootugoba, 
tusindike mu kisibo ky'embizzi. 32 N'agigamba nti Mugende. Ne 
gibavaako, ne gigenda mu mbizzi : kale, laba, ekisibo kyonna ne 
kifubutuka ne kiserengetera ku bbangabanga mu nnyanja, ne zifiira mu 
mazzi. Dayimooni ne gimwegayirira ne gigamba nti Bw'onootugoba, 
tusindike mu kisibo ky'embizzi. 33 N'abaali bazirunda ne badduka, ne 
bagenda mu kibuga, ne bababuulira byonna n'ebigambo by'ababaddeko 
dayimooni. 34 Laba, ekyalo kyonna ne kijja okusisinkana Yesu: bwe 
baamulaba, ne bamwegayirira okuva mu nsalo zaabwe. 


Yesu awonya eyaziņņama 


9:1 N'asaabala, n'awunguka, n'atuuka mu kibuga ky'ewaabwe. 2 Awo ne 
bamuleetera omulwadde akoozimbye, ng'agalamizibbwa ku kitanda: naye 
Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe, n'agamba oyo akoozimbye nti 
Mwana wange, guma omwoyo, ebibi byo bikuggiddwako. 3 Kale, laba, 
abawandiisi abalala ne boogera mu myoyo nti Ono awoola Katonda. 4 
Naye Yesu bwe yamanya ebirowoozo byabwe, n'agamba nti Kiki 
ekibalowoozesa obubi mu mitima gyammwe? 5 Kubanga ekyangu kiruwa 
okugamba nti Ebibi byo bikuggiddwako, oba okugamba nti Golokoka 
otambule? 6 Naye mutegeere ng'Omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi 
okuggyako ebibi nagamba oyo akoozimbye nti Yimirira, ositule ekitanda 
kyo, oddeyo mu nnyumba yo. 7 N'agolokoka, n'agenda ewuwe. 8 Naye 
ebibiina bwe byalaba ne bitya, ne bigulumiza Katonda, eyawa abantu 
obuyinza obwenkanidde awo. 9 Yesu bwe yavaayo n'alaba omuntu, 
ayitibwa Matayo, ng'atudde mu ggwoolezo: n'amugamba nti Yita nange. 
N'agolokoka, n'ayita naye. 10 Awo olwatuuka bwe yali ng'atudde mu nju 
ng'alya, laba, ne wajja abawooza bangi, n'abantu ababi bangi, ne batuula 


wamu ne Yesu n'abayigirizwa be. 11 Abafalisaayo bwe baalaba, ne 
bagamba abayigirizwa be nti Omuyigiriza wammwe kiki ekimuliisa 
n'abawooza n'abantu ababi? 12 Naye bwe yawulira, n'agamba nti Abalamu 
tebeetaaga musawo, wabula abalwadde. 13 Naye mugende muyige 
amakulu g'ekigambo kino nti Njagala kisa, so si ssaddaaka kubanga sajja 
kuyita batuukirivu, wabula abantu abi. 14 Ne walyoka wajja w'ali 
abayigirizwa ba Yokaana ne bagamba nti Kiki ekitusiibya ffe 
n'Abafalisaayo emirundi emingi, naye abayigirizwa bo tebasuba? 15 Yesu 
n'abagamba nti Abaana ab'omu mbaga ey'obugole bayinza batya 
okunakuwala awasizza omugole ng'akyali nabo? naye ennaku zigenda 
okujja awasizza omugole lw'alibaggibwako, ne balyoka basiiba. 16 Tewali 
mu atunga kiwero ekiggya mu kyambalo ekikadde; kubanga ekyo 
ekitungibwamu kiyuza ekyambalo, n'ekituli kyeyongera okugaziwa. 17 So 
tebafuka mwenge musu mu nsawo za maliba enkadde; kubanga bwe 
bakola bwe batyo, ensawo ez'amaliba ziyulika, n'omwenge guyiika, 
n'ensawo ez'amaliba zifaa faagana: naye, bafuka omwenge omusu mu 
nsawo ez'amaliba empya, byombi birama. 18 Bwe yali ng'aky’abagamba 
ebigambo ebyo, ne wajja omwami omu, n'amusinza n'agamba nti Muwala 
wange kaakano afudde: naye jjangu omuteekeko omukono, anaalamuka. 
19 Yesu n'agolokoka n'amugoberera, n'abayigirizwa be. 20 Awo omukazi 
eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka kkumi n'ebiri, n'ajja 
ennyuma we, n'akoma ku lukugiro Iw'ekyambalo kye: 21 kubanga 
yayogera mu mwoyo gwe nti Bwe nnaakoma obukomi ku kyambalo kye 
nnaawona. 22 Naye Yesu bwe yakyuka n'amulaba, n'agamba nti Mwana 
wange, guma omwoyo; okukkiriza kwo kukuwonyezza. Omukazi n'awona 
okuva mu kiseera ekyo. 23 Yesu bwe yatuuka mu nju y'omwami oyo, 
n'alaba abafuuwa endere, n'ekibiina nga bakuba ebiwoobe, 24 n'agamba nti 
Muveewo: kubanga omuwala tafudde, yeebase bwe basi. Ne 
bamusekerera nnyo. 25 Naye ekibiina bwe kyamala okugobebwawo, 
n'ayingira, n'amukwata ku mukono; omuwala n'agolokoka. 26 Ebigambo 
ebyo ne bibuna mu nsi eri yonna. 27 Naye Yesu bwe yavaayo, abazibe 
b'amaaso babiri ne bamugoberera, nga boogerera waggulu nga bagamba 
nti Tusaasire, ggwe omwana wa Dawudi. 28 Bwe yatuuka mu nju, abazibe 


b'amaaso ne bajja gy'ali: Yesu n'abagamba nti Mukkirizza nga nnyinza 
okukola kino? ne bamugamba nti Weewaawo, Mukama waffe. 29 
N'alyoka akoma ku maaso gaabwe ng'agamba nti Nga bwe mukkirizza 
kibeere gye muli bwe kityo. 30 Amaaso gaabwe ne gazibuka. Yesu 
n'abakuutira ng'agamba nti Mulabe tewaba muntu amanya. 31 Naye ne 
bafuluma, ne babunya ebigambo bye mu nsi eri yonna. 32 Awo bwe baali 
bafuluma ne bamuleetera kasiru, ng'aliko dayimooni. 33 N'agoba 
dayimooni, kasiru n'ayogera; ebibiina ne byewuunya, ne bigamba nti Edda 
n'edda tewalabikanga bwe kiti mu Isiraeri. 34 Naye Abafalisaayo ne 
bagamba nti Agoba dayimooni ku bwa mukulu wa dayimooni. 35 Yesu 
n'ayitayita mu bibuga byonna, n'embuga zonna, ng'ayigiriza mu 
makunyaaniro gaabwe, ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka, ng'awonya 
endwadde zonna n'obunafu bwonna. 36 Naye bwe yalaba ebibiina, 
n'abisaasira, kubanga baali bakooye nnyo nga basaasaanye, ng'e ndiga 
ezitalina musumba. 37 N'alyoka agamba abayigirizwa be nti 
Eby'okukungula bye bingi, naye abakozi be batono. 38 Kale musabe 
Omwami w'eby'okukungula, asindike abakozi mu by'okukungula bye. 


Abayigirizwa ekkumi n'ababiri 


10:1 N'ayita abayigirizwa be ekkumi n'ababiri, n'abawa obuyinza ku 
dayimooni omubi, okumu gobanga, n'okuwonyanga endwadde zonna 
n'obunafu bwonna. 2 Abatume abo ekkumi n'ababiri, amannya gaabwe ge 
gano: eyasooka ye Simooni, ayitibwa Peetero, ne Andereya muganda we; 
Yakobo omwana wa Zebbedaayo, ne Yokaana muganda we; 3 Firipo, ne 
Battolomaayo; Tomasi, ne Matayo omuwooza; Yakobo omwana wa 
Alufaayo, ne Saddayo; 4 Simooni Omukananaayo, ne Yuda Isukalyoti, ye 
yamulyamu olukwe. 5 Yesu n'abatuma abo ekkumi n'ababiri n'ababuulirira, 
ng'agamba nti Temugendanga mu makubo g'ab'amawanga, so 
temuyingiranga mu bibuga by'Abasamaliya; 6 naye waakiri mugende eri 
endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isiraeri. 7 Bwe mubanga mutambula 
mubuulirenga nga mugamba nti Obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera 
okutuuka. 8 Muwonyenga abalwadde, muzuukizenga abafu, 


mulongoosenga abagenge, mugobenga dayimooni: mwaweebwa buwa, 
nammwe muwenga buwa. 9 Temubeeranga na zaabu, newakubadde 
effeeza, newakubadde ebikomo mu nkoba zammwe; 10 so n'ensawo 
etambula, newakubadde ekkanzu ebbiri, newakubadde engatto, 
newakubadde omuggo: kubanga akola emirimu asaanira okuweebwa 
emmere ye. 11 Naye buli kibuga kye munaayingirangamu, oba mbuga, 
munoonyeengamu omuntu bw'ali asaana; musulanga omwo okutuusa lwe 
mulivaayo. 12 Bwe munaayingiranga mu nju, mugiramusenga. 13 Enju 
bw'esaananga, emirembe gyammwe gijjenga ku yo: naye bw'etasaananga, 
emirembe gyammwe giddenga gye muli. 14 Era omuntu 
bw'atabaasembezanga newakubadde okuwulira ebigambo byammwe bwe 
muvanga mu nju eyo oba mu kibuga ekyo, mukunkumulanga enfuufu 
ey'omu bigere byammwe. 15 Ddala mbagamba nti ensi ya Sodoma ne 
Ggomola eriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika ku lunaku 
olw'omusango, okukira ekibuga ekyo. 16 Laba, nze mbatuma ng'endiga 
wakati mu misege: kale mubanga n'amagezi ng'emisota, era mubanga 
ng'amayiba obutaba na bukuusa. 17 Naye mwekuumanga abantu: kubanga 
balibawaayo mu nkiiko, ne mu makurpgaaniro gaabwe balibakubiramu; 18 
era mulitwalibwa eri abaamasaza n'eri bakabaka okubalanga nze, okuba 
obujulirwa eri bo n'ab'amawanga. 19 Naye bwe banaabawangayo, 
temweraliikiranga nti Tunaagamba tutya? nti Tunaayogera ki? kubanga 
muliweebwa mu kiseera ekyo bye mulyogera. 20 Kubanga si mmwe 
mwogera, wabula Omwoyo gwa Kitammwe ye ayogerera mu mmwe. 21 
Ow'oluganda anaawangayo muganda we okufa, ne kitaawe omwana: 
n'abaana banaajeemeranga ababazaala, n’okubassa 22 Munaakyayibwanga 
abantu bonna okubalanga erinnya lyange: naye alinyiikira okutuuka ku 
nkomerero, ye alirokoka. 23 Bwe babagobanga mu kibuga ekyo, 
muddukira mu ky'okubiri: kubanga ddala mbagamba nti Temulibunya 
bibuga bya Isiraeri, okutuusa Omwana w'omuntu lw'alijja. 24 
Omuyigirizwa tasinga amuyigiriza, so n'omuddu tasinga mukama we. 25 
Kimumala omuyigirizwa okuba ng'amuyigiriza, n'omuddu okuba nga 
mukama we. Oba nga bayise nannyini nju Beeruzebuli, tebalisinzaawo abo 
abali mu nju ye? 26 Kale temubatyanga: kubanga tewali kigambo 


ekyabikibwa, ekitalibikkulwa, newakubadde ekakwekebwa, ekitali 
manyibwa. 27 Kye mbagambira mu kizikiza, mukyogereranga mu musana: 
kye muwulira mu kutu, mukibuuliriranga waggulu ku nnyumba. 28 So 
temubatyanga abatta omubiri, naye nga tebayinza kutta bulamu: naye 
mumutyenga ayinza okuzikiririza obulamu n'omubiri mu Ggeyeena. 29 
Enkazaluggya ebbiri tebazitundamu ppeesa limu? era tewaliba n'emu ku zo 
erigwa wansi Kitammwe nga tamanyi: 30 era n'enviiri zammwe ez'oku 
mutwe zaabalibwa zonna. 31 Kale temutyanga; mmwe musinga 
enkazaluggya ennyingi. 32 Kale buli muntu yenna alinjatulira mu maaso 
g'abantu, nange ndimwatulira mu maaso Kitange ali mu ggulu. 33 Naye 
yenna alinneegaanira mu maaso g'abantu, nange ndimwegaa nira mu maaso 
ga Kitange ali mu ggulu. 34 Temulowooza nti najja ku leeta mirembe ku 
nsi: sajja kuleeta mirembe, wabula ekitala. 35 Kubanga najja kwawukanva 
omwana ne kitaawe, omuwala ne nnyina, omugole ne nyazaala we; 36 
abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. 37 Ayagala kitaawe oba 
nnyina okubasinza nze, tansaanira; ayagala mutabani oba muwala we 
okubasinza nze, tansaanira. 38 N'oyo atakwata musalaba gwe n'agoberera 
ennyuma wange, tansaanira. 39 Alaba obulamu bwe alibubuza; abuza 
obulamu bwe ku lwange alibulaba. 40 Akkiriza mmwe ng'akkirizza nze, 
akkiriza nze ng'akkirizza eyantuma. 41 Akkiriza nnabbi mu linnya lya 
nnabbi aliweebwa empeera ya nnabbi; naye akkiriza omutuukirivu mu 
linnya ly'omutuukirivu aliweebwa empeera y'omutuukirivu. 42 Era buli 
amuwa okunywa omu ku abo abatono ekikompe ky'amazzi amannyogovu 
kyokka, mu linnya ly'omuyigirizwa, mazima mbagamba nti empeera ye 
terimubula n'akatono. 


Yokaana Omubatiza asindika ababaka eri Yesu 


11:1 Awo olwatuuka Yesu bwe yamala okulagira abayigirizwa be ekkumi 
n'ababiri, n'avaayo n'agenda okuyigiriza n'okubuulira mu bibuga byabwe. 2 
Naye Yokaana bwe yawulirira mu kkomera ebikolwa bya Kristo; n'atuma 
abayigirizwa be, 3 okumugamba nti Ggwe wuuyo ajja oba tulindirire 
mulala? 4 Yesu n'addamu n'abagamba nti Muddeeyo mutegeeze Yokaana 


bye muwulira ne bye mulaba: 5 abazibye amaaso balaba, n'abalema 
batambula, n'abagenge balongoosebwa, n'abaggavu b'amatu bawulira, 
n'abafu bazuukizibwa, n'abanaku babuulirwa enjiri. 6 Naye yenna alina 
omukisa talinneesittalako. 7 Nabo bwe baagenda, Yesu n'asooka 
okwogera n’ebibiina ku Yokaana nti Kiki kye nwagenderera mu ddungu 
okutuiuulira? olumuli olunyeenyezebwa n'empewo? 8 Naye kiki kye 
mwagenderera okulaba? omuntu ayanbadde ezinekaaneka? Laba, abanbala 
ezinekaaneka baba mu nnyunba za bakabaka. 9 Naye kiki ye 
mwagenderera? okulaba nnabbi? Weewaawo, mbagamba, era asingira 
ddala nnabbi. 10 Oyo ye yawatdiikwako nti Laba, ntuma omubaka wange 
mu maaso go, Alikukulembera alirongoosa ekkubo lyo. 11 Ddala 
mbagamba nti Tevanga nu abo abazaalibwa abakazi omuntu singa 
Yokaana Omubatiza: naye omuto mu bwakabaka obw'omu ggulu 
amusinga ye. 12 Okuva ku biro bya Yokaana Omubatiza okuuusa leero 
obwakabaka obw'omu ggulu buwaguzibwa, n'abawaguza abunyaga lwa 
maanyi. 13 Kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula okutuusa ku 
Yokaana. 14 Era oba mwagala okukkiriza, oyo ye Eriya agenda okujja. 15 
Alina amatu ag'okuwulira, awulire. 16 Naye nnaafaananya ki emirembe 
gino? Gifaanana n'abaana abato batuula mu butale abayita bannaawe, 17 
nga bagamba nti Twabafuuyira emirere, so nammwe temwazina; 
twabakubira ebiwoobe, so temwakaaba. 18 Kubanga Yo:aana yajja nga 
talya so nga tanywa, ne boogera nti Aliko dayimooni. 19 Omwana 
w'omuntu yajja ng'alya ng'anywa, ne boogera nti Laba, muluvu oyo, era 
omutamiivu, mukwano gw'abawooza era ogw'abalina bibi! Era amagezi 
gaweebwa obuuukirivu olw'ebikolwa byago. 20 N'asookera awo 
okubuulirira bibuga mwe yakolera eby'amaanyi bye ebingi, kubanga 
tebyenenya. 21 Zirikusanga ggwe Kolaziini! ziriusanga ggwe Besusayida! 
kubanga by'amaanyi ebyakolerwa mu mmwe, singa byakolerwa mu Ttuulo 
e Sidoni, singa byenenya dda, singa bali mu bibukutu ne mu vvu. 22 Naye 
mbagamba nti Ku lunaku olw'omusango Ttuulo ne Sidoni baliba 
n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika okusinga mmwe. 23 Naawe, 
Kaperunawumu, oligulumizibwa okutuuka ku ggulu? olikka e Magombe: 
kubanga eby'amaanyi ebyakolerwa mu ggwe singa byakolerwa mu 


Sodoma, singa weekiri ne kaakano. 24 Naye mbagamba nti Ku lunaku 
olw'omusango ensi y'e Sodomu eriba n'okubonyaabonyezebwa 
okuligumiikirizika okusinga ggwe. 25 Mu biro ebyo Yesu yaddamu 
n'agamba nti Nkwebaza, Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga 
wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakabakaba n'obibikkulira abaana 
abato: 26 weewaawo, Kitange, kubanga bwe kityo bwe kyasiimibwa mu 
maaso go. 27 Ebintu byonna byankwasibwa Kitange: so tewali muntu 
amanyi Omwana wabula Kitaawe; so tewali muntu amanyi Kitaawe 
wabula Omwana, na buli muntu Omwana gw'ayagala okumu bikkulira. 28 
Mujje gye ndi, mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange 
nnaabawummuza. 29 Mwetikke ekikoligo nange, muyigire ku nze; 
kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima: nammwe muliraba 
ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. 30 Kubanga ekikoligo kyange si 
kizibu, n'omugugu gwange mwangu. 


Yesu ye mukama wa ssabbiiti 


12:1 Awo mu biro ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'ennaano ku ssabbiiti; 
abayigirizwa be ne balumwa enjala, ne batandika okunoga ebirimba 
by'ennaano, ne balya. 2 Naye Abafalisaayo bwe baalaba, ne bamugamba 
nti Laba, abayigirizwa bo bakola eky'omuzizo okukolera ku ssabbiti. 3 
Naye n'abagamba nti Temusoinanga Dawudi bwe yakola, bwe yalumwa 
enjala, ne be yali nabo; 4 bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda, n'alya 
emigaati egy'okulaga egyali egy’omuzizo ye okugirya newakubadde be 
yali nabo, wabula bakabona bokka? 5 Nantiki musomanga mu mateeka, 
bakabona mu yeekaalu ku ssabbiiti bwe baasobya ssabbiiti, so tebazza 
musango? 6 Naye mbagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu. 7 
Naye singa mumanyi amakulu ga kino nti Njagala ekisa, so sissaddaaka, 
temwandinenyezza abatazzizza musango. 8 Kubanga Omwana w'omuntu 
ye mukama wa ssabbiiti. 9 N'avaayo, n'ajja mu kkungaaniro lyabwe: 10 
era, laba, mwalimu omu eyalina omukono ogukaze. Ne bamubuuza, nga 
bagamba nti Kirungi okuwonyeza omuntu ku ssabbiiti? era 
bamuwawaabire. 11 N'abagamba nti Ani mu mmwe, bw'aliba n'endiga ye 


emu n'emala egwa mu bunnya ku ssabbiiti, ataligikwata atagiggyamu? 12 
Omuntu tasmga nnyo ndiga? Kale kirungi okukola obulungi ku ssabbiiti. 

13 N'alyoka agamba omuntu oyo nti Golola omukono gwo. N'agugolola; 
ne guwona, ne guba ng'ogw'okubiri. 14 Naye Abafalisaayo ne bafuluma, 
ne bamwekobaana bwe banaamuzikiriza. 15 Yesu bwe yategeera n'avaayo: 
abantu bangi ne bagenda naye; n'awonya bonna, 16 n'abakomako baleme 
okumwatiikiriza: 17 kituukirire ekyayogererwa mu Isaaya nnabbi nti 18 
Laba mulenzi wange gwe nnalondamu; Gwe njagala, ansanyusa emmeeme 
yange: Ndimuteekako Omwoyo gwange, Alibuulira amawanga omusango. 
19 Taliyomba, so talireekaana; So tewaliba muntu aliwulira eddoboozi lye 
mu nguudo. 20 Olumuli olwatifu talirumenya, So n'enfuuzi ezinyooka 
talizizikiza, Okutuusa lw'alisindika omusango okuwangula. 21 N'erinnya 
lye amawanga galirisuubira. 22 Awo ne bamuleetera omuntu aliko 
dayimooni, ng'azibye amaaso n'omumwa: n'amuwonya, oyo eyali azibye 
omumwa n'ayogera n'alaba. 23 Ebibiina ne bisamaalirira byonna, ne 
byogera nti Ono ye mwana wa Dawudi? 24 Naye Abafalisaayo bwe 
baawulira, ne boogera nti Oyo tagoba dayimooni, wabula ku bwa 
Beeruzebuli omukulu wa dayimooni. 25 Bwe yamanya okulowooza 
kwabwe n'abagamba nti Buli bwakabaka bwe bwawukana bwokka na 
bwokka buzika; na buli kibuga oba nnyumba bw'eyawukana yokka na 
yokka terirwawo: 26 ne Setaani bw'agoba Setaani ayawukana yekka na 
yekka; n'obwakabaka bwe bulirwawo butya? 27 Oba nga nze ngoba 
dayimooni ku bwa Beeruzebuli, abaana bammwe bagigoba ku bw'ani? kale 
abo be balibasalira omusango. 28 Naye oba nga nze ngoba dayimooni ku 
bw'Omwoyo gwa Katonda, kale obwakabaka bwa Katonda bubajjidde. 29 
Oba omuntu ayinza atya okuyingira mu nju y'omuntu ow'amaanyi, n'anyaga 
ebintu bye, wabula ng'asoose kusiba ow'amaanyi oli? n'alyoka anyaga enju 
ye. 30 Omuntu atabeera nange mulabe wange; era omuntu atakunynaanyiza 
wamu nange asaasaanya. 31 Kyenva mbagamba nti Abantu balisonyiyibwa 
buli kibi n'eky'okuwoola, naye okuwoola Omwoyo tekulisonyiyika. 32 
Buli muntu aliwoola Omwana w'omuntu alisonyiyibwa; naye buli muntu 
aliwoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiyibwa, newakubadde mu mirembe 
egya kaakano, newakubadde mu mirembe egigenda okujja. 33 Oba 


mufuule omuti omulungi, n'ebibala byagwo bibe birungi; oba mufuule 
omuti omubi, n'ebibala byagwo bibe bibi: kubanga omuti gutegeererwa ku 
bibala byagwo. 34 Mmwe abaana b'emisota, muyinza mutya okwogera 
ebigambo ebirungi nga muli babi? kubanga ku ebyo ebijjula mu mutima, 
aka mwa bye koogera. 35 Omuntu omulungi ebirungi abiggya mu 
tterekero lye eddungi: n'omuntu omubi ebibi abiggya mu tterekero lye ebbi. 
36 Era mbagamba nti Buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera, 
balikiwoleza ku lunaku olw'omusango. 37 Kubanga ebigambo byo bye 
birikuweesa obutuukirivu, bigambo byo bye birikusinza omusango. 38 
Awo abawandiisi abalala n'Abafalisaayo ne bamuddamu ne bagamba nti 
Omuyigiriza, twagala otulage akabonero tukalabe. 39 Naye n'addamu 
n'abagamba nti Ab'emirembe emibi era egy'obwenzi banoonya akabonero: 
so tebaliweebwa kabonero wabula akabonero ka nnabbi Yona: 40 kuba 
nga Yona bwe yamala ennaku essatu, emisana n'ekiro, mu lubuto lwa 
lukwata; bw'atyo n'Omwana w'omuntu bw'alimala ennaku essatu, emisana 
n'ekiro, mu mutima gw'ettaka. 41 Abantu ab'e Nnineeve baliyimirira mu 
musango wamu n'abantu ab'emirembe gino, era balibasinza omusango: 
kubanga Yona bwe yababuulira ne beenenya; era, laba, asinga Yona ali 
wano. 42 Kabaka omukazi ow'omu bukiika obwa ddyo aliyimirira mu 
musango wamu n'aba ab'emirembe gino, era alibasinza omusango; kubanga 
yava ku nkomerero y'ensi okuwulira amagezi ga Sulemaani; era, laba, 
asinga Sulemaani ali wano. 43 Naye dayimooni omubi bw'ava mu muntu, 
atambula mu nsenyi enkalu, nga anoonya aw'okuwummulira, naye 
n'abulwa. 44 Kale agamba nti Naddayo mu nnyumba yange mwe nnava; 
bw'atuukamu, agiraba nga njereere, enyiridde, ng'ero ngoosebbwa. 45 
Awo agenda, n'aleeterako dayimooni abalala musanvu abamusinga obubi, 
nabo bwe bayingira babeera omwo: n'eby'oluvannyuma eby'omuntu oyo 
birisinga obubi eby'olubereberye. Bwe kiriba bwe kityo eri ab'emirembe 
gino emibi. 46 Bwe yali ng'akyayogera n'ebibiina, laba, nnyina ne baganda 
be baali bayimiridde bweru, nga baagala kwogera naye. 47 Omuntu 
namugamba nti Laba, nnyoko ne baganda bo bayimiridde bweru, baagala 
kwogera naawe. 48 Naye n'addamu n'agamba oyo amubuulidde nti Ani 
mmange? be baani baganda bange? 49 N'agolola omukono eri 


abayigirizwa be, n'agamba nti Laba, mmange ne ba ganda bange! 50 
Kubanga buli akola Kitange ali mu ggulu by'ayagala, ye muganda wange, 
ye mwannyinaze, ye mmange. 


Olugero lw'omusizi 


13:1 Ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nju, n'atuula ku mabbali 
g'ennyanja. 2 Ebibiina bingi ne bimukungaanrirako, n'okusaabala n'asaabala 
mu lyato, n'atuula; ekibiina kyonna ne kiyimirira ku ttale. 3 N'ayogera nabo 
bingi mu ngero, ng'agamba nti Laba, omusizi yafuluma okusiga; 4 bwe yali 
ng'asiga, ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne 
zizirya: 5 endala ne zigwa awali enjazi, awatali ttaka lingi amangu ago ne 
zimera, kubanga tezaalina ttaka ggwanvu: 6 enjuba bwe yavaayo, ne 
ziwotookerera kubanga tezaalina mmizi, ne zikala. 7 Endala ne zigwa 
kumaggwa; amaggwa ne gamera, ne gazizisa 8 endala ne zigwa ku ttaka 
eddungi ne zibala emmere endala kikumi endala nkaaga, endala makumi 
asatu 9 Alina amatu, awulire. 10 Abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti 
Kiki ekikwogeza nabo mu ngero? 11 N'addamu n'abagamba nti Mmwe 
muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka 
obw'omu ggulu naye bo tebaweereddwa. 12 Kubanga buli alina, 
aliweebwa, era alisukkirirawo: naye buli atalina aliggibwako ne ky'ali 
nakyo. 13 Kyenva njogera nabo mu ngero kubanga bwe balaba tebalaba, 
bwe bawulira, tebawulira, so tebategeera. 14 Naye Isaaya bye yalagula 
bibatuukiriridde, ebyayogera nti Muliwulira buwulizi, naye temu litegeera; 
Muliraba bulabi, naye temu lyetegereza: 15 Kuba omutima gw'abantu bano 
gusavuwadde, N'amatu gaabwe gawulira bubi, N'amaaso gaabwe 
bagazibye; Baleme okulaba n'amaaso, n'okuwulira n'amatu, N'okutegeera 
n'omutima, N'okukyuka, Ne mbawonya. 16 Naye amaaso gammwe galina 
omukisa, kubanga galaba; n'amatu gammwe, kubanga gawulira. 17 
Kubanga mazima mbagamba nti Bannabbi bangi n'aba abatuukirivu 
abeegombanga okulaba bye mutunuulira, so tebaabiraba; n'okuwulira bye 
muwulira, so tebaabiwulira. 18 Kale mmwe muwulire olugero |w'omusizi. 
19 Buli awulira ekigambo eky'obwakabaka, nga takitegedde, omubi oyo 


ajja, n'akwakula ekisigiddwa mu nutima gwe. Oyo ye yasigibwa ku 
mabbali g'ekkubo. 20 N’oyo eyasigibwa awali enjazi, ye oyo awulira 
kigambo, amangu ago n'akikkiriza n'essanyu; 21 naye talina mmizi munda 
mu ye, naye, alwawo katono; bwe wabaawo ennaku n'okuyigganyizibwa 
olw'ekigambo, amangu ago yeesittala. 22 N'oyo eyasigibwa mu maggwa, 
ye oyo awulira ekigambo; naye okweraliikirira kw'ensi, n'obulimba 
bw'obugagga bizisa ekigambo, era tabala. 23 N'oyo eyasigibwa ku ttaka 
eddungi, ye oyo awulira ekigambo, n'akitegeera; oyo ddala abala ddala 
ebibala, omulala aleeta kikumi, omulala nkaaga, omulala makumi asatu. 
24 Awo n'abaleetera ohugero olulala n'ayogera nti Obwakabaka obw'omu 
ggulu bufanaanyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye: 25 
naye aba bwe baali beebase omulabe we n'ajja n'asigamu enyaano ey'omu 
nsiko mu nyaano ennungi, n'agenda. 26 Naye bwe yameruka, bwe 
yayanya, n'erabika n'eņnnaano ey'omu nsiko. 27 Abaddu be ne bajja ne 
bagamba omwami nti Ssebo, tewasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo? kale 
yali etya okubaamu nyaano ey'omu nsiko? 28 N'abagamba nti Omulabe ye 
yakola atyo. Abaddu ne bamugamba nti Kale oyagala tugende 
tugikoolemu? 29 Naye n'agamba nti Nedda; mpozzi bwe munaaba 
mukoolamu enygaano ey'omu nsiko, munaggiramu n'ennaano yennyini. 30 
Muleke bikule byombi bituuse amakungula: mu biro eby'amakungula 
ndigamba abakunguzi nti Musooke mukuņņnaanye enyaano ey'omu nsiko, 
mugisibe emiganda eyokebwe: naye enyaano yennyini mugikunjaanyize 
mu ggwanika lyange. 31 N'abaleetera olugero olulala, ng'agamba nti 
Obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'akaweke ka kaladaali, omuntu 
ke yaddira, n'akasiga mu nnimiro ye: 32 nako nga ke katono okusinga 
ensigo zonna; naye bwe kaakula, ne kaba kanene okusinga omuddo 
gwonna, ne kaba omuti, n'ennyonyi ez'omu bbanga nga zijja, nga zibeera 
ku matabi gaagwo. 33 N'abagerera olugero olulala nti Obwakabaka 
obw'omu ggulu bufaanana n'ekizimbulukusa, omukazi kye yaddira, 
n'akissa mu bubbo busatu obw'obutta, n'okuzimbulukuka ne 
buzimbulukuka bwonna. 34 Ebigambo ebyo byonna Yesu yabigamba 
ebibiina mu ngero; naye awatali lugero teyabagamba kigambo: 35 
kituukirire ekyayogererwa mu nnabbi, ng'agamba nti Ndyasamya akamwa 


kange mu ngero; Ndireeta ebigambo ebyakwekebwa okuva ku 
kutondebwa kw'ensi. 36 Awo n'asiibula ebibiina, n'ayingira mu nju: 
abayigirizwa be ne bajja w'ali, ne bagamba nti Tutegeeze olugero 
olw'ennaano ey'omu nsiko eyali mu nnimiro. 37 N'addamu n'agamba nti 
Asiga ensigo ennungi ye Mwana w'omuntu; 38 ennimiro ye nsi; ensigo 
ennungi, abo be baana b'obwakabaka; n'ennaano ey'omu nsiko be baana 
b'omubi; 39 omulabe eyagisiga ye Setaani: amakungula ye nkomerero 
y'ensi; n'abakunguzi be bamalayika. 40 Kale ng'ennyaano ey'omu nsiko 
bw'ekujgnaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro; bwe kityo bwe kiriba ku 
nkomerero y'ensi. 41 Omwana w'omuntu alituma bamalayika be, nabo 
baliggyamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebisittaza, n'abo abakola 
obubi, 42 balibasuula mu kikoomi eky'omuliro: mwe muliba okukaaba 
amaziga n'okuluma obujiji. 43 Kale abantu abatuukirivu balimasamasa 
ng'enjuba mu bwakabaka bwa Kitaabwe. Alina amatu, awulire. 44 
Obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'eky'obugagga ekyakisibwa mu 
lusuku; omuntu n'akiraba, n'akikweka; n'olw'essanyu lye n'agenda n'atunda 
by'ali nabyo byonna, n'agula olusuku olwo. 45 Nate, obwakabaka obw'omu 
ggulu bufaanana omuntu omutunzi anoonya eruulu ennungi: 46 bwe yalaba 
eruulu emu ey'omuwendo omungi, n'agenda n'atunda by'ali nabyo byonna, 
n'agigula. 47 Nate, obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ekiragala, kye 
basuula mu nnyanja, ne kikunyaanya ebya buli ngeri: 48 bwe kyajjula, ne 
bakiwalulira ku ttale; ne batuula, ne bakunyaanyiza ebirungi mu nkanga, 
ebibi ne babisuula. 49 Bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi: 
bamalayika balijja, balyawulamu abantu ababi mu batuukirivu, 50 
balibasuula mu kikoomi eky'omuliro: mwe muliba okukaaba amaziga 
n'okuluma obujiji. 51 Mubitegedde ebigambo bino byonna? Ne 
bamugamba nti Weewaawo. 52 N'abagamba nti Buli muwandiisi 
eyayigirizibwa eby'obwakabaka obw'omu ggulu, kyava afaanana n'omuntu 
alina ennyumba ye, aggya mu tterekero lye ebintu ebiggya n'ebikadde. 53 
Awo olwatuuka Yesu bwe yamala engero zino, n'avaayo. 54 Bwe yatuuka 
mu nsi y'ewaabwe n'abayigiriza mu kkuņņpaaniro lyabwe, n'okuwunikirira 
ne bawuniikirira, ne bagamba nti Ono yaggya wa amagezi gano, 
n'eby'amaanyi bino? 55 Ono si ye mwana w'omubazzi? nnyina si gwe 


bayita Malyamu? ne baganda be Yakobo, ne Yusufu, ne Simooni, ne 
Yuda? 56 Ne bannyina bonna tebali waffe? Kale ono yaggya wa ebigambo 
bino byonna? 57 Ne bamunyiigira. Naye Yesu n'abagamba nti Nnabbi 
tabulwa kitiibwa, wabula mu nsi y'ewaabwe, ne mu nnyumba y'ewaabwe. 
58 So teyakolayo bya magero bingi olw'obutakkiriza bwabwe. 


Yokaana Omubatiza atemebwako 


14:1 Mu biro biri Kerode owessaza n'awulira ettutumu lya Yesu, 2 
n'agamba abaddu be nti Oyo ye Yokaana Omubatiza; azuukidde mu bafu; 
era eby'amaanyi bino kyebiva bikolera mu ye. 3 Kubanga Kerode yali 
akutte Yokaana, n'amusiba, n'amuteeka mu kkomera olwa Kerodiya, 
mukazi wa Firipo muganda we. 4 Kubanga Yokaana yamugamba nti 
Kyamuzizo ggwe okubeera naye. 5 Bwe yali ayagala okumutta, n'atya 
abantu, kubanga baamulowooza nga ye nnabbi. 6 Bwe lwatuuka 
olw'okujjukira amazaalibwa ga Kerode, omuwala wa Kerodiya n'azina mu 
maaso gaabwe, n'asanyusa Kerode. 7 Awo n'alayira n'asuubiza okumuwa 
kyonna kyonna ky'anaasaba. 8 Naye, bwe yaweererwa nnyina, n'agamba 
nti Mpeera wano mu lutiba omutwe gwa Yokaana Omubatiza. 9 Kabaka 
n'alumwa; naye olw'ebirayiro bye, n'olw'abo abaali batudde nga balya naye, 
n'alagira okugumuwa; 10 n'atuma, n'atemako Yokaana omutwe mu 
kkomera. 11 Ne baleeta omutwe gwe mu lutiba, ne baguwa omuwala: 
n'agutwalira nnyina. 12 Abayigirizwa be ne bajja, ne basitula omulambo, ne 
bamuziika; ne bagenda ne babuulira Yesu. 13 Awo, Yesu bwe yawulira, 
n'aviirayo mu lyato, n'agenda awali eddungu kyama: ebibiina bwe 
byawulira, ne biva mu bibuga ne bimugoberera nga biyita ku lukalu. 14 
N'avaayo, n'alaba ekibiina kinene, n'abasaasira, n'awonya abalwadde 
baabwe. 15 Bwe bwawungeera, abayigirizwa ne bajja w'ali, ne bagamba 
nti Wano ddungu, obudde buyise nnyo; siibula aba, bagende mu bibuga, 
beegulire emmere. 16 Naye Yesu n'abagamba nti Tewali kibazzisaayo; 
mmwe mubawe ebyokulya. 17 Ne bamugamba nti Tetulina kintu wano 
wabula emigaati etaano, n'ebyennyanja bibiri. 18 N'agamba nti 
Mubindeetere wano. 19 N'alagira ebibiina okutuula ku muddo; n'atwala 


emigaati etaano n'ebyennyanja bibiri, n'atunula waggulu mu ggulu, ne 
yeebaza, namenyamu emigaati n'agiwa abayigirizwa, abayigirizwa ne 
bagabira ebibiina. 20 Ne balya bonna, ne bakkuta: ne bakunyaanya 
obukunkumuka obwasigalawo, ebibbo kkumi na bibiri ebyajjula. 21 N'abo 
abaalya baali abasajja ng'enkumi ttaano, abakazi n'abaana obutabassaako: 
22 Amangu ago n'awaliriza abayigirizwa okusaabala, bamukulembere 
okugenda emitala w'eri, amale okusubula ebibiina. 23 Bwe yamala 
okusiibula ebibiina, n'alinnya ku lusozi yekka okusaba: obudde bwe 
bwawungeera, yaliyo bw'omu. 24 Naye eryato lyali limaze okutuuka mu 
buziba, nga lyesunda n'amayengo, kubanga omuyaga gwa bafuluma mu 
maaso. 25 Awo ekiro mu kisisimuka eky'okuina n'ajja gye bali, 
ng'atambula ku nnyanja. 26 Abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku 
nnyanja, ne beeraliikirira, ne bagamba nti Dayimooni; ne beekanga nga 
batya. 27 Amangu ago Yesu n'ayogera nabo, n'agamba nti Muddeemu 
omwoyo: nze nzuuno; temutya. 28 Peetero n'amuddamu n'agamba nti 
Mukama wange, oba nga ggwe wuuyo, adagira njije gy'oli ku mazzi. 29 
N'agamba nti Jjangu. Peetero n'ava mu lyato, n'atambulira ku mazzi, 
okugenda eri Yesu. 30 Naye, bwe yalaba omuyaga, n'atya: n'atanula 
okusaanawo, n'akaaba, n'agamba nti Mukama wange, ndokola. 31 Amangu 
ago Yesu n'agolola omukono, n'amukwata, n'amugamba nti Ggwe alina 
okukkiriza okutono, kiki ekikubuusizzabuusizza? 32 Bwe baalinnya mu 
lyato, omuyaga ne guggwaawo. 33 N'abo abaali mu lyato ne bamusinza, 
nga bagamba nti Mazima oli Mwana wa Katonda. 34 Bwe baamala 
okuwunguka, ne batuuka ku lukalu olw'e Genesaleeti. 35 Abantu baayo 
bwe baamumanya, ne batuma mu nsi eyo yonna eriraanyeewo, ne 
bamuleetera bonna abalwadde; 36 ae: bamwegayirira bakomeko bukomi 
ku lukugiro Iw'ekyambalo kye; bonna abaakomako ne bawonyezebwa 
ddala. 


Okwonoona kuva munda 


15:1 Awo ne bajja eri Yesu Abafalisaayo n'abawandiisi abaava mu 
Yerusaalemi, nga bagamba nti 2 Abayigirizwa bo kiki ekiboonoonyesa 


obulombolombo bwe twaweebwa abakadde? kubanga tebanaaba mu ngalo 
nga balya emmere. 3 N'addamu n'abagamba nti Nammwe kiki 
ekiboonoonyesa etteeka lya Katonda olw'obulombolombo bwe 
mwaweebwa? 4 Kubanga Katonda yagamba nti Ossangamu ekitiibwa 
kitaawo ne nnyoko: nate nu Avumanga kitaawe oba nnyina, bamuttanga 
bussi. 5 Naye mmwe mugamba nti Buli aligamba kitaawe oba nnyina nti 
Kyonna kye nnandikuwadde okukugasa, nkiwadde Katonda, 6 alireka 
okussaamu ekitiibwa kitaawe. Mwadibya ekigambo kya Katonda 
olw'obulombolombo bwammwe bwe mwaweebwa. 7 Mmwe bannanfuusi, 
Isaaya yala gula bulungi ku mmwe, ng'agambo nti 8 Abantu bano 
banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa; Naye omutima gwabwe guno wala. 
9 Naye bansinziza bwereere, Nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye 
by'okukwata. 10 N'ayita ekibiina, nabagamba nti Muwulire, mutegeere: 11 
ekiyingira mu kamwa si kye kyonoona omuntu; naye ekiva mu kamwa, 
ekyo kye kyonoona omuntu. 12 Awo abayigirizwa ne bajja, ne bamuga 
mba nti Omanyi Abafalisaayo ng baanyiiga, bwe baawulira ekigambo 
ekyo? 13 Naye n'addamu n'agamba nti Buli kisimbe Kitange ow'omu ggulu 
ky'ataasimba, kirisimbulibwa. 14 Mubaleke: be basaale abatalaba. Naye 
omuzibe w'amaaso bw'akulembera muzibe munne bombi baligwa mu 
bunnya 15 Peetero n'addamu n'amugamba nti Tunnyonnyole olugero olwo. 
16 Naye n'agamba nti Era nammwe temunnaba kuba na magezi. 17 
Temutegeera ati buli ekiyingira mu kamwa kigenda mu lubuto, ne 
kisuulibwa mu kiyigo? 18 Naye ebifuluma mu kamwa biva mu mutima; 
n'ebyo bye byonoona omuntu. 19 Kubanga mu mutima mu muva 
ebirowoozo ebibi, obussi obwenzi, obukaba, obubbi, okuwaayiriza, 
okuvuma: 20 ebyo bye byonoona omuntu: naye okulya nga tanaabye mu 
ngalo tekwonoon; muntu. 21 Yesu n'avaayo, n'agenda ku njuyi z'e Ttuulo 
n'e Sidoni. 22 Kale, laba, omukazi Omukanani n'ava ku mbibi eyo, 
n'ayogerera waggulu ng'agamba nti Onsaasire Mukama wange, omwana 
wa Dawudi; muwala wange alwadde nnyo dayimooni. 23 Naye 
n'atamuddamu kigambo. Abayigirizwa be ne bajja ne bamwegayirira, nga 
bagamba nti Musubule; kubanga atuleekaanira emabega. 24 Naye 
n'addamu n'agamba nti Saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu 


nnyumba ya Isiraeri. 25 Naye n'ajja, n'amusinza, ng'agamba nti Nlukama 
wange, mbeera. 26 N'addamu n'agamba nti Si kirungi okuddira emmere 
y'abaana n'okugisuulira obubwa. 27 Naye n'agamba nti Weewaawo, 
Mukama wange: kubanga n'obubwa bulya obukunkumuka obugwa okuva 
ku mmeeza ya bakama baabwo. 28 Yesu n'alyoka addamu n'amugamba nti 
Ggwe omukazi, okukkiriza kwo kunene: kibeere gy'oli nga bw'oyagala. 
Muwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. 29 Yesu n'avaayo, n'ajja ku 
ttale ly'ennyanja y'e Ggaliraaya; n'alinnya ku lusozi, n'atuula okwo. 30 
Ebibiina bingi ne bijja gy'ali, nga birina abawenyera, n'abazibe b'amaaso, ne 
bakasiru, n'abalema, n'abalala bangi, ne babassa awali ebigere bye; 
n'abawonya: 31 ekibiina n'okwewuunya ne beewuunya, bwe baalaba 
bakasiru nga boogera, abalema nga balamu, abawenyera nga batambula, 
n'abazibe b'amaaso nga balaba: ne bagulumiza Katonda wa Isiraeri. 32 
Yesu n'ayita abayigirizwa be, n'agamba nti Nsaasira abantu kubanga leero 
baakamala nange ennaku ssatu nga tebalina kya kulya: n'okubasiibula nga 
balina enjala sikyagala, wozzi banaazirikira mu kkubo. 33 Abayigirizwa ne 
bamugamba nti Tunaggya wa emigaati emingi bwe giti mu ddungu, 
okukkusa ekibiina ekinene ekyenkana wano? 34 Yesu n'abagamba nti 
Mulina emigaati emeka? Ne bagamba nti Musanvu, n'ebyennyanja ebitono 
si bingi. 35 N'alagira ekibiina okutuula wansi; 36 n'atoola emigaati 
musanvu n'ebyennyanja; ne yeebaza n'amenyamu n'awa abayigirizwa, 
abayigirizwa ne bagabira ebibiina. 37 Ne balya bonna, ne bakkuta: ne 
bakunyaanya obukunkumuka obwasigalawo, ebisero musanvu ebyajjula. 
38 N'abo abaalya baali tbasajja enkumi nnya, abakazi n'abaana 
obutabassaako. 39 N'asiibua ebibiina, n'asaabala mu lyato, n'ajja mu mbibi 
y'e Magadani. 


Abafalisaayo n'Abasaddukaayo basaba okubalagibwa akabonero 


16:1 Abafalisaayo n'Abasaddukaayo ne bajja, ne bamukema ne bamusaba 
okubalaga akabonero akava mu ggulu. 2 Naye n'addamu n'abagamba nti 

[Bwe buba akawungeezi, mugamba nti Bunaaba bulungi: kubanga eggulu 
limyuse. 3 N'enkya nti Wanaaba omuyaga leero: kubanga eggulu limyuse 


libindabinda. Mumanyi okwawula eggulu bwe lifaanana; naye temuyinza 
kwawula bubonero bwa biro?] 4 Ab'emirembe emibi era egy'obwenzi 
banoonya akabonero; so tebaliweebwa kabonero, wabula akabonero ka 
Yona. N'abaleka, nagenda. 5 Abayigirizwa ne bajja emitala w'eri, ne 
beerabira okutwala emigaati. 6 Yesu n'abagamba nti Mutunuulire 
mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. 7 Ne 
bawakana bokka na bokka, nga bagamba nti Kubanga tetuleese migaati. 8 
Yesu n'amanya n'agamba nti Mmwe abalina okukkiriza okutono, kiki 
ekibawakanya mwekka na mwekka kubanga temulina migaati? 9 
Temunnaba kutegeera, so temujjukira migaati etaano eri abo enkumi 
ettaano, n'ebibbo bwe byali bye mwakunyaanya 10 Era emigaati omusanvu 
eri abo enkumi ennya, n'ebisero bwe byali bye mwakunyaanya? 11 
Ekibalobedde ki okutegeera nti sibagambiridde lwa migaati? Naye 
mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. 12 Ne 
balyoka bategeera nti tagambye kwekuuma kizimbulukusa kya migaati, 
wabula okuyigiriza kw'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. 13 Awo, Yesu 
bwe yajja ku njuyi z'e Kayisaliya ekya Firipo, n'abuuza abayigirizwa be, 
ng'agamba nti Omwana w'omuntu aba bamuyita batya? 14 Ne bagamba nti 
Abalala bamuyita Yokaana Omubatiza; abalala nti Eriya: abalala nti 
Yeremiya, oba omu ku bannabbi. 15 N'abagamba nti Naye mmwe 
mumpita mutya? 16 Simooni Peetero n'addamu n'agamba nti Ggwe Kristo, 
Omwana wa Katonda omulamu. 17 Yesu n'addamu n'amugamba nti Olina 
omukisa, Simooni Ba-Yona: kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira 
ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu. 18 Nange nkugamba nti Ggwe 
Peetero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno: so n'emiryango 
egy'Emagombe tegirigiyinza. 19 Ndikuwa ebisumuluzo by'okwakabaka 
obw'omu ggulu: yonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu: 
kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisu mululibwa mu ggulu. 20 Awo 
n'akuutira abayigirizwa baleme okubuulirako omuntu nti ye Kristo. 21 
Yesu n'asookera awo okubuulira abayigirizwa be nti kimugwanira 
okugenda e Yerusaalemi, okubonyaabonyezebwa ennyo abakadde ne 
bakabona abakulu n'abawandiisi, n'okuttibwa, ne ku lunaku olw'okusatu 
okuzuukizibwa. 22 Peetero n'amutwala, n'atanula okumunenya, ng'agatttba 


nti Nedda, Mukama wange: ekyo tekirikubaako n'akatono. 23 N'akyuka, 
n'agamba Peetero nti Dda ennyuma wange, Setaani oli nkonge gye ndi: 
kubanga tologtooza bya Katonda, wabula eby'abantu. 24 Awo Yesu 
n'agamba abayigirizwa be nti Omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange, 
yeefurize yekka yeetikke omusalaba gwe, angoberere. 25 Kubanga buli 
ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza: na buli alibuza obulamu bwe 
ku lwange alibulaba. 26 Kubanga omuntu kulimugasa kutya okulya ensi 
yonna, naye ng'afiiriddwa obulamu bwe? oba omuntu aliwaayo ki 
okununula obulamu bwe? 27 Kubanga Omwana w'omuntu agenda kujjira 
mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika be; nalyoka asasula buli muntu 
nga bwe yakola. 28 Ddala mbagamba nti Waliwo ku bano abayimiridde 
wano, abatalirega ku kufa n'akatono, okutuusa lwe baliraba Omwana 
w'omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe. 


Okufuusibwa kwa Yesu 


17:1 Ennaku omukaaga bwe zaayitawo Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo 
ne Yokaana muganda we, n'abalinnyisa ku lusozi oluwanvu bokka: 2 
n'afuusibwa mu maaso gaabwe: amaaso ge ne gamasamasa ng'enjuba, 
ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana. 3 Laba, Musa ne Eriya ne 
babalabikira nga boogera naye. 4 Peetero n'addamu n'agamba Yesu nti 
Mukama wange, kirungi ffe okubeera wano: bw'oyagala, nnaazimba wano 
ensiisira ssatu; emu yiyo, n'endala ya Musa, n'endala ya Eriya. 5 Bwe yali 
ng'akyayogera, laba, ekire ekimasamasa ne kibasiikiriza: laba, eddoboozi 
ne liva mu kire, nga ligamba nti Ono ye Mwana wange gwe njagala, gwe 
nsanyukira ennyo; mumuwulire. 6 Abayigirizwa bwe baaliwulira, ne 
bagwa nga beevuunise, ne batya nnyo. 7 Yesu n'ajja n'abakomako 
n'agamba nti Muyimuke, temutya. 8 Ne bayimusa amaaso gaabwe, ne 
batalaba muntu, wabula Yesu yekka. 9 Bwe baali nga bakka ku lusozi, 
Yesu n'abalagira ng'agamba nti Temubuulirako muntu bye mwolesebbwa, 
okutuusa Omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. 10 
Abayigirizwa be ne bamubuuza, ne bagamba nti Kale kiki ekigambya 
abawandiisi nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja? 11 N'addamu 


n'agamba nti Eriya ajja ddala, alirongoosa byonna: 12 naye mbagamba nti 
Eriya amaze okujja, nabo tebaamumanya, naye baamukola bwe baayagala. 
Bw'atyo n'Omwana w'omuntu alibonyaabonyezebwa bo. 13 Awo 
abayigirizwa ne bategeera nti yayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. 14 
Bwe baatuuka eri ekibiina, omuntu n'ajja gy'ali, n'amufukaamirira, 
ng'agamba nti 15 Mukama wange, musaasire omwana wange: kubanga 
agwa ensimbu, zimubonyaabonya nnyo: kubanga emirundi mingi ng'agwa 
mu muliro, era emirundi mingi mu mazzi. 16 Ne mmuleetera abayigirizwa 
bo, ne batayinza kumuwonya. 17 Yesu n'addamu n'agamba nti Mmwe 
ab'emirembe egitakkiriza emikyamu, ndituusa wa okubeera nammwe? 
ndituusa wa okubagumiikiriza? mumundeetere wano. 18 Yesu 
n'amuboggolera; dayimooni n'amuvaako: omulenzi n'awona okuva mu 
kiseera ekyo. 19 Awo abayigirizwa ne bajja eri Yesu kyama, ne bagamba 
nti Kiki ekitulobedde ffe okuyima okumugoba? 20 N'abagamba nti 
Olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono: kubanga ddala mbagamba nti 
Singa mulina okukkiriza okwenkana ng'akaweke ka kaladaali, bwe 
muligamba olusozi luno nti Vaawo wano genda wali; kale luligenda; so 
singa tewali kigambo kye mutayinza. 21 Naye kyokka eky'engeri eno 
tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. 22 Bwe baali nga 
bakyatudde e Ggaliraaya, Yesu n'abagamba nti Omwana w'omuntu agenda 
kuweebwayo mu mikono gy'abantu; 23 balimutta, ne ku lunaku 
olw'okusatu alizuukizibwa. Ne banakuwala nnyo. 24 Bwe baatuuka e 
Kaperunawumu, abantu abasolooza ediderakima ne bajja eri Peetero, ne 
bagamba nti Mukama wammwe tawa diderakima? 25 N'agamba nti Awa. 
Bwe yayingira mu nju, Yesu namwesooka ng'agamba nti Olowooza otya, 
Simooni? Bakabaka b'ensi bawooza oba basolooza bantu ki? baana 
baabwe nantiki bannaggwanga? 26 N'agamba nti Bannaggwanga. Yesu 
n'amugamba nti Kale abaana ba ddembe. 27 Naye, tuleme okubasittaza, 
genda ku nnyanja, osuule eddobo, onnyulule ekyennyanja ekinaasooka 
okubbulukuka; bw'onooyasamya akamwa kaakyo, onoolabamu esutateri: 
otwale eyo, ogibawe ku bwange ne ku bubwo. 


Ani mukulu 


18:1 Mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu, ne bagamba nti Kale 
ani omukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu? 2 N'ayita omwana omuto, 
n'amuyimiriza wakati waabwe, 3 n'agamba nti Mazima mbagamba nti Bwe 
mutakyuka okufuuka ng'abaana abato, temuliyingira n'akatono mu 
bwakabaka obw'omu ggulu. 4 Kale buli eyeewombeeka ng'omwana ono 
omuto, ye mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. 5 Na buli alisembeza 
omwana omuto ng'ono mu linya lyange ng'asembezezza nze: 6 naye 
alyesitazza ku abo abato bano abanzikiiza waakiri asibibwe mu bulago 
olubengo olunene, balyoke bamusuule mu buziba bw'ennyanja. 7 Zirisanga 
ensi olw'ebigambo ebisittaza! Kubanga ebisittaza tebirirema kujja; naye 
zirisanga omuntu oyo aleeta ekisittaza! 8 Oba ng'omukono gwo oba 
kugulu kwo nga kukwesittaza, kutemeko okusuule wala: kye kirungi 
oyingire mu bulamu ng'obuzeeko omukono oba kugulu, okusinga 
okusuulibwa mu muliro ogw'emirembe n'emirembe, ng'olina emikono 
gyombi oba amagulu gombi. 9 Era oba ng'eriiso lyo nga likwesittaza, 
liggyeemu, olisuule wala: kye kirungi oyingire mu bulamu ng'oli wa ttulu 
okusinga okusuulibwa mu Ggeyeem ey'omuliro, ng'olina amaaso gombi. 
10 Mulabe nga temunyoomanga omu ku abo abato bano; kubangi 
mbagamba nti mu ggulu bamalayika baabwe batunuulira ennaku zonna 
amaaso ga Kitange ali mu ggulu. 11 [Kubanga Omwana w'omuntu yajja 
okulokola ekyabula.] 12 Mulowooza mutya? Omuntu bw'aba n'endiga ze 
ekikumi, emu ku zo bw'ebula, taleka ziri ekyenda mu omwenda, n’agenda 
ku nsozi, n’anoonya eyo ebuzeeko? 13 Era bw'aba ng'agirabye, mazima 
mbagamba nti agisanyukira eyo okusinga ziri ekyenda mu omwenda 
ezitabuze. 14 Bwe kityo tekyagalibwa mu maaso ga Kitammwe ali mu 
ggulu, omu ku abo abato bano okuzikirira. 15 Muganda wo bw'akukola 
obubi genda omubuulirire ggwe naye mwekka: bw'akuwulirara ng'ofunye 
muganda wo. 16 Naye bw'atawulira, twala omulala naawe oba babiri era 
mu kamwa k'abajulirwa ababiri oba basatu buli kigambo kikakate. 17 Era 
bw'agaana okuwulira abo buulira ekkanisa: era bw'agaan, okuwulira 
n'ekkanisa, abeere gy'oli nga munnaggwanga era omuwooza. 18 Mazima 
mbagamba nti Byonna bye mulisiba ku nsi birisibwa mi ggulu: era byonna 
bye mulisumu lula ku nsi birisumululibwa mi ggulu. 19 Nate mbagamba nti 


Oba bannammwe babiri bwe beetabang ku nsi buli kigambo kyonna kye 
balisaba, kiribakolerwa Kitange ali mu ggulu. 20 Kubanga we baba ababiri 
oba basatu nga bakunyaanye mu linnya lyange, nange ndi awo wakati 
waabwe. 21 Awo Peetero n'ajja, n'amu gamba nti Mukama wange, 
mugand wange bw'annyonoonanga, nnaa musonyiwanga emirundi emeka 
kutuusa emirundi musanvu? 22 Yesu namugamba nti Sikugamba nti 
Okutuusa emirundi mumvu; naye nti Okutuusa emirundi ensanvu emirundi 
omusanvu. 23 Obwakabaka obw'omu ggulu yebuva bufaananyizibwa 
n'omu.tu eyali kabaka, eyayagala okubala muwendo n'abaddu be. 24 Bwe 
asooka okubala, ne bamuleetera mu, gw'abanja ettalanta akakumi. 25 
Naye kubanga teyalina kya kusaula, mukama we n'alagira okumuunda, ne 
mukazi we, n'abaana be, n'ebintu byonna by'ali nabyo, ebbanja liggwe. 26 
Awo omuddu n'a;wa wansi n'amusinza, ng'agamba nti Mukama wange, 
mmanja npola, nange ndikusasula byonna. 27 Mukama w'omuddu oyo 
n'amuaasira, n'amuta, n'amusonyiwa ebbanja. 28 Naye omuddu oyo 
n'afuluma, n'asanga muddu munne, we yali abanja eddinaali ekikumi: 
n'amukwata, namugwa mu bulago, ng'agamba nti Sasula ebbanja lyange. 
29 Awo muddu munne n'agwa wansi n'amwegayirira, ng'a;amba, nti 
Mmanja mpola, nange idikusasula. 30 N'atakkiriza: naye n'agenda 
n'amuteeka mu kkomera, male okusasula ebbanja. 31 Awo baddu banne 
bwe baalaba bwe bibadde, ne banakuwala nnyo, ne bagenda ne babuulira 
mukama waabwe ebigambo byonna ebibaideyo. 32 Awo mukama we 
n'amuyita n'amugamba nti Ggwe omuddu omubi, nakusonyiwa ebbanja liri 
lyonna, kubanga wanneegayirira: 33 naawe tekikugwanidde kusaasira 
muddu munno, nga nze bwe nnakusaasira ggwe? 34 Mukama we 
n'asunguwala, n'amuwa mu bambowa, amale okusasula ebbanja lyonna. 35 
Bw'atyo Kitange ali mu ggulu bw'alibakola, bwe muta, onyiwa mu 
mitima.gyammwe buli nuntu muganda we. 


Obufumbo n'okwawukana 


19:1 Awo olwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo, n'ava Ggaliraaya, 
n'ajja ku mbibi y'e Buyudaaya emitala wa Yoludaani; 2 ebibiina ebinene ne 


bimugoberera; n'abawonyeza eyo. 3 Abafalisaayo ne bajja gy'ali, ne 
bamukema, nga bagamba nti Omuntu ayinza okugoba mukazi we 
okumulanga buli kigambo? 4 N'addamu n'agamba nti Temusoma nti oyo 
eyabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi, 5 n'agamba nti 
Omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina, yeetabe ne mukazi we; 
nabo bombi banaabanga omubiri gumu? 6 obutaba babiri nate, naye 
omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu, omuntu 
takyawulangamu. 7 Ne bamugamba nti Kale, Musa ekyamulagiza ki 
okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana, alyoke amugobe? 8 N'abagamba nti 
Olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza 
mugobenga bakazi bammwe: naye okuva ku lubereberye tekyali bwe 
kityo. 9 Era mbagamba nti Buli anaagobanga mukazi we, wabula 
okumulanga ogw'obwenzi, n'awasa omulala, ng'ayenze: n'oyo awasa 
eyagobebwa ng'ayenze. 10 Abayigirizwa ne bamugamba nti Ebigambo 
eby'omusajja ne mukazi we bwe biba bwe bityo, si kirungi okuwasa. 11 
N'abagamba nti Abantu bonna tebayinza kukkiriza kigambo ekyo, wabula 
abakiweebwa. 12 Kubanga waliwo abalaawe abazaNaye Yesu n'agamba 
nti Mubaleke abaana abato, temubagaana kujja gye ndi: kubaaga abali 
ng’abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. alibwa bwe batyo 
okuva mu mbuto za bannyaabwe; waliwo n'abalaawe abalaayibwa abantu: 
waliwo n'abalaawe, abeeraawa bokka olw'obwakabaka obw'omu ggulu: 
Ayinza okukikkiriza, akikkirize. 13 Awo ne bamuleetera abaana abato, 
abasseeko emikono gye, asabe: abayigirizwa ne babajunga. 14 Naye Yesu 
n'agamba nti Mubaleke abaana abato, temubagaana kujja gye ndi: kubaaga 
abali ng'abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. 15 N'abassaako 
emikono n'avaayo. 16 Laba, omuntu n'ajja gy'ali n'agamba nti Mukama 
wange, ndikola kigambo ki ekirungi, mbeere n'obulamu obutaggwaawo? 
17 N'amugamba nti Lwaki ompita omulungi? Omulungi ali Omu: naye 
bw'oyagala okuyingira mu bulamu, wuliranga amateeka. 18 N'amugamba 
nti Galuwa? Yesu n'agamba nti Tottanga, Toyendanga, Tobbanga, 
Towaayirizanga, 19 Ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko: era, 
Yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. 20 Omulenzi 
namugamba nti Ebyo byonna nabikwata: ekimpeebuuseeko ki ate? 21 


Yesu n'amugamba nti Bw'oyagala okuba eyatuukirira, genda otunde 
ebibyo, ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu: olyoke ojje, 
ongoberere. 22 Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo, n'agenda 
ng'anakuwadde: kubanga yali alina obugagga bungi. 23 Yesu n'agamba 
abayigirizwa be nti Mazima mbagamba nti Kizibu omuntu omugagga 
okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. 24 Era nate mbagamba nti 
Kyangu enyamira okuyita mu nnyindo y'empiso, okukira omugagga 
okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. 25 Abayigirizwa bwe haawulira 
ne beewuunya nnyo, nga bagamba nti Kale ani ayinza okulokolebwa? 26 
Yesu n'abatunuulira n'abagamba nti Mu bantu ekyo tekiyinzika; naye 
Katonda ayinza byonna. 27 Awo Peetero n'addamu n'amugamba nti Laba, 
ffe twaleka byonna, ne tukugoberera; kale tuliba na ki? 28 Yesu 
n'abagamba nti Mazima mbagamba nti Mmwe abangoberera, mu 
mazaalibwa ag'okubiri Omwana w'omuntu bw'alituula ku ntebe 
ey'ekitiibwa kye, nammwe mulituula ku ntebe ekkumi n'ebbiri, nga 
musalira omusango ebika ekkumi n'ebibiri ebya Isiraeri. 29 Na buli muntu 
yenna eyaleka ennyumba, oba ba luganda, oba bannyina, oba kitaawe, oba 
nnyina, oba baana, oba hyalo, olw'erinnya lyange, aliweebwa emirundi 
kikumi, era alisikira obulamu obutaggwaawo. 30 Naye bangi 
ab'olubereberye abaliba ab’oluvannyuma; n'ab'oluvannyuma abaliba 
ab'olubereberye. 


Olugero lwa balimi mu lusuku lw'emizzabbibu 


20:1 Kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana omuntu alina 
ennyumba ye, eyakeera enkya okupakasa abalimi balime mu lusuku Iwe 
olw'emizabbibu. 2 Bwe yamala okulagaana n'abalimi eddinaali ey'olunaku 
olumu, n'abasindika mu lusuku lwe olw'emizabbibu. 3 N'afuluma essaawa 
nga ziri ssatu, n'alaba abalala nga bayimiridde mu katale nga tebaliiko kye 
bakola; 4 nabo n'abagamba nti Nammwe mugende mu lusuku 
olw'emizabbibu, nange nnaabaweera ekinaatuuka. Ne bagenda. 5 
N'afuluma nate essaawa nga ziri mukaaga, era n'omwenda, n'akola 
bw'atyo. 6 N'afuluma essaawa nga ziri kkumi n'emu, n'asanga abalala nga 


bayimiridde; n'abagamba nti Kiki ekibayimiriza wano obudde okuziba nga 
temuliiko kye mukola? 7 Ne bamugamba nti Kubanga tewali muntu 
eyatupakasizza. N'abagamba nti Nammwe mugende mu lusuku 
olw'emizabbibu. 8 Obudde bwe bwawungeera, omwami w'olusuku 
olw'emizabbibu n'agamba omukoza we nti Bayite abalimi, obawe empeera, 
osookere ku b'oluvannyuma, okutuusa ku b'olubereberye. 9 N'ab'omu 
ssaawa ekkumi n'emu bwe bajja, ne baweebwa buli muntu eddinaali emu. 
10 N'abo abaasooka bwe bajja, ne balowooza nti banaaweebwa 
okukirawo; naye nabo ne baweebwa buli muntu eddinaali emu. 11 Bwe 
baagiweebwa, ne beemulugunyiza omwami. 12 nga bagamba nti Bano 
ab'oluvannyuma bakoledde essaawa emu, n'obenkanya naffe, abaateganye 
enkya n'essana nga litwokya. 13 Naye n'addamu n'agamba omu ku abo nti 
Munnange, sikukoze bubi: tewalagaanye nange eddinaali emu? 14 Twala 
eyiyo, ogende; njagala okuwa ono ow'oluvannyuma nga ggwe. 15 Siyinza 
kukola byange nga bwe njagala? oba eriiso lyo bbi kubanga nze ndi 
mulungi? 16 Bwe batyo ab'oluvannyuma baliba ab'olubereberye, 
n'ab'olubereberye baliba ab'oluyannyuma. 


Yesu ayogera ku kufa kwe omulundi ogw'okusatu 


17 Yesu bwe yali ng'ayambuka okugenda e Yerusaalemi; n'atwala 
abayigirizwa ekkumi n'ababiri kyama, n'abagambira mu kkubo nti 18 Laba, 
twambuka tugenda e Yerusaalemi; n'Omwana w'omuntu aliweebwayo mu 
bakabona abakulu n'abawandiisi; nabo balimusalira omusango okumutta, 
19 era balimuwaayo mu b'amawanga okumuduulira, n'okumukuba, 
n'okumukomerera: n'alyoka azuukizibwa ku lunaku olw'okusatu. 20 Awo 
nnyina w'abaana ba Zebbedaayo n'ajja gy'ali, n'abaana be, n'amusinza, 
n'amusaba ekigambo. 21 N'amugamba nti Oyagala ki?N'amugamba nti 
Lagira abaana bange bano bombi batuul e, omu ku mukono gwo ogwa 
ddyo, n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono, mu bwakabaka bwo. 22 
Naye Yesu n'addamu n'agamba nti Temumanyi kye musaba. Muyinza 
okunywa ku kikompe nze kye nyenda okunywako? Ne bamugamba nti 
Tuyinza. 23 N'abagamba nti Ku kikompe kyange mulinywerako ddala: 


naye okutuula ku mukono gwange ogwa ddyo, ne ku mukono ogwa 
kkono, si nze nkugaba, wabula eri abo Kitange be yakuterekera. 24 Na 
bali ekkumi bwe baawulira, ne banyiigira ab'oluganda ababiri. 25 Naye 
Yesu n'abayita gy'ali, n'agamba nti Mumanyi ng'abaami b'amawanga 
babafuga, n'abakulu baabwe babatwala n'amaanyi. 26 Tekiibenga bwe 
kityo mu mmwe: naye buli ayagala okuba omukulu mu mmwe anaabanga 
muweereza wammwe: 27 na buli ayagala okuba ow'olubereberye mu 
mmwe anaabanga muddu wammwe: 28 nga Omwana w'omuntu bw'atajja 
kuweerezebwa, wabula okuweereza, n'okuwaayo obulamu bwe ekinunulo 
eky'abangi. 29 Bwe baali nga bafuluma mu Yeriko, ekibiina ekinene ne 
kimugoberera. 30 Laba, abazibe b'amaaso babiri abaali batudde ku 
mabbali g'ekkubo, bwe baawulira nti Yesu ayitawo, ne boogerera 
waggulu; nga bagamba nti-Mukama waffe, tusaasire, omwana wa 
Dawudi. 31 Ekibiina ne kibaboggolera, okusirika: naye bo ne beeyongera 
okwogerera waggulu, nga bagamba nti Mukama waffe, tusaasire, omwana 
wa Dawudi. 32 Yesu n'ayimirira, n'abayita, n'agamba nti Mwagala 
mbakole ki? 33 Ne bamugamba nti Mukama waffe, amaaso gaffe 
gazibuke. 34 Yesu n'akwatibwa ekisa, n'akoma ku maaso gaabwe: amangu 
ago ne balaba, ne bamugoberera. 


Yesu ayingira mu Yerusaalemi n'obuwanguzi 


21:1 Bwe baasembera okumpi ne Yerusaalemi, ne batuuka e Besufaage, 
ku lusozi olwa Zeyituuni awo Yesu n'atuma abayigirizwa babiri, 2 
n'abagamba nti Mugende mu mbuga ebali mu maaso, amangu ago 
munaalaba endogoy ng'esibiddwa, n'omwana gwayo nayo; muzisumulule, 
muzindeetere. 3 Naye omu bw'anaabagambi ekigambo, munaagamba nti 
Muka ma waffe ye azaagala; naye anaazi weereza mangu ago. 4 Kino kya 
baawo, ekigambo kituukirire nnabb kye yayogera, ng'agamba nti 5 
Mubuulire muwala wa Sayuuni nti Laba, Kabaka wo ajja gy'oli. Omuteefu, 
nga yeebagadde endogoyi, N'akayana omwana gw'endogoyi. 6 
Abayigirizwa ne bagenda, n bakola nga Yesu bwe yabalagira 7 ne baleeta 
endogoyi, n'omwana gwayo, ne bazissaako engoye zaabwe; n'azituulako. 8 


Abantu bangi ab'omu kibiina ne baaliira engoyi zaabwe mu kkubo; abalala 
ne batema amatabi ku miti, ne bagaaliira mu kkubo. 9 Ebibiina ebyamu 
kulembera, n'ebyo ebyava ennyuma ne byogerera waggulu, ne bigamba nti 
Ozaana eri omwana wa Dawudi Aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya 
Mukama: Ozaana waggulu mu ggulu. 10 Awo bwe yayingira mu 
Yerusaalemi, ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa nga kigamba nti Ami 
ono? 11 Ebibiina ne bigamba nti Ono nnabbi, Yesu ava mu Nazaaleesi 
eky'e Ggaliraaya. 12 Yesu n'ayingira mu yeekaalu ya Katonda, n'agobera 
ebwen bonna abaali batundira mu yeekaalu n'avuunika embaawo ez'abaali 
bawaanyisa effeeza, n'entebe ez'abaali batunda amayiba; 13 n'abagamba nti 
Kyawandiikibwa nti Ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya 
kusabirangamu: naye mmwe mugifuula mpuku ya banyazi. 14 Awo 
abazibe b'amaaso n'abalema nti bajja gy'ali mu yeekaalu: n'abawonya. 15 
Naye bakabona abakult n'abawandiisi bwe baalaba eby'amagero bye 
yakola, nabaana abaaya gerera waggulu mu yeekaalu nga bagamba nti 
Ozaana eri omwana wi Dawudi; ne banyiiga 16 ne bamugamba nti Owulira 
bano bwe bagamba? Yesu n'abagamba nti Mpulira: temusomangako nti 
Mu kamwa k'abaana abato n'abawere otuukirizza ettendo? 17 N'abaleka, 
n'afuluma mu kibuga, n'agenda e Bessaniya, n'asula eyo. 18 Awo enkya 
bwe yali ng'addayo ku kibuga, enjala n'emuluma. 19 N'alaba omutiini 
gumu ku mabbali g'ekkubo, n'agutuukako, n'asanga nga tekuli kintu, 
wabula amalagala ameereere; nagugamba nti Tobalanga bibala emirembe 
n'emirembe. Amangu ago omutiini ne guwotoka. 20 Abayigirizwa bwe 
baalaba, ne beewuunya, ne bagamba nti Omutiini guwotose gutya amangu? 
21 Yesu n'addamu n'abagamba nti Mazima mbagamba nti Bwe 
munaabanga n'okukkiriza, nga temubuusabuusa, temuukolenga kino 
kyokka eky'omutiini, naye bwe muligamba olusozi luno ati Situlibwa 
osuulibwe mu nnyanja, kirikolebwa. 22 Ne byonna byonna bye 
munaayagalanga nga musaba, nga mukkirizza, munaabiweebwanga 23 
N'ayingira mu yeekaalu, bakabona abakulu n'abakadde b'abantu ne bajja 
gy'ali ng'ayigiriza, ne bagamba nti Buyinza ki obukukoza bino? ani 
eyakuwa obuyinza buno? 24 Yesu n'addamu n'abagamba nti Nange ka 
mbabuuze ekigambo kimu, bwe mnnaakinzivuunula, era nange n'ababuulira 


obuyinza bwe buli obunkoza bino. 25 Okubatiza kwa Yokaana kwava wa? 
mu ggulu nantiki mu bantu? Ne beebuuzaganya bokka na bokka, ne 
bagamba nti Bwe tunaagamba nti Mu ggulu: anaatugamba nti Kale kiki 
ekyabalobera okumukkiriza? 26 Naye bwe tunaagamba nti Mu bantu; 
tutya abantu; kubanga bonna bamulowooza Yokaana nga nnabbi. 27 Ne 
baddamu Yesu ne bagamba nti Tetumanyi. Naye n'abagamba nti Era nange 
siibabuulire obuyinza bwe buli obunkoza bino. 28 Naye mulowooza 
mutya? Waaliwo omuntu eyalina abaana be babiri; n’ajja eri 
ow'olubereberye, n'agamba nti Omwana, genda okole emirimu leero mu 
lusuku olw'emizabbibu. 29 N'addamu n'agamba nti nyaanyi: naye 
oluvannyuma ne yeenenya, n'agenda. 30 N'ajja eri ow'okubiri, n'amugamba 
bw'atyo. Naye n'addamu n'agamba nti Ka nypende, ssebo: n'atagenda. 31 Ku 
abo bombi ani eyakola kitaawe ky'ayagala? Ne bagamba nti 
Ow'olubereberye. Yesu n'abagamba nti Mazima mbagamba nti abawooza 
n'abenzi babasooka mmwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. 32 
Kubanga Yokaana yajja gye muli mu kkubo ery'obutuukirivu, nammwe 
temwamukkiriza: naye abawooza n'abenzi baamukkiriza: nammwe, bwe 
mwalaba bwe mutyo, n'oluvannyuma temwenenya okumukkiriza. 33 
Muwulire olugero olulala: Waaliwo omuntu eyalina ennyumba ye, n'asimba 
olusuku olw'emizabbibu, n'alukomerako olukomera, n'alusimamu 
essogolero, n'azimba ekigo, n'alusigira abalimi, n'atambula olugendo. 34 
Awo omwaka bwe gwali gunaatera okutuuka ebibala okwengera, n'atuma 
abaddu be eri abalimi, babawe ebibala bye. 35 Naye abalimi ne bakwata 
abaddu be, omu ne bamukuba, omulala ne bamutta, omulala ne 
bamukasuukirira amayinja. 36 N'atuma nate abaddu abalala bangi okusinga 
ab'olubereberye: ne babakola nabo bwe batyo. 37 Oluvannyuma 
n'abatumira omwana we, ng'agamba nti Banaawulira omwana wange. 38 
Naye abalimi bwe baalaba omwana ne bagamba bokka na bokka nti Ono 
ye musika; mujje, tumutte, tulye obusika bwe. 39 Ne bamukwata, ne 
bamusindiikiriza mu lusuku lw’emizabibbu, ne bamutta. 40 Kale, mukama 
w'olusuku olw'emizabbibu bw'alijja, alibakola atya abalimi abo? 41 Ne 
bamugamba nti Abo ababi alibazikiriiza bubi; naye olusuku 
olw'emizabbibu alirusigira abalimi abalala, abanaamuweerezanga ebibala 


byamu mu mwaka gwabyo. 42 Yesu n'abagamba nti Temusomangako mu 
byawandiikibwa nti Ejjinja abazimbi lye baagaana Lye lyafuuka omutwe 
gw'ensonda: Kino kyava eri Mukama, Era kya kitalo mu maaso gaffe? 43 
Kyenva mbagamba nti Obwakabaka bwa Katonda bulibaggibwako mmwe, 
buliweebwa eggwanga eribala ebibala byabwo. 44 [Era agwa ku jjinja lino 
alimenyekamenyeka: n'oyo gwe lirigwako, lirimubetenta.] 45 Awo 
bakabona abakulu n'Abafalisaayo bwe baawulira engero ze, ne bate geera 
nti ayogedde ku bo. 


Olugero |w'embaga y'obugole 


22:1 Yesu n'addamu n'ayogera nabo nate mu ngero, ng'agamba nti 2 
Obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa omuntu eyali kabaka, 
eyamufumbira omwana we embaga ey'obugole, 3 n'atuma abaddu be 
okuyita abaayitirwa embaga ey'obugole: ne batayagala kujja. 4 N'atuma 
nate abaddu abalala, ng'agamba nti Mubuulire abantu abaayitibwa nti Laba, 
nfumbye embaga yange; ente zange n'eza ssava zittiddwa, ne byonna 
byeteeseteese: mujje ku mbaga ey'obugole. 5 Naye bo ne batassaayo 
mwoyo ne bagenda, omulala mu kyalo kye, omulala mu buguzi bwe: 6 
abaasigalawo ne bakwata abaddu be, ne babagirira ekyejo, ne babatta. 7 
Kabaka n'akwatibwa obusungu; n'agaba eggye lye, n'azikiriza abassi abo, 
n'ayokya ekibuga kyabwe. 8 Awo n'agamba abaddu be nti Obugole 
bweteeseteese, naye abo abaayitibwa tebasaanira. 9 Kale mugende mu 
masannanzira g'enguudo, bonna be munaalabayo mubayite ku mbaga 
ey'obugole: 10 Abaddu bali ne bagenda mu nguudo, ne bakunyaanya bonna 
be baalaba, ababi n'abalungi: obugole ne bujjula abagenyi. 11 Naye kabaka 
bwe yayingira okulaba abagenyi, n'alabamu omuntu atayambadde 
kyambalo kya bugole: 12 n'amugamba nti Munnange, oyingidde otya wano 
nga tolina kyambalo kya bugole? n'abunira. 13 Awo kabaka n'agamba 
abaweereza be nti Mumusibe emikono n'amagulu, mumusuule mu kizikiza 
eky'ebweru; mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji. 14 Kubanga bangi 
abayitibwa, naye abalondemu batono. 15 Awo Abafalisaayo ne bagenda, 
ne bateesa wamu bwe banaamutega mu bigambo. 16 Ne bamutumira 


abayigirizwa baabwe, wamu n'Abakerodiyaani, ne bagamba nti 
Omuyigiriza, tumanyi ng'oli wa mazima, era ng'oyigiriza mu mazima 
ekkubo lya Katonda, so ebigambo by'omuntu yenna tobissaako mwoyo: 
kubanga tososola mu bantu. 17 Kale tubuulire, olowooza otya? Kirungi 
okuwa Kayisaali omusolo, oba si weewaawo? 18 Naye Yesu n'ategeera 
obubi bwabwe, n'agamba nti Munkemera ki, mmwe bannanfuusi? 19 
Mundage effeeza ey'omusolo. Ne bamuleetera eddinaali. 20 N'abagamba 
nti Ekifaananyi kino n'obuwandiikeko by'ani? 21 Ne bamugamba nti Bya 
Kayisaali. Awo n'abagamba nti Kale musasule Kayisaali ebya Kayisaali; ne 
Katonda ebya Katonda. 22 Bwe baawulira, ne beewuunya, ne bamuleka, 
ne bagenda. 23 Ku lunaku olwo ne bajja gy'ali Abasaddukaayo, abagamba 
nti tewali kuzuukira: ne bamubuuza, 24 nga bagamba nti Omuyigiriza, 
Musa yagamba nti Omuntu bw'afanga, nga talina baana, muganda we 
addengawo awase mukazi we, azaalire muganda we ezzadde. 25 Awo 
ewaffe yaliyo ab'oluganda musanvu: ow'olubereberye n'awasa n'afa, naye 
nga bw'ataalina zzadde n'alekera muganda we mukazi we; 26 bw'atyo 
n'ow'okubiri, n'ow'okusatu, okutuusa bonna omusanvu. 27 Oluvannyuma, 
bonna nga baweddewo, omukazi n'afa. 28 Kale mu kuzuukira aliba muka 
ani ku abo omusanvu? kubanga bonna baabuna okumufumbirwa. 29 Naye 
Yesu n'addamu n'abagamba nti Mukyama olw'obutamanya 
ebyawandiikibwa, newakubadde amaanyi ga Katonda. 30 Kubanga mu 
kuzuukira tebawasa, so tebafumbirwa, naye bali nga bamalayika mu ggulu. 
31 Naye eby'okuzuukira kw'abafu, temwasoma Katonda kye yabagamba 
nti 32 Nze ndi Katonda wa Ibulaimu, era Katonda wa Isaaka, era Katonda 
wa Yakobo? Si Katonda wa bafu, naye wa balamu. 33 Ebibiina bwe 
byawulira ne byewuunya okuyigiriza kwe. 34 Naye Abafalisaayo bwe 
baawulira nti abunizza Abasaddukaayo, ne bakuņņaanira wamu. 35 Omu 
ku bo, ow'amateeka, n'amubuuza ng'amukema nti 36 Omuyigiriza 
ekiragiro ekikulu mu mateeka kiruwa? 37 Naye namugamba nti 
Yagalanga Mukama Katonda wo n'amutima gwo gwonna, n'obulamt bwo 
bwonna, namagezi go gonna. 38 Kino kye kiragiro ekikulu 
eky'olubereberye. 39 N'eky'okubiri ekikifaanana kye kino nti Yagalanga 
muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. 40 Mu biragiro bino byombi 


amateeka gonna mwe gasinziira, era ne bannabbi. 41 Abafalisaayo bwe 
baakutlnaana, Yesu n'ababuuza, 42 ng'agamba nti Kristo mumulowooza 
mutya? ye mwana w'ani? Ne bamugamba nti Wa Dawudi. 43 N'abagamba 
nti Kale, Dawudi mu Mwoyo kiki ekimuyisa Mukama we, ng'agamba nti 
44 Mukama yagamba Mukama wange nti Tuula ku mukono gwange ogwa 
ddyo, Okutuusa lwe ndissa abalabe bo wansi w'ebigere byo? 45 Kale oba 
nga Dawudi amuyita Mukama we, ali atya omwana we? 46 Ne wataba 
muntu eyayinza okumuddamu ekigambo, era okuva ku lunaku olwo tewali 
muntu eyayannyanga okumubuuza ekigambo nate. 


Abawandiisi n'Abafalisaayo 


23:1 Awo Yesu n'ayogera n'ebibiina n'abayigirizwa be, 2 ng'agamba nti 
Abawandiisi n'Abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa: 3 kale ebigambo 
byonna bye babagamba, mubikole mubikwate: naye temukola nga bo bwe 
bakola; kubanga boogera naye tebakola. 4 Era basiba emigugu egizitowa 
egiteetikkika, bagitikka abantu ku kibegabega; naye bo bennyini tebaagala 
kuginyeenyaako n'engalo yaabwe. 5 Naye ebikolwa byabwe byonna 
babikola era abantu babirabe, kubanga bagaziya fulakuteri zaabwe, era 
bongerako amatanwuwa, 6 era baagala ebifo eby'oku manjo ku mbaga, 
n'entebe ez'ekitiibwa mu makungaaniro, 7 n'okulamusibwa mu butale, 
n'okuyitibwa aba nti Labbi. 8 Naye mmwe temuyitibwanga Labbi: 
kubanga, omuyigiriza wammwe ali omu, nammwe mwenna muli ba 
luganda. 9 Era temuyitanga muntu ku nsi kitammwe: kubanga Kitammwe 
ali omu, ali mu ggulu. 10 So temuyitibwanga balagirizi: kubanga 
omulagirizi wammwe ali omu, ye Kristo. 11 Naye mu mmwe abasinga 
obukulu atsaabanga muweereza wammwe. 12 Na buli aneegulumizanga 
anakkakkanyizibwanga; na buli aneekakkanyanga anaagulumi. zibwanga. 
13 Naye ziribasanga mmwe, abawandiisi n'Abafalisaayo, bannanfuusi 
kubanga muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu; 
kubanga mmwe temuyingira, n'abo ababa bayingira temubaganya 
kuyingira. 14 [Ziribasanga mmwe, abawandiisi n'Abafalisaayo, 
bannanfuusi Kubanga mulya ennyumba za bannamwandu, era ne mwefuula 


aba. saba ennyo: n'olwekyo mulibaako omusango ogusinga obunene.] 15 
Ziribasanga mmwe, abawandiisi n'Abafalisaayo, bannanfuusi kubanga 
mwetooloola mu nnyanj: ne ku lukalu okukyusa omuntu omu naye 
bw'alabika, mumufuula mwanu wa Ggeyeena emirundi ebiri okukira 
mmwe. 16 Ziribasanga mmwe, abasaale abazibe b'amaaso, abagamba nti 
Buli anaalayiranga yeekaalu, nga si kintu; naye buli anaalayiranga ezaabu 
ey'omu yeekaalu, ng'azzizza omusango. 17 Mmwe abasiru era abazibe 
b'amaaso; kubanga ekikira obukulu kiruwa, ezaabu, oba yeekaalu etukuza 
ezaabu? 18 Oba mugamba nti Omuntu bw'anaalayiranga ekyoto, nga si 
kintu; naye buli anaalayiranga ekitone ekiriko, ng'azzizza omusango. 19 
Mmwe abazibe b'amaaso: kubanga ekikira obukulu kiruwa, ekitone, oba 
ekyoto ekitukuza ekitone? 20 Naye alayira ekyoto, alayira kyo, ne byonna 
ebiriko. 21 Naye alayira yeekaalu alayira yo, n'oyo atuula omwo. 22 Naye 
alayira eggulu, alayira ntebe ya Katonda, n'oyo agituulako. 23 Ziribasanga 
mmwe, abawandiisi n'Abafalisaayo, bannanfuusi! kubanga muwa ekitundu 
eky'ekkumi ekya nnabbugira ne aneta ne kkumino, ne mulekayo ebigambo 
ebikulu eby'amateeka, obutalyanga nsonga, n'ekisa, n'okukkirizanga: naye 
bino kyabagwanira okubikola, era na biri obutabirekaayo. 24 Mmwe 
abasaale abazibe b'amaaso abasengejja ensiri, ne mumira eņnnamira. 25 
Ziribasanga mmwe, abawandiisi n'Abafalisaayo, bannanfuusi! kubanga 
munaaza kungulu ku kikompe n'ekibya, naye munda mujjudde obunyazi 
n'obuteegendereza. 26 Ggwe Omufalisaayo omuzibe w'amaaso, sooka 
onaaze munda mu kikompe n'ekibya, ne kungulu kwakyo kulyoke kube 
kulungi. 27 Ziribasanga mmwe, abawandiisi n'Abafalisaayo, bannanfuusi 
kubanga mufaanana amalaalo agasiigibwa okutukula, agasiigibwa 
okutukula, agalabika kungulu nga gawoomye, naye munda mujjudde 
amagumba g'abafu, n'empitambi yonna. 28 Bwe mutyo nammwe kungulu 
mulabika mu bantu nga muli batuukirivu, naye munda mujjudde 
obunnanfuusi n'obujeemu. 29 Ziribasanga mmwe, abawandiisi 
n'Abafalisaayo, bannanfuusi! kubanga milzimba amalaalo ga bannabbi, 
muwoomya ebiggya by'abatuukirvu, 30 ne mugamba nti Singa twaliwo mu 
biro bya bajjajjaffe, tetwandissizza kimu nabo mu musaayi gwa bannabbi. 
31 Bwe mutyo mwetegeeza mwekka nti muli baana baabwe abatta 


bannabbi. 32 Kale mujjuze ekigera kya bajjajjammwe. 33 Mmwe emisota, 
abaana b'embalasaasa, mulidduka mutya omusango ogwa Ggeyeena? 34 
Laba, kyenva mbatumira bannabbi, n'ab'amagezi, nabawandiisi: n'abamu 
ku bo mulibatta mulibakomerera; n'abalala mulibakuba emiggo mu 
makul3naaniro gammwe, mulibayigganya mu byalo byonna: 35 mulyoke 
mujjirwe omusaayi gwonna omutuukirivu ogwayiika ku nsi, okusookera 
ku musaayi gwa Abiri oyo omutuukirivu okutuusa ku musaayi gwa 
Zaakaliya omwana wa Balakiya, gwe mwattira wakati wa yeekaalu 
n'ekyoto. 36 Mazima mbagamba nti Ebigambo bino byonna birituukirira 
ab'emirembe gino. 37 Yerusaalemi, Yerusaalemi, atta bannabbi, 
akasuukirira amayinja abantu abatumibwa gy'ali! emirundi emeka gye 
nnayagalira ddala okukunyaanya abaana bo, ng'enkoko bw'ekunnaanya 
obwana bwayo munda w'ebiwaawaatiro byayo, ne mutayagala! 38 Laba, 
ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa. 39 Kubanga mbagamba nti 
Temulindabako n'akatono okusookaleero, okutuusa lwe mulyogera nti 
Aweebwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. 


Yesu ayogera ku kugwa kwe kkanisa 


24:1 Yesu n'afuluma mu yeekaalu; yali ng'atambula, abayigirizwa be ne 
bajja okumulaga amazimba ga yeekaalu: 2 Naye n'addamu n'abagamba nti 
Temulaba bino byonna? mazima mbagamba nti Tewalisigala wano jjinja 
eriri kungulu ku jjinja eritalisuulibwa wansi. 3 Bwe yali atudde ku lusozi 
olwa Zeyituuni, abayigirizwa ne bajja gy'ali kyama, ne bagamba nti 
Tubuulire bino we biribeererawo n'akabonero ak'okujja kwo bwe kaliba, 
n'ak'emirembe gino okuggwaawo? 4 Yesu n'addamu n'abagamba nti 
Mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. 5 Kubanga bangi abalijja mu linnya 
lyange, nga bagamba nti Nze Kristo; balikyamya bangi. 6 Muliwulira 
entalo n'ettutumu ly'entalo: mulabe temweraliikiriranga: kubanga 
tebirirema kubaawo; naye enkomerero ng'ekyali. 7 Kubanga eggwanga 
liritabaala eggwanga ne kabaka alitabaala kabaka: walibaawo enjala 
n'ebikankano mu bifo ebitali bimu. 8 Naye ebyo byonna lwe lubereberye 
lw'okulumwa. 9 Lwe balibawaayo mmwe mubonyebonyezebwe, balibatta: 


nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. 10 
Mubiro ebyo bangi abalyesittala, baliwantjanayo, balikyawagana. 11 Ne 
bannabbi bangi ab'obulimba balijja, balikyamya bangi. 12 Naye 
agumiikiriza okutuuka ku nkomerero, alirokolebwa. 13 Naye agumiikiriza 
okutuuka ku nkomerero, alirokolebwa. 14 N'enjiri eno ey'obwakabaka 
eribuulirwa mu nsi zonna, okuba omujulirwa mu mawanga gonna; awo 
enkomerero n'eryoka ejja. 15 Kale bwe muliraba eky'omuzizo ekizikiriza, 
Danyeri nnabbi kye yayogerako, nga kiyimiridde mu kifo ekitukuvu, 
(asomamu ategeere), 16 kale abali mu Buyudaaya baddukiranga ku nsozi: 
17 ali waggulu, ku nju takkanga kuggyamu bintu ebiri mu nju ye: 18 ali mu 
lusuku taddanga nate: kutwala kyambalo kye. 19 Naye ziribasanga abali 
embuto n'abayonsa mu nnaku ezo! 20 Nammwe musabe ekidduko 
kyammwe kireme okuba mu biro eby'empewo, newakubadde ku ssabbiiti: 
21 kubanga mu biro ebyo waliba ekibonyoobonyo ekiaene, nga 
tekibangawo kasookedde ensi ebaawo okutuusa leero, era tekiribaawo 
nate. 22 Emaku ezo singa tezaasalibwako, tewandirokose buli alina 
omubiri: naye olw'abalonde ennaku ezo zirisalibwako. 23 Mu biro ebyo 
omuntu bw'abagambanga nti Laba, Kristo ali wano, oba nti Wano; 
temukkirizanga. 24 Kubanga walijja bakristo ab'obulimba, ne bannabbi 
ab'obulimba, n'abo balikola obubonero obukulu n'eby'amagero; n'okukyam5 
a bakyamye n'abalonde, oba nga kiyinzika. 25 Laba, mbalabudde. 26 Kale 
bwe babagambanga nti Laba, ali mu ddungu; temufulumanga: laba, ali mu 
bisenge munda; temukkirizanga. 27 Kubanga ng'okumyansa bwe kuva 
ebuvanjuba, ne kulabikira ebugwanjuba; bwe kutyo bwe kuliba okujja 
kw'Omwana w'omuntu. 28 Awaba omulambo wonna, awo ensega we 
zikuņņaanira. 29 Naye amangu ago, oluvannyuma Iw'ekibonyoobonyo 
eky'omu maku ezo enjuba erifuuka ekizikiza, n'omwezi tegulyolesa 
musana gwagwo, n'emrsiunyeenye zirigwa okuva mu ggulu, n'amaanyi 
ag'omu ggulu my"eenyezebwa: 30 awo lwe kalirabika akabonero 
ak'Omwana w'omuntu mu ggulu: n'ebika byonna eby'ensi lwe birikuba 
ebiwoobe, biriraba Omwana w'omuntu ng'ajja ku bire eby'eggulu n'amaanyi 
n'ekitiibwa ekinene. 31 Era alituma bamalayika be n'eddoboozi ddene 
ery'ekkondeere, nabo balikunyaanya abalonde be mu mpewo ennya, okuva 


ku nkomerero y'eggulu n'okutuusa ku nkomerero yaalyo. 32 Era muyigire 
ku mutiini olugero Iwagwo: ettabi lyagwo bwe ligejja, amalagala ne 
gatojjera, mutegeera ng'omwaka guli kumpi; 33 bwe mutyo nammwe, bwe 
mulaba ebigambo ebyo byonna, mutegeere nti ali kumpi, ku luggi. 34 
Mazima mbagamba, nti Emirembe gino tegiriggwaawo, okutuusa ebyo 
hvnnna lwe birikolebwa. 35 Eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ebigambo 
byange, tebiriggweerawo ddala. 36 Naye eby'olunaku luli n ekiseera tewali 
abimanyi, newakubadde bamalayika ab'omu ggulu, newakubadde 
Omwana, wabula Kitange yekka. 37 Naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali, 
bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'omuntu. 38 Kuba nga bwe 
baali ku nnaku ezo ezaasooka amataba nga balya nga banywa, nga bawasa 
nga bawayiza, okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato, 39 ne 
batamanya okutuusa amataba lwe gajja, ne gabatwala bonna; bwe kutyo 
bwe kuliba okujja kw'Omwana w'omuntu. 40 Mu biro ebyo abasajja babiri 
baliba mu kyalo; omu alitwalibwa, n'omulala alirekebwa: 41 abakazi babiri 
baliba nga basa ku lubengo; omu alitwalibwa, n'omulala alirekebwa. 42 
Kale mutunule; kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama wammwe 
lw'ajjirako. 43 Naye kino mukitegeere nti Alina enju ye singa yamanya 
ekisisimuka bwe kiri omubbi ky'anajjiramu, yanditunudde, teyandirese 
nnyumba ye kusimibwa. 44 Mukale nammwe mweteeketeeke: kubanga 
mu kiseera kye mutalowoolezaamu Omwana w'omuntu ky'ajjiramu. 45 
Kale aluwa nate omuddu oyo omwesigwa ow'amagezi, mukama we gwe 
yasigira ab'omu nju ye, okubawanga emmere yaabwe mu kiseera kyayo? 
46 Omuddu oyo alina omukisa, mukama we gw'alisanga ng'azze ngakola 
bw'atyo. 47 Mazima mbagamba nti alimusigira ebintu bye byonna. 48 
Naye omuddu oyo omubi bw'aligamba mu mutima gwe nti Mukama 
wange aludde; 49 era bw'alisooka okukuba baddu banne, n'okulya 
n'okunywera awamu n'aba tamiivu; 50 mukama w'omuddu oyo alijjira ku 
lunaku lw'atalindiririramu, ne mu kiseera ky'atamanyi, 51 alimutemamu 
ebitundu bibiri, alimuwa omugabo gwe wamu ne bannanfuusi: mwe muliba 
okukaaba n'okuluma obujiji. 


Olugero |w'abawala ekkumi 


25:1 Mu biro ebyo obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyizibwa 
abawala ekkumi, abaatwala ettabaaza zaabwe, ne bagenda okusisinkana 
anaawasa omugole. 2 Naye bannaabwe abataano baali basirusiru, 
n'abataano be baalina amagezi. 3 Kubanga abasirusiru, bwe baatwala 
ettabaaza zaabwe, ne bateetwalira mafuta: 4 naye abalina amagezi ne 
batwala amafuta mu macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. 5 Naye 
anaawasa omugole bwe yalwayo, bonna ne babo ngoota ne beebaka. 6 
Naye ekiro mu ttumbi ne waba oluyoogaano nti Laba, anaawasa omugole 
ajja! Mufulume okumusisinkana. 7 Abawala bali boma ne balyoka 
bagolokoka, ne balongoosa ettabaaza zaabwe. 8 Abasirusiru ne bagamba 
abalina amagezi nti Mutuwe ku mafuta gammwe; kubanga ettabaaza zaffe 
ziggweerera. 9 Naye abaalina amagezi ne baddamu, ne bagamba nti Wozzi 
tegaatumale fenna nammwe: waakiri mugende eri abatunda, mwegulire. 
10 Bwe baali bagenda okugula, anaawasa omugole n'ajja: n'abo abaali 
beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole: oluggi ne 
luggalwawo. 11 Oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja, ne 
bagamba nti Mukama waffe, mukama waffe, tuggulirewo. 12 Naye 
n'addamu n'agamba Mazima mbagamba nti sibamanyi: 13 Kale mmunule, 
kubanga temumanyi lunaku newakubadde ekiseera. 14 Kubanga buli 
ng'omuntu eyali agenda okutambula mu nsi endala, n'ayita abaddu be, 
n'abalekera ebintu bye. 15 N'awa omu ettalanta ttaano, omulala bbin, 
omuiala emu; buli muntu ng'obuyinza bwe bw bwali; nagenda, 16 Amangu 
ago oli eyaweebwa ettalanta ettaano n'agenda n'azisuubuzisa n'aviisaamu 
ettalanta ttaano endala. 17 Bw'atyo n'oli eyaweebwa ettalanta ebbiri 
n'aviisaamu bbiri endala. 18 Naye oli eyaweebwa emu n'agenda n'asimu 
mu ttaka, n'akweka effeeza ya mukama we. 19 Awo ebiro bingi bwe 
byayita, mukama w'abaddu bali n'ajja, n'abala nabo omuwendo. 20 N'oli 
eyaweebwa ettalanta ettaano n'ajja n'aleeta ettalanta ettaano endala, 
n'agamba nti Mukama wange, wandekera ettalanta ttaano: laba, 
naviisaamu ettalanta ttaano endala. 21 Mukama we n'amugamba nti 
Weebale, oli muddu mulungi mwesigwa: wali mwesigwa mu bitono, 
ndikusigira ebingi: yingira mu ssanyu lya mukama wo. 22 N'oli 
eyaweebwa ettalanta ebbiri n'ajja n'agamba nti Mukama wange, wandekera 


ettalanta bbiri: laba, naviisaamu ettalanta bbiri endala. 23 Mukama we 
n'amugamba nti Weebale, oli muddu mulungi mwesigwa; wali mwesigwa 
mu bitono, ndikusigira ebingi: yingira mu ssanyu lya mukama wo. 24 N'oli 
eyaweebwa ettalanta emu n'ajja n'agamba nti Mukama wange, akumanya 
ng'oli muntu mukakanavu ng'okungulira gy’otaasigira, ng'okunnaanyiza 
gy'otaasigira 25 ne ntya, ne nyenda, ne ngikweka mu ttaka ettalanta yo: 
laba, eyiyo oli nayo. 26 Naye mukama we n'addamu n'amugamba nti Oli 
muddu mubi mugayaavu, wamanya nti nkungulira gye ssaasigira, 
nkunyaanyiza gye ssaayiyira; 27 kale kyakugwanira okugiwa abasuubuzi 
effeeza yange, nange bwe nnandizze nandiweereddwa eyange n'amagoba 
gaamu. 28 Kale mumuggyeeko ettalanta, mugiwe oli alina ettalanta 
ekkumi. 29 Kubanga buli muntu alina aliweebwa, era aliba na bingi: naye 
atalina, aliggibwako, na kiri ky'ali nakyo. 30 N'omuddu oyo ataliiko 
ky'agasa mumusuule mu kizikiza eky'ebweru: mwe muliba okukaaba 
n'okuluma obujiji. 31 Naye Omwana w'omuntu bw'alijjira mu kitiibwa kye, 
ne bamalayika bonna nga bali naye, awo bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa 
kye: 32 n'amawanga gonna galikuaanyizibwa mu maaso ge; naye 
alibayawulamu ng'omusumba bw'a yawulamu endiga n'embuzi: 33 endiga 
aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo, naye embuzi. ku mukono ogwa 
kkono. 34 Awo Kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti 
Mujje, mmwe Kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka 
obwabateekerwateekerwa okuva ku kutonda ensi: 35 kubanga nnalina 
enjala ne mumpa ekyokulya: nnalina ennyonta ne munnywesa: nnali 
mugenyi ne munsuza; 36 nnali bwereere ne munnyambaza: nnali mulwadde 
ne munnyambuza: nnali :mu nvuba, ne mujja mundaba. 37 Awo 
abatuukirivu balimuddamu nga bagamba nti Mukama waffe, twakulaba 
ddi ng'olina enjala ne tukuliisa? oba ng'olina ennyonta ne tukunywesa? 38 
Era twakulaba ddi ag'oli mugenyi ne tukusuza? oba ng'oli bwereere ne 
tukwambaza? 39 Era twakulaba ddi ng'oli mulwadde, oba mu nvuba, ne 
tujja :ukulaba? 40 Ne Kabaka aliddanu alibagamba nti Mazima mbagamba 
nti Nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto, 
mwakikola nze. 41 Awo libagamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa 
kkono nti Muveewo we ndi, mmwe abaakolimirwa, mugende mu muliro 


ogutaggwaawo ogwateekerwateekerwa Setaani ne bamalayika be: 42 
kubanga nnalina enjala, temwampa kyakulya: nnalina ennyonta, 
temwannywesa: 43 nnali nugenyi, temwansuza: nnali bweeere, 
temwannyambaza: mulwadde, ne mu nvuba, temwannambula. 44 Awo 
nabo baliddamu, nga ba;amba nti Mukama waffe, twakuaba ddi ng'olina 
enjala, oba ng'olina nnyonta, oba mugenyi, oba bweeere, oba mulwadde, 
oba mu nvuba, ne tutakuweereza? 45 Awo alibaddamu, ng'agamba nti 
Mazima nbagamba nti Nga bwe mutaakola mu ku abo abasinga obuto, 
temwaikola nze. 46 bano baligenda mu kibonerezo ekitaggwaawo; naye 
batuukirivu baligenda mu bulamu butaggwaawo. 


Olukwe lw'okutta Yesu 


26:1 Awo olwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo byonna, n'agamba 
abayigirizwa be nti 2 Mumanyi nti olw'ebbiri walibaawo Okuyitako, 
n'Omwana w'omuntu aliweebwayo okukomererwa. 3 Awo bakabona 
abakulu n'abakadde b'abantu ne bakunyaanira mu kigango kya kabona 
asinga obukulu, eyayitibwa Kayaafa; 4 ne bateeseza wamu Yesu 
okumukwasa amagezi, bamutte. 5 Naye ne bagamba nti Tuleme 
okumukwatira ku lunaku olukulu, abantu baleme okukaayana. 6 Naye 
Yesu bwe yali mu Bessaniya, mu nju ya Simooni omugenge, 7 omukazi 
n'ajja gy'ali, eyalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi 
ennyo, n'agamufuka ku mutwe, ng'atudde alya. 8 Naye abayigirizwa bwe 
baalaba, ne banyiiga ne bagamba nti Gafudde ki gano? 9 Kubanga gano 
singa gatundiddwa gandivuddemu ebintu bingi, okuwa abaavu. 10 Naye 
Yesu bwe yategeera n'abagamba nti Munakuwaliza ki omukazi? kubanga 
ankoze ekigambo ekirungi. 11 Kubanga abaavu be muli nabo bulijjo; naye 
temuli nange bulijjo. 12 Kubanga bw'afuse amafuta gano ku mubiri 
gwange, anziraze okunziika. 13 Mazima mbagamba nti Enjiri eno buli 
gy'eneebuulirwanga mu nsi zonna, n'ekyo omukazi ono ky'akoze 
kinaayogerwangako okumujjukira. 14 Awo omu ku abo ekkumi n'ababiri, 
eyayitibwa Yuda Isukalyoti, n'agenda eri bakabona abakulu, 15 n'agamba 
nti Mukkiriza kumpa ki, nange ndimuwaayo gye muli? Ne bamugerera 


ebitundu bya ffeeza amakumi asatu. 16 N'asookera awo okunoonya 
ebbanga bw'anaamuwaayo. 17 Naye ku lunaku olusookerwako 
olw'emigaati egitazimbulukuswa, abayigirizwa ne bajja eri Yesu, ne 
bagamba nti Oyagala tuteekereteekere wa Okuyitako gy'onookuliira? 18 
N'agamba nti Mugende mu kibuga ewa gundi, mumugambe nti 
Omuyigiriza agambye nti Ekiseera kyange kinaatera okutuuka; ewuwo 
gye nnaaliira Okuyitako n'abayigirizwa bange. 19 Abayigirizwa ne bakola 
nga Yesu bw'abalagidde; ne bateekateeka Okuyitako. 20 Awo obudde 
bwe bwawungeera, n'atuula okulya n'abayigirizwa ekkumi n'ababiri; 21 
era baali balya; n'agamba nti Mazima mbagamba nti omu ku mmwe 
anandyamu olukwe. 22 Ne banakuwala nnyo, ne batanula kinnoomu 
okumugamba nti Mukama waage, ye nze? 23 Naye n'addamu n'agamba nti 
Oyo akozezza awamu nange mu kibya, ye anandyamu olukwe. 24 
Omwana w'omuntu agenda, nga bwe yawa ndiikirwa: naye zisanze omuntu 
oyo anaalyamu olukwe Omwana w'omuntu! kyandibadde kirungi eri oyo 
singa teyazaalibwa omuntu oyo. 25 Yuda, eyamulyamu olukwe, n'addamu 
n'agamba nti Labbi, ye nze? N'amugamba nti Ggwe oyogedde. 26 Era 
baali bakyalya, Yesu n'atoola omugaati, ne yeebaza, n'agumenyamu; n'awa 
abayigirizwa, n'agamba nti Mutoole, mulye; guno gwe mubiri gwange. 27 
N'atoola ekikompe, ne yeebaza, n'abawa, ng'agamba nti Munywe ku kino 
mwenna; 28 kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano, oguyiika 
ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi. 29 Naye mbagamba nti Sirinywa 
n'akatono okusooka leero ku guno ogubala ku muzabbibu, okutuusa ku 
lunaku luli Iwe ndigunywa omuggya awamu nammwe mu bwakabaka bwa 
Kitange. 30 Bwe baamala okuyimba ne bafuluma okugenda ku lusozi olwa 
Zeyituuni. 31 31 Awo Yesu n'abagamba nti Mmwe mwenna muneesittala 
ku lwange ekiro kino: kubanga kyawandiikibwa nti Ndikuba omusumba, 
n'endiga ez'omu kisibo zirisaasaanyizibwa. 32 Naye bwe ndimala 
okuzuukizibwa, ndibakulembera okugenda e Ggaliraaya. 33 Naye Peetero 
n'addamu n'amugamba nti Bonna bwe baneesittala ku lulwo, nze seesittale 
n'akatono. 34 Yesu n'amugamba nti Mazima nkugamba nti Mu kiro kino, 
enkoko eneeba tennakookolima, ononneegaana emirundi esatu. 35 Peetero 
n'amugamba nti Newakubadde nga kiiņnwanira okufiira awamu naawe, 


siikwegaane n'akatono. N'abayigirizwa bonna ne boogera bwe batyo. 36 
Awo Yesu n'atuuka nabo mu kifo ekiyitibwa Gesusemane, n'agamba 
abayigirizwa be nti Mutuule wano, nyende eri nsabe. 37 N'atwala Peetero 
n'abaana ba Zebbedaayo bombi, n'atanula okunakuwala n'okweraliikirira 
ennyo. 38 Awo n'abagamba nti Omwoyo gwange guliko ennaku nnyingi, 
zigenda kunzita : mubeere wano, mutunule nange. 39 N'atambulako 
katono, n'avuunama, n'asaba, n'agamba nti Ai Kitange, ekikompe kino 
kinveeko, oba kiyinzika: naye si nga nze bwe njagala wabula nga ggwe 
bw'oyagala. 40 Nadda eri abayigirizwa, n'abasanga nga beebase, n'agamba 
Peetero nti Kazzi temuyinzizza kutunula nange n'essaawa emu? 41 
Mutunule musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa: omwoyo gwe 
gwagala naye omubiri gwe munafu. 42 Nate n'agenda omulundi 
ogw'okubiri, nasaba, ng'agamba nti Ai Kitange, oba nga kino tekiyinza 
kunvaako, wabula nze okukinywa, ky'ayagala kikolebwe. 43 N'ajja nate 
n'abasanga nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gakambagga. 44 
N'abaleka nate, n'agenda, n'asaba omulundl ogw'okusatu, n'ayogera nate 
ebigambo bimu na biri. 45 Awo n'ajja eri abayigirizwa, n'abagamba nti 
Mwebakire ddala kaakano, muwummule: laba, ekiseera kinaatera 
okutuuka, nOmwana w'omuntu aweereddwayo mu mikono gy'abalina 
ebibi. 46 Muyimuke tugende: laba, andyamu olukwe anaatera okutuuka. 
47 Yali akyayogera, laba, Yuda, omu ku kkumi n'ababiri, n'ajja, ng'alina 
ebibiina bingi ebirina ebitala n'emiggo, nga bava eri bakabona abakulu 
n'abakadde b'abantu. 48 Naye oyo amulyamu olukwe yabawa akabonero, 
ng'agamba nti Gwe nnaanywegera, nga ye wuuyo: mumukwate. 49 
Amangu ago n'ajja awali Yesu, n'agamba nti Mirembe, Labbi; 
n'amunywegera nnyo. 50 Yesu n'amugamba nti Munnange, kola 
ky'ojjiridde. Awo ne bajja, Yesu ne bamussaako emikono, ne bamukwata. 
51 Laba, omu ku abo abaali ne Yesu, n'agolola omukono, n'asowola 
ekitala kye, n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu, n'amusalako 
okutu. 52 Awo Yesu n'amugamba nti Ekitala kyo kizze mu kifo kyakyo: 
kubanga abo bonna abakwata ekitala balifa kitala. 33 Oba olowooza nti 
ssiyinza kwegayirira Kitange, naye n'ampeereza kaakano bamalayika 
okusinga liigyoni ekkumi n'ebbiri? 54 Kale binaatuukirira bitya 


ebyawandiikibwa nti kigwanira okuba bwe bityo? 55 Mu luseera ekyo 
Yesu n'agamba ebibiina nti Muli ng'abajjiridde omunyazi n'ebitala n'emiggo 
okunkwata? Nnatuulanga buli lunaku mu yeekaalu nga njigiriza, ne 
mutankwata. 56 Naye kino kyonna kituuse, bannabbi bye baawandiika era 
bituu kirizibwe. Awo abayigirizwa bonna ne bamwabulira, ne badduka. 57 
Ne bali abaakwata Yesu, ne bamutwala ewa Kayaafa kabona asinga 
obukulu, abawandiisi n'abakadde gye baakuOnaanira. 58 Naye Peetero 
n'amuvaako ennyuma wala, okutuuka mu kigango kya kabona asinga 
obukulu, n'ayingira munda, n'atuula n'abaweereza, alabe we binakkira. 59 
Naye bakabona abakulu n'ab'omu lukiiko bonna ne banoonya obujulirwa 
obw'obulimba ku Yesu, balyoke bamutte; 60 ne batabulaba, newakubadde 
ng'abajulirwa ab'obulimba bangi abajja. Naye oluvannyuma ne bajja babiri, 
61 ne bagamba nti Ono yagamba nti Nnyinza okumenya yeekaalu ya 
Katonda, n'okugizimbira ennaku ssatu. 62 Kabona asinga obukulu 
n'ayimirira, n'amugamba nti Toyanukula n'akatono? kigambo ki bano kye 
bakulumiriza? 63 Naye Yesu n'asirika. Kabona asinga obukulu 
n'amugamba nti Nkulayiza Katonda omulamu, tubuulire oba nga ggwe 
Kristo, Omwana wa Katonda. 64 Yesu n'amugamba nti Oyogedde: naye 
mbagamba nti Okusooka leero muliraba Omwana w'omuntu ng'atudde ku 
mukrr.o ogwa ddyo ogw'amaanyi, ng'ajjira ku bire eby'eggulu. 65 Awo 
kabona asinga obukulu n'ayuza ebyambalo bye, n'agamba nti Awodde 
Katonda: twagalira ki nate abajulirwa? laba, muwulidde kaakano 
obuwoozi bwe: 66 mulowooza mutya? Ne baddamu ne bagamba nti 
Agwanidde kufa. 67 Awo ne bamuwandira amalusu mu maaso ge, ne 
bamukuba ebikonde: abalala ne bamukuba empi 68 nga bagamba nti 
Tulagule Kristo: ani akukubye? 69 Naye Peetero yali atudde bweru mu 
kigango: omuwala n'ajja gy'ali, n'agamba nti Naawe wali wamu ne Yesu 
Omugaliraaya. 70 Naye ne yeegaanira mu maaso ga bonaa ng'agamba nti 
Ky'ogamba sikima nyi. 71 Naye bwe yafuluma okutuuka mu kisasi, 
omuwala omulal namulaba n'agamba aba abaal awo nti N'ono yali wamu 
ne Yesi Omunazaaleesi. 72 Ne yeegaana nate, n'alayira nti Omuntu oyo 
simumanyi. 73 Ne wayitawo ebba nga ttono, abaali bayimiridde awo ne 
bajja ne bagamba Peetero nti Mazima naawe oli munnaabwe; ku banga 


enjogera yo ekutegeezezza 74 Awo n'atanula okukolima n'okulayira nti 
Omuntu oyo simumanyi Amangu ago enkoko n'ekookolima. 75 Peetero 
n'ajjukira ekigambo Yesu kye yagamba nti Enkoko eneeba tennaba 
kukookolima ononneegaanira emirundi esatu. N'afuluma ebweru, n'akaaba 
nnyo amaziga. 


Yesu ewa Piraato 


27:1 Naye obudde bwe bwakya bakabona abakulu bonna n'a bakadde 
b'abantu ne bateesa wamu ebya Yesu okumutta: 2 ne bamusiba, ne 
bamutwala, ne bamuwaayo eri Piraato owessaza. 3 Awo Yuda, 
eyamulyamu olukwe, bwe yalaba ng'omusango gumusinze, ne yejjusa, 
n'addiza bakabona abakulu n'abakadde ebitundu ebyo amakumi asatu ebya 
ffeeza 4 ng'agamba nti Nnayonoona okulyamu olukwe omusaayi ogutalina 
kabi. Naye bo ne bamugamba nti Guno guli ku ffe? musango gwo 5 
Effeeza n'azisuula mu yeekaal n'afuluma, n'agenda yeetuga. 6 Naye 
bakabona abakulu ne batwala ebitundu biri ebya ffeeza, bagamba nti Kya 
muzizo okubiteeka mu ggwanika lya Katonda, kubanga muwendo gwa 
musaayi. 7 Ne bateesa, ne bazigulamu olusuku Iw’ omubumb;, 
okuziikangamu abagenyi. 8 Olusuku luli kyeruva luyitibwa olusuku 
lw'omusaayi, ne kaakano. 9 Awo lwe kyatuukirira ekyayogererwa mu 
nnabbi Yeremiya, ng'agamba nti Ne batwala ebitundu ebya ffeeza 
amakumi asatu, omuwendo gw'oyo gwe baalamula omuwendo, abantu ku 
baana ba Isiraeri gwe baalamula; 10 ne babiggyamu olusuku Iw'omubumbi, 
nga Mukama bwe yandagira. 11 Awo Yesu n'ayimirira mu maaso 
g'owessaza: owessaza n'amubuuza ng'agamba nti Ggwe Kabaka 
w'Abayudaaya? Yesu namugamba nti Oyogedde. 12 Bakabona abakulu 
n'abakadde bwe baamuloopa, n'ataddamu n'akatono. 13 Awo Piraato 
namugamba nti Towulira bigambo bino bye bakulumiriza bwe biri? 14 
Naye teyamuddamu na kigambo na kimu: owessaza n'okwewuunya ne 
yeewuunya nnyo. 15 Naye ku mbaga owessaza yalina empisa 
okusumululiranga ekibiina omusibe omu, gwe baayagalanga. 16 Era mu 
biro ebyo baalina omusibe omumanyi, ayitibwa Balaba. 17 17 Awo bwe 


baakunyaana, Piraato n'abagamba nti Aluwa gwe mwagala 
mmubasumululire? Balaba, oba Yesu ayitibwa Kristo? 18 Kubanga 
yamanya nga bamuweesezzaayo buggya. 19 Naye bwe yatuula ku ntebe 
ey'emisango, mukazi we n'amutumira, ng'agamba nti Omuntu oyo 
omutuukirivu tomukola kintu n'akatono: kubanga nnalumiddwa leero bingi 
mu kirooto ku lulwe. 20 Naye bakabona abakulu n'abakadde ne babuulirira 
ebibiina okusaba Balaba, bazikirize Yesu. 21 Naye owessaza n'addamu 
n'abagamba nti Ku abo bombi sluwa gwe mwagala mmubasumuluLire? Ne 
bagamba nti Balaba. 22 Piraato n'abagamba nti Kale anaakola ntya Yesu 
ayitibwa Kristo? Bonna ne bagamba nti Akomererwe. 23 Naye n'agamba 
nti Lwaki? ekibi ky'akoze kiruwa? Naye ne bakaayana nnyo, ne bagamba 
nti Akonererwe. 24 Naye Piraato bwe ralaba nga taasobole n'akatono, era 
iga bayinze okukaayana, n'addira imazzi,n'anaaba mu ngalo mu maaso 
n'ekibiina ng'agamba nti Nze siriiko :abi olw'omusaayi gw'omuntu ono 
imutuukirivu: musango gwammwe. 25 Abantu bonna ne baddamu ne 
Pagamba nti Omusaayi gwe gubeere ku ffe, ne ku baana baffe. 26 Awo 
n'abasumululira Balaba : naye Yesu n'amukuba enkoba n'alyoka amuwaayo 
okukomererwa. 27 Awo basserikale b'owessaza ne batwala Yesu mu 
kigango eky'emisango, ne bamukunyaanyizaako ekitongole kyonna. 28 Ne 
bamwambula, ne bamwambaza olugoye olumyufu. 29 Ne baluka engule 
ey'amaggwa, ne bagissa ku mutwe gwe, n'olumuli mu mukono gwe ogwa 
ddyo; ne bafukamira mu maaso ge, ne bamuduulira, nga bagamba nti 
Mirembe, Kabaka w'Abayudaaya! 30 Ne bamuwandira amalusu, ne 
batoola olumuli luli ne bamukuba mu mutwe. 31 Awo bwe baamala 
okumuduulira, ne bamwambulako olugoye, ae bamwambaza ebyambalo 
bye, ne bamutwala okumukomerera. 32 Naye bwe baali bafuluma, ne 
basisinkana omu Omukuleene, erinnya lye Simooni: ne bamuwaliriza oyo 
yeetikke omusalaba gwe. 33 Bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa 
Gologoosa, amakulu gaakyo kifo kya kiwanga, 34 ne bamuwa omwenge 
okunywa ogutabuddwamu omususa: naye bwe yalegako, n'atayagala 
kunywa. 35 Bwe baamala okumukomerera, ne bagabana ebyambalo bye, 
nga bakuba akalulu; 36 ne batuula awo ne bamutunuulira. 37 Ne bassa 
waggulu ku mutwe gwe omusango gwe oguwandiikiddwa nti ONO YE 


YESU KABAKA W'ABAYUDAAYA. 38 Awo abanyazi babiri ne 
bakomererwa naye, omu ku mukono ogwa ddyo, omulala ku gwa kkono. 
39 N'abaali bayita ne bamuvuma, nga banyeenya emitwe gyabwe, 40 nga 
bagamba nti Ggwe amenya yeekaalu, agizimbira ennaku essatu, 
weerokole: oba nga oli Mwana wa Katonda, va ku musalaba okke. 41 
Bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde ne baduula bwe batyo, nga 
bagamba nti 42 Yalokola balala; tayinza kwerokola yekka. Ye Kabaka wa 
Isiraeri; ave kaakano ku musalaba, naffe tunaamukkiriza. 43 Yeesiga 
Katonda; amulokole kaakano, oba amwagala: kubanga yagamba nti Ndi 
Mwana wa Katonda. 44 Abanyazi abaakomere rwa naye era nabo ne 
bamuvuma bwe batyo. 45 Naye okuva ku ssaawa ey'omukaaga kyali 
kizikiza ku nsi yonna okutuuka ku ssaawa ey'omwenda. 46 Obudde bwe 
bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi 
ddene, ng'agamba nti Eri, Eri, lama sabakusaani? amakulu gaakyo nti 
Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza? 47 Naye abalala 
abaali bayimiridewo, bwe baawulira, ne bagamba nti Ono ayita Eriya. 48 
Amangu ago munnaabwe omu n'addukana, n'atoola ekisuumwa, n'akijjuza 
omwenge omukaatuufu, n'akissa ku lumuli, n'amunywesa. 49 Naye abalala 
ne bagamba nti Leka tulabe nga Eriya anajja okumulokola. 50 Naye Yesu 
n'ayogerera nate waggulu n'eddoboozi ddene, n'ata omwoyo gwe. 51 Laba, 
eggigi lya yeekaalu ne liyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi; 
ensi n'ekankana; enjazi ne zaatika: 52 entaana ne zibikkuka; emirambo 
mingi egy'abatukuvu abaali beebase ne gizuukizibwa; 53 ne bava mu 
ntaana bwe yamala okuzuukira, ne bayingira mu kibuga ekitukuvu, bangi 
ne babalaba. 54 Naye omwami w'ekitongole, na bali abaali naye nga 
batunuulira Yesu, bwe baalaba ekikankano, n'ebigambo ebibaddewo, ne 
batya nnyo, ne bagamba nti Mazima ono abadde Mwana wa Katonda. 55 
Waaliwo n'abakazi bangi abaayimirira ewala nga balengera, abaayitanga 
ne Yesu okuva e Ggaliraaya, abaamuweerezanga: 56 mu abo mwalimu 
Malyamu Magudaleene, ne Malyamu nnyina Yakobo ne Yose, ne nnyina 
w'abaana ba Zebbedaayo. 57 Naye obudde bwali buwungeera, n'ajja 
omuntu omugagga, eyava Alimasaya, erinnya lye Yusufu, era naye yali 
muyigirizwa wa Yesu: 58 oyo n'agenda eri Piraato, n'asaba omulambo gwa 


Yesu. Awo Piraato n'alagira okugumuwa. 59 Yusufu n'atwala omulambo, 
n'aguzinga mu bafuta enjeru, 60 n'aguteeka mu ntaana ye empya, gye 
yasima mu lwazi: n'ayiringisa ejjinja ddene n'alissa ku mulyango 
gw'entaana, n'agenda. 61 Waaliwo Malyamu Magudaleene, ne Malyamu 
ow'okubiri, nga batudde mu maaso g'entaana. 62 Naye enkya, Iwe lunaku 
olwaddirira olw'Okuteekateeka, bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne 
bakunyaanira ewa Piraato, 63 ne bagamba nti Omwami, tujjukidde 
omulimba oyo eyagamba ng'akyali mulamu nti Ennaku bwe ziriyitawo 
essatu ndizuukira. 64 Kale lagira bakuumire ddala amalaalo okutuusa ku 
lunaku olw'okusatu, abayigirizwa be batera okujja okumubba, bagambe 
abantu nti Azuukidde mu bafu: era okukyama okw'oluvannyuma kulisinga 
kuli okwasooka. 65 Piraato n'abagamba nti Mulina abakuumi: mugende, 
mugakuumire ddala nga bwe muyinza. 66 Nabo ne bagenda, ne 
bagakuumira ddala amalaalo, ejjinja ne balissaako akabonero, n'abakuumi 
nga weebali. 


Azuukidde 


28:1 Naye olunaku olwa ssabbiiti bwe lwali lugenda okuggwaako, 
ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu lunaatera okukya, 
Malyamu Magudaleene ne Malyamu ow'okubiri ne bajja okulaba 
amalaalo. 2 Laba, ne wabaawo ekikankano ekinene ku nsi; kubanga 
malayika wa Mukama yava mu ggulu, n'ajja n'ayiringisa ejjinja 
okuliggyawo, n'alituulako. 3 Naye ekifaananyi kye kyali nga kumyansa, 
n'engoye ze zaali zitukula ng'omuzira: 4 era entiisa ye n'ekankanya 
abakuumi, ne baba ng'abafudde. 5 Naye malayika n'addamu n'agamba 
abakazi nti Mmwe temutya: kubanga mmanyi nga munoonya Yesu 
eyakomererwa. 6 Tali wano; kubanga azuukidde, nga bwe yagamba. 
Mujje, mulabe ekifo Mukama we yagalamira. 7 Mugende mangu, 
mubuulire abayigirizwa be nti Azuukidde mu bafu; laba, abakulembera 
okugenda e Ggaliraaya; gye mulimulabira: laba, mbabuulidde. 8 Ne bava 
mangu ku ntaana, n'entiisa n'essanyu lingi, ne baddukana okubuulira 
abayigirizwa be. 9 Laba, Yesu n'abasisinkana, n'agamba nti Mirembe. Ne 


bajja ne bamukwata ebigere, ne bamusinza. 10 Awo Yesu n'abagamba nti 
Temutya: mugende mubuulire baganda bange bagende e Ggaliraaya, gye 
balindabira. 11 Naye bwe baali bagenda, laba abakuumi abamu ne bajja 
mu kibuga, ne babuulira bakabona abakulu byonna ebibaddeyo. 12 Ne 
bakunyaana wamu n'abakadde, ne bateesa wamu, ne babaweera 
basserikale effeeza nnyingi, 13 ne bagamba nti Mugambanga nti 
Abayigirizwa be bajja ekiro, ne bamubba ffe nga twebase. 14 Naye 
ekigambo kino bwe kiribuulirwa owessaza, ffe tulimuwooyawooya, 
nammwe tulibaggyako omusango. 15 Nabo ne batwala effeeza, ne bakola 
nga bwe baaweererwa: ekigambo kino ne kibuna mu Bayudaaya, okutuusa 
leero. 16 Naye abayigirizwa ekkumi n'omu ne bagenda e Ggaliraaya, ku 
lusozi Yesu gye yabalagira. 17 Bwe baamulaba ne bamusinza: naye 
abalala ne babuusabuusa. 18 Yesu n'ajja n'ayogera nabo, n'agamba nti 
Mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. 19 Kale mugende, 
mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mubabatiza okuyingira mu 
linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu; 20 nga mubayigiriza 
okukwata byonna bye nnabalagira mmwe: era, laba, nze ndi wamu 
nammwe ennaku zonna, okutuusa emirembe ginolwe giriggwaawo. 


Makko 
Yokaana Omubatiza alongoosa oluguudo lwa Mukama 


1:1 Okusooka kw'enjiri ya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda. 2 Nga bwe 
kyawandiikibwa mu nnabbi Isaaya nti Laba, nze ntuma omubaka wange 
mu maaso go, Alirongoosa oluguudo lwo; 3 Eddoboozi lye ayogerera 
waggulu mu ddungu nti Mulongoose oluguudo lwa Mukama, 
Mulunyamye amakubo ge; 4 Yokaana yajja eyabatiza mu ddungu 
n'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okuggibwako ebibi. 5 N'ensi 
yona ey'e Buyudaaya n'ab'e Yerusaalemi boma ne bavaayo ne bajja gy'ali 
ne babatizibwa ye mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. 6 Ne 
Yokaana yayambalanga byoya bya nyamira, n'olukoba Iw'eddiba mu 
kiwato kye, ng'alya enzige n'omubisi gw'enjuki ez'omu nsiko. 7 N'abuulira 


ng'agamba nti Ajja ennyuma wange ye ansinga amaanyi, so sisaanira 
kukutama kutuggulula lukoba lwa ngatto ze. 8 Nze nababatiza n'amazzi, 
naye oyo alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu. 9 Awo olwatuuka mu nnaku 
ezo Yesu n'ava e Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya n'ajja okubatizibwa Yokaana 
mu Yoludaani. 10 Amangu ago bwe yava mu mazzi, n'alaba eggulu nga 
liyulise, n'Omwoyo ng'ali ng'ejjiba ng'akka ku ye: 11 n'eddoboozi ne 
lifuluma mu ggulu erigamba nti Ggwe Mwana wange gwe njagala, gwe 
nsanyukira ennyo. 12 Amangu ago Omwoyo n'amugobera mu ddungu. 13 
N'amalayo mu ddungu ennaku amakumi ana ng'akemebwa Setaani; n'aba 
wamu n'ensolo; bamalayika ne bamuweereza. 14 Awo oluvannyuma 
Yokaana ng'amaze okuweebwayo, Yesu n'ajja e Ggaliraaya, ng'abuulira 
enjiri ya Katonda, 15 ng'agamba nti Ekiseera kituuse, obwakabaka bwa 
Katonda busembedde, mwenenye, mukkirize enjiri. 16 Bwe yali ng'ayita 
ku lubalama lw'ennyanja ey'e Ggaliraaya n'alaba Simooni ne Andereya 
muganda wa Simooni nga basuula omugonjo mu nnyanja, kubanga baali 
bavubi. 17 Yesu n'abagamba nti Mujje muyite nange, ndibafuula abavubi 
b'abantu. 18 Amangu ago ne baleka awo emigonjo ne bagenda naye. 19 
Bwe yasemberayo mu maaso katono, n'alaba Yakobo omwana wa 
Zebbedaayo ne Yokaana muganda we, abo bombi baali mu lyato nga 
bayunga emigonjo. 20 Amangu ago n'abayita: ne baleka awo kitaabwe 
Zebbedaayo mu lyato ng'ali n'abo abakolera empeera, ne bamugoberera 21 
Ne bayingira e Kaperunawumu; amangu ago ku lunaku lwa ssabbiiti 
n'ayingira mu kkuņyņpaaniro n'ayigiriza. 22 Ne bawuniikirira olw'okuyigiriza 
kwe: kubanga yabayigiriza nga ye nnyini buyinza, so si ng'abawandiisi. 23 
Amangu ago mu kkuņņpaaniro lyabwe mwalimu omuntu aliko dayimooni 
omubi; n'akaaba 24 nga agamba nti Otuvunaana ki, Yesu ow'e Nazaaleesi? 
ozze kutuzikiriza? nkumanyi ggwe, ggwe oli Mutukuvu wa Katonda. 25 
Yesu n'amuboggolera ng'agamba nti Bunira, muveeko. 26 Dayimooni 
namutaagula nakaaba eddoboozi ddene n'amuvaako. 27 Ne beewuunya 
bonna, ne beebuuzaganya nga bagamba nti kiki kino? okuyigiriza kuggya! 
alagira n'obuyinza dayimooni ne bamuwulira. 28 Amangu ago ettutumu lye 
ne libuna ensi yonna eriraanye Ggaliraaya. 29 Amangu ago bwe baafuluma 
mu kkunyaaniro ne bagenda wamu ne Yakobo ne Yokaana mu nnyumba 


ya Simooni ne Andereya. 30 Awo nnyina mukazi wa Simooni yali 
ng'agalamidde ng'alwadde omusujja; amangu ago ne bamubuulira bw'ali: 
31 n'ajja n'amukwata ku mukono n'amugolokosa, omusujja ne 
gumuwonako, n'abaweereza. 32 Awo olweggulo, enjuba ng'egudde, ne 
bamuleetera abalwadde boma, n'abo abaliko dayimooni. 33 N'ekibuga 
kyonna ne kikunyaanira ku wankaaki. 34 N'awonya bangi abaali balwadde 
endwadde nnyingi, n'agoba dayimooni bangi n'atabaganya kwogera 
kubanga baamumanya. 35 Awo mu makya ennyo, nga bukyali kiro, 
n'agolokoka n'afuluma n'agenda mu ddungu, n'asabira eyo. 36 Simooni 
n'abo abaali naye ne bamugoberera; 37 ne bamulaba ne bamugamba nti 
Bonna bakunoonya. 38 N'abagamba nti Tugende awalala mu bibuga ebiri 
okumpi mbuulir n'eyo; kubanga ekyo kye nnajjirira. 39 N'ayingira mu 
makunyaaniro gaabwe mu Ggaliraaya yonna, ng'abuulira ng'agoba 
dayimooni. 40 Omugenge n'ajja gy'ali, ng'amwegayirira ng'amufukaamirira 
ng'amugamba nti Bw'oyagala, oyinza okunnongoosa. 41 N'amusaasira 
n'agolola omukono gwe n'amukwatako n'amugamba nti Njagala; longooka. 
42 Amangu ag ebigenge bye ne bimuwonako n'a longooka. 43 
N'amukuutira nnyo amangu ago n'amusindika 44 n'amugamba nti Laba 
tobuulirako muntu; naye genda weeyoleke eri kabona, oweeyo 
olw'okulongooka kwo Musa bye yalagira okuba omujulirwa gye bali. 45 
Naye n'afuluma, n'asooka okukibuulira ennyo n'okubunya ekigambo, 
n'okuyinza n'atayinza Yesu okuyingira nat mu kibuga mu lwatu, naye yali 
bweru mu malungu; ne bajja gy'ali nga bava wonna wonna. 


Yesu asonyiwa era awonya akozimbye 


2:1 Awo emaku bwe zaayitawo n'ayingira nate mu Kaperuna wumu, ne 
kiwulirwa ng'ali mu nju. 2 Ne bakunyaana bangi, n'okugya wo ne 
batagyawo nate newakubadd mu mulyango: n'ababuulira ekigambo. 3 Ne 
bajja abaaleeta omu lwadde akoozimbye nga bamwetisse bana. 4 Naye 
bwe baalemwa okumusemberera olw'ekibiina, ne babi kkula waggulu ku 
nnyumba we yali: ne bawummulawo ekituli ne bamussiza ku kitanda 
akoozimbye kwe yali agalamidde. 5 Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe 


n'agamba akoozimbye nti Mwana wange, ebibi byo bikuggiddwako. 6 
Naye waaliwo abawandiisi abamu nga batudde nga balowooza mu mitima 
gyabwe nti 7 Ono kiki ekimwogeza bw'atyo? Awoola: ani ayinza 
okuggyako ebibi wabula omu, ye Katonda? 8 Amangu ago Yesu bwe 
yategeera mu mwoyo gwe nga balowooza bwe batyo munda yaabwe 
n'abagamba nti Kiki ekibalowoozesa ebyo mu mitima gyammwe? 9 
Ekyangu kiruwa, okugamba akoozimbye nti Ebibi byo bikuggiddwako; 
nantiki okugamba nti Golokoka, weetikke ekitanda kyo, ogende? 10 Naye 
mumanye nga Omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi okuggyako ebibi 
n'agamba akoozimbye nti 11 Nkugamba, Golokoka, weetikke ekitanda 
kyo, oddeyo mu nnyumba yo. 12 N'agolokoka, ne yeetikka amangu ago 
ekitanda, n'afuluma mu maaso gaabwe bonna; awo ne beewuunya boma ne 
bagulumiza Katonda nga bagamba nti Tetulabangako bwe tuti. 13 
N'avaawo nate n'agenda ku lubalama |w'ennyanja; ebibiina byonna ne bajja 
w'ali, n'abayigiriza. 14 Awo bwe yali ng'ayita, n'alaba Leevi omwana wa 
Alufaayo ng'atudde mu ggwoolezo, namugamba nti Yita nange. 
N'agolokoka n'ayita naye. 15 Awo bwe yali ng'atudde mu nnyumba y'oyo 
ng'alya, abawooza bangi n'abalina ebibi ne batuula wamu ne Yesu 
n'abayigirizwa be; kubanga baali bangi, abaagenda naye. 16 Abawandiisi 
ab'omu Bafalisaayo bwe baamulaba ng'alya wamu n'abalina ebibi 
n'abawooza, ne bagamba abayigirizwa be nti Alya era anywera wamu 
n'abawooaa n'abalina ebibi. 17 Awo Yesu bwe yawulira n'abagamba nti 
Abalamu tebeetaaga musawo, wabula ibalwadde: sajja kuyita batuukiriru 
wabula abalina ebibi. 18 Awo abayigirizwa ba Yokaana n’ab’Abafalisaayo 
baali nga basiiba; ne bajja ne bamugamba nti Kiki bayigirinzwa ba 
Yokaana n'abayiirizwa b'Abafalisaayo ekibasiibya, bayigirizwa bo nga 
tebasiiba? 19 Yesu n'abagamba nti Abaana b'obugole bayinza batya 
akusiiba vasizza omugole ng'ali nabo? mubiro byonna nga bali naye 
awasizza omugole, tebayinza kusiiba. 20 Naye emaku zirituuka, awasizza 
omugole lw'alibagaibwala: ne balyoka basiiba ku lunaku olwo. 21 Tewali 
muntu atunga ekiwero eky'olugoye oluggya ku kyambalo ekikadde; bwe 
kiba kityo kiri eky’oku kizibawo kikutula kiri, ekikadde ekiggya, ekituli ne 
kyeyongera. 22 Era tewali muntu afuka omwenge omusu mu nsawo 


ez'amaliba enkadde: bwe kiba kityo omwenge gwabya ensawo ez'amaliba, 
omwenge ne gufaafaagana n'ensawo ez'amaliba zoonooneka; naye 
omwenge omusu gufukibwa mu nsawo ez'amaliba empya. 23 Awo 
olwatuuka yall ng'atambula mu nnimiro ku lunaku lwa ssabbiiti; 
abayigirizwa be ne batanula okugenda nga banoga ebirimba. 24 
Abafalisaayo ne bamugamba nti Laba, kiki ekibakoza eky'omuzizo ku 
lunaku lwa ssabbiiti? 25 N'abagamba nti Temusomaagaka Dawudi kye 
yakola, bwe yali nga yeetaaga, nalumwa enjala ye n'abo be yali nabo? 26 
Bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda, Abiyasaali bwe yali nga ye 
kabona asinga obukulu, n'alya emigaati egy'okulaga, egy'omuzizo 
okuliibwako wabula bakabona, n'agiwa ne be yali nabo? 27 N'abagamba 
nti Ssabbiiti yabaawo ku lwa muntu, so omuntu si ku lwa ssahbiiti: 28 bwe 
kityo Omwana w'omuntu ye mukama wa ssabbiiti nayo. 


Yesu awonya ku ssabbiiti 


3:1 N'ayingira nate mu kkungaaniro; mwalimu omuntu eyalina omukono 
ogukaze. 2 Ne bamulabirira oba anaamuwonyeza ku lunaku lwa ssabbiiti, 
era bamuloope. 3 N'agamba omuntu eyalina omukono ogukaze nti 
Yimirira wakati awo. 4 Awo n'abagamba nti Kye kirungi ku lunaku lwa 
ssabbiiti okukola obulungi nantiki okukola obubi? kuwonya bulamu naatiki 
kutta? Naye ne basirika. busirisi. 3 Bwe yabeetoolooza amaaso 
n'obusungu, ng'anakuwadde olw'okukakaayala kw'emitima gyabwe, 
n'agamba omuntu ati Golola omukono gwo. N'agugolola: omukono gwe ne 
guwona. 6 Amangu ago Abafalisaayo ne bavaamu ne bateesa n'Abakerodi 
yaaniku ye, nga bwe banaamuzikiriza. 7 Awo Yesu n'abayigirizwa be ne 
bagenda ku nnyanja, ebibiina bingi ne bimugoberera ebyava e Ggaliraaya 
n'e Buyudaaya 8 Yerusaalemi ne Idumaya n'emitala wa Yoludaani, 
n'abaliraanye e Ttuulo n'e Sidoni, ekibiina kinene, bwe baawulira bye 
yakola, ne bajja gy'ali. 9 N'agamba abayigirizwa be eryato ettono 
limubeerenga kumpi ebibiina bireme okumunyigiriza; 10 kubanga yawonya 
bangi, n'okugwa abalwadde ne bamugwako bamukwateko, bonna abaali 
balina ebibonoobono. 11 Dayimooni ababi nabo bwe baamulaba ne bagwa 


mu maaso ge ne bakaaba nga bagamba nti Ggwe Mwana wa Katonda. 12 
N'abakuutira nnyo baleme okumwatiikiriza. 13 Awo n'alinnya ku lusozi 
n'abayita gy'ali b'ayagala: ne bagenda gy'ali. 14 N'ayawulamu ekkumi 
n'ababiri okubeeranga awamu naye, era abatumenga okubuulira, 15 
n'okuba n'obuyinza okugobanga emizimu: 16 Simooni n'amutuuma erinnya 
Peetero; 17 ne Yakobo omwana wa Zebbedaayo, ne Yokaana, muganda 
wa Yakobo; nabo n'abatuuma amannya Bowanerege, amakulu gaalyo nti 
Baana ba kubwatuka: 18 ne Andereya ne Firipo, ne Battolomaayo, ne 
Matayo, ne Tomasi, ne Yakobo omwana wa Alufaayo, ne Saddayo, ne 
Simooni Omukananaayo, 19 ne Yuda Isukalyoti, ye yamulyamu olukwe. 
N'ajja mu nnyumba, 20 ekibiina ne kikunygaana nate, n'okuyinza ne 
batayinza na kulya mmere. 21 Awo ababe bwe baawulira ne bafuluma 
okumukwata, kubanga. baagamba nti Alaluse. 22 Awo abawandiisi 
abaaserengeta okuva e Yerusaalemi ne bagamba nti Alina Beeruzebuli, era 
nti Agoba dayimooni ku bwa mukulu wa badayimooni. 23 N'abayita gy'ali, 
n'abagambira mu ngero nti Setaani ayinza atya okugoba Setaani? 24 
Obwakabaka bwe bwawukanamu bwo bwokka, obwakabaka obwo 
tebuyinza kuyimirira. 25 N'ennyumba bw'eyawukanamu yo yokka, 
ennyumba eyo teriyinza kuyimirira. 26 Era oba Setaani yeegolokokeddeko 
ye yekka, n'ayawukanamu, tayinza kuyimirira, naye aggwaawo. 27 Naye 
tewali muntu ayinza okuyingira mu nnyumba y'omuntu ow'amaanyi 
okunyaga ebintu bye, nga tasoose kusiba oyo ow'amaanyi, n'alyoka anyaga 
ennyumba ye. 28 Mazima mbagamba nti Abaana b'abantu balisonyiyibwa 
ebibi byabwe byonna, n'obuwoozi bwabwe bwe baliwoola bwonna; 29 
naye oyo yenna anawoolanga Omwoyo Omutukuvu talina kusonyiyibwa 
emirembe n'emirembe, naye azzizza omusango ogw'ekibi eky'emirembe 
n'emirembe: 30 kubanga baayogera nti Alina dayimooni. 31 Awo nnyina ne 
baganda be ne bajja, ne bamutumira ne bamuyita nga bayimiridde 
wabweru. 32 N'ekibiina kyali kirudde nga bamwetoolodde; ne bamugamba 
nti Laba, nnyoko ne baganda bo bali wabweru bakunoonya. 33 
N'abaddamu ng'agamba nti Mmange ye ani ne baganda bange? 34 
n'abeetoolooza amaaso abaali batudde enjuyi zonna nga bamwetoolodde 
n'agamba nti Laba, mmange ne baganda bange! 35 Kubanga buli muntu 


yenna anaakolanga Katonda by'ayagala, oyo ye muganda wange, ye 
mwannyinaze, ye mmange. 


Olugero lw'omusizi 


4:1 Ate n'atanula okuyigiriza ku lubalama lw'ennyanja. Ekibiina kinene 
nnyo ne kikunyaanira w'ali, n'okusaabala n'asaabala mu lyato, n'atuula mu 
nnyanja; ekibiina kyonna ne kibeera ku nnyanja ku ttale. 2 N'abayigiriza 
bingi mu ngero, n'abagamba mu kuyigiriza kwe nti 3 Muwulire; laba, 
omusizi yafuluma okusiga: 4 awo olwatuuka bwe yali ng'asiga, ezimu ne 
zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyo nyi ne zijja ne zizirya. 5 N'endala ne 
zigwa awali enjazi awatali ttaka lingi; amangu ago ne zimera, kubanga 
ettaka teryali ggwanvu: 6 enjuba bwe yayaka, ne ziwotookerera; era 
kubanga tezaalina mmizi, ne zikala. 7 dala ne zigwa awali amaggwa, 
amaggwa ne galoka, ne gazizisa ne zitabala bibala. 8 Endala ne zigwa ku 
ttaka eddungi, ne zibala ebibala ne bikula ne byeyongera; ne zizaala 
okutuusa amakumi asatu, era okutuusa enkaaga, era okutuusa ekikumi. 9 
N'agamba nti Alina amatu ag'okuwulira, awulire: 10 Awo bwe yali yekka, 
abo abaali bamwetoolodde n'ekkumi n'ababiri ne bamubuuza ku ngero ezo. 
11 N'abagamba nti Mmwe mwaweebwa ekyama ky'obwakabaka bwa 
Katonda: naye bali ab'ebweru, byonna bibabeerera mu ngero: 12 bwe 
balaba balabe, ne bateetegereza; era bwe bawulira bawulire, ne 
batategeera; mpozzi baleme okukyuka nate, okusonyiyibwa. 13 
N'abagamba nti Temumanyi lugero luno? kale mulitegeera mutya engero 
zonna? 14 Omusizi asiga kigambo. 15 Bano be b'oku mabbali g'ekkubo, 
ekigambo we kisigibwa; awo bwe bawulira, amangu ago Setaani n'ajja 
n'ageyamu ekigambo ekyasigibwa mu bo. 16 Ne bano bwe batyo be bali 
abasigibwa awali enjazi, abo, bwe bawulira ekigambo, amangu ago 
bakikkiriza n'essanyu; 17 ne bataba na mmizi mu bo, naye bamala ekiseera 
kitono; awo bwe wabaawo okulaba ennaku oba kuyigganyizibwa 
olw'ekigambo, amangu ago beesittala. 18 N'abalala be bali abasigibwa 
awali amaggwa; abo, bwe bawulira ekigambo, 19 awo emitawaana gy'ensi 
n'obulimba bw'obugagga, n'okwegomba kw'ebirala byonna bwe biyingira 


bizisa ekigambo, ne kitabala 20 n'abo be bali abasigibwa awali ettaka 
eddungi; abawulira ekigambo, abakikkiriza, ababala ebibala amakumi 
asatu, n'enkaaga, n'ekikumi. 21 N'abagamba nti Ettabaaza ereetebwa 
okuteekebwa munda w'ekibbo, nantiki munda w'ekitanda, n'eteteekebwa 
waggulu ku kikondo? 22 Kubanga tewali kikwekebwa, naye 
kirimanyibwa; newakubadde ekyakisibwa, naye kirirabika lwatu. 23 Buli 
alina amatu ag'okuwulira, awulire. 24 N'abagamba nti Mwekuume kye 
muwulira: mu kigera mwe mugera nammwe mwe muligererwa: era 
mulyongerwako. 25 Kubanga, alina aliweebwa: n'atalina aliggibwako 
n'ekyo ky'ali nakyo. 26 N'agamba nti Obwakabaka bwa Katonda bwe buti, 
ng'omuntu bw'amansa ensigo ku ttaka; 27 n yeebaka n'agolokoka ekiro 
n'emisa na, n'ensigo n'emeruka n'ekula, ye nga tamanyi bw'emeruse. 28 
Ensi ebala yokka, okusooka kalagala, an kirimba, ate nyaano enkulu mi 
kirimba. 29 Naye emmere bw'e yengera, amangu ago assaako ekiwabyo, 
kubanga okukungula kutuuse. 30 N'agamba nti Tunaabufaananya tutya 
obwakabaka bwa Katonda? Nantiki tunaabunnyonnyolera ku kifaananyi ki? 
31 Bufaanana ng'akaweke aka kaladaali, ako, bwo kasigibwa mu ttaka, 
newakubadde nga ke katono okukira ensigo zonna eziri mu nsi, 32 naye 
bwe kasigibwa kakula, kaba kanene okukira enva zonna, kasuula amatabi 
amanene kale era ennyonyi ez'omu bbanga ne ziyinza okutuula wansi 
w'ekisiikirize kyagwo. 33 N'abagamba ekigambo mu ngeri nnyingi ng'ezo, 
nga bwe bayinza okukiwulira: 34 teyayogera nabo awatali lugero: naye 
n'ategeezanga abayigirizwa be ye byonna mu kyama. 35 Awo ku lunaku 
olwo bwe bwali buwungedde, n'abagamba nti Tuwunguke tutuuke emitala 
w'eri, 36 Bwe baaleka ekibiina, ne bamutwalira mu lyato, nga bwe yali, 
Era n'amaato amalala gaali naye. 37 Awo omuyaga mungi ne gujja, 
amayengo ne gayiika mu lyato, n'eryato lyali nga ligenda okujjula. 38 Ye 
yennyini yali yeebase mu kiwenda ku kigugu, ne bamuzuukusa, ne 
bamugamba nti Omuyigiriza, tofaayo nga tufa? 39 N'azuukuka, 
n'aboggolera omuyaga, nagamba ennyanja ntiSirika, teeka. Omuyaga ne 
gukkakkana, n'eba nteefu nnyo. 40 N'abagamba nti Kiki ekibatiisa? 
Temunnaba kuba na kukkiriza? 41 Ne batya entiisa nnene, ne 
bagambagana nti Kale ono ye ani, kubanga omuyaga n'ennyanja 


bimuwulira? 
Aliko dayimooni awonyezebwa 


5:1 Ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagerasene. 2 Bwe yava mu 
lyato, amangu ago omuntu eyaliko dayimooni eyava mu ntaana 
n'amusisinkana, 3 eyasulanga mu ntaana; nga tewakyali muntu ayinza 
kumusiba, newakubadde mu lujegeregere, 4 kubanga emirundi mingi 
yateekebwako mu masamba, ne mu njegere, enjegere n'azikutula, 
n'amasamba n'agamenyaamenya: ne wataba muntu wa maanyi 
okumusobola. 5 Naye bulijjo, ekiro n'emisana, yakaabiranga mu ntaana ne 
ku nsozi, ne yeesala n'amayinja. 6 Bwe yalengera Yesu ng'akyali wala, 
n'addukana n'amusinza; n'akaaba n'eddoboozi ddene 7 ng'agamba nti 
Onvunaana ki, Yesu Omwana wa Katonda, Ali waggulu ennyo? Nkulayiza 
Katonda, tombonereza. 8 Kubanga yamugamba nti Va ku muntu ono, 
ggwe dayimooni. 9 N'amubuuza nti Erinnya lyo ggwe ani? N'amugamba 
nti Erinnya lyange Liigyoni; kubanga tuli bangi. 10 N'amwegayirira nnyo 
aleme okubagoba mu nsi eyo. 11 Awo ku lusozi waaliwo eggana 
ly'embizzi ddene nga zirya. 12 N'amwegayirira, ng'amugamba nti 
Tusindike mu mbizzi tuziyingiremu. 13 N'amukkiriza, Dayimooni 
n'avaamu, n'ayingira mu mbizzi: eggana ne lifubutuka ne liserengetera ku 
bbanga mu anyanja, zaali nga nkumi bbiri, ne zifiira mu nnyanja. 14 Awo 
abaali bazirunda ne badduka, ne babuulira ab'omu kibuga, n'ab'omu byalo, 
ne bajja okulaba ebibaddeyo bwe biri. 15 Ne batuuka awali Yesu, ne 
balaba eyaliko dayimooni ng'atudde, ng'ayambadde nga alina amagezi, oyo 
eyaliko liigyoni; ne batya. 16 Abaalaba ne babannyonnyola ebimubaddeko 
oyo eyaliko dayinooni, era n'eby'embizzi. 17 Ne batanula okumwegayirira 
okuva mu nsalo zaabwe. 18 Awo bwe yali ng'asaabala mu lyato, oyo 
eyaliko dayimooni namwegayirira abeere naye. 19 N'atamuganya, naye 
yamugamba nti Genda eka mu babo, obabuulire bwe biri ebikulu Katonda 
by'akukoledde, ne bw'akusaasidde. 20 N'agenda, n'atanula okubuulira mu 
Dekapoli bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera. Abantu bonna ne 
beewuunya. 21 Awo Yesu bwe yawunguka ate mu lyato n'atuuka emitala, 


bibiina bingi ne bikuņņaanira w'ali; ye ng'ali kumpi n'ennyanja. 22 Omu 
ow'oku bakulu b'ekkungaaniro, erinnya lye Yayiro, n'ajja; bwe yamulaba, 
n'avuunama ku bigere bye, 23 namwegayirira nnyo ng'agamba nti 
Omuwala wange omuto ali kumpi n'okufa: nkwegayirira ojje, omusseeko 
emikono gyo, adde mu mbeera ye, alamuke. 24 N'agenda naye; ekibiina 
ekinene ne kimugoberera, ne bamunyigiriza. 25 Awo omukazi eyali 
alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka kkumi n'ebiri, 26 eyatengejja 
ennyo eri abasawo abangi, n'awangayo bye yali nabyo byonna, so 
n'atabaako kimugasa, naye ne yeeyongeranga bweyongezi okulwala, 27 
bwe yawulira ebigambo bya Yesu, n'ajjira mu kibiina emabega we 
n'akoma ku kyambalo kye. 28 Kubanga yagamba nti Bwe nkomako 
obukomi ku byambalo bye, nnaawona. 29 Amangu ago ensulo ey'omusaayi 
n'ekalira, n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye. 
30 Amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi 
agamuvuddemu, n'akyuka mu kibiina nagamba nti Ani akomye ku 
byambalo byange? 31 Abayigirizwa be ne bamugamba nti Olaba ekibiina 
bwe bakunyigiriza, nogamba nti Ani ankomyeko? 32 Ne yeetoolooza 
amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo. 33 Naye omukazi ng'atya 
ng'akankana, ng'amanyi ky'abadde, n'ajja n'afukamira mu maaso ge, 
n'amubuulira eby'amazima byonna. 34 N'amugamba nti Omuwala, 
okukkiriza kwo kukuwonyezza; weegendere n'emirembe, owonere ddala 
ekibonoobono kyo. 35 Awo bwe yali akyayogera, abaava ew'omukulu 
w'ekkunygaaniro ne bajja, nga bagamba nti Omuwala wo afudde; 
oteganyiza ki nate Omuyigiriza? 36 Naye Yesu n'atassaako mwoyo ku 
kigambo ekyogeddwa, n'agamba omukulu w'ekkungaaniro nti Totya, 
kkiriza bukkiriza. 37 N'ataganya muntu kugenda naye wabula Peetero ne 
Yakobo, ne Yokaana, muganda wa Yakobo. 38 Ne batuuka ku nnyumba 
y'omukulu w'ekkunyaaniro, n'alaba okwaziirana, n'abakaaba, n'abakuba 
ebiwoobe ebingi. 39 Awo bwe yayingira n'abagamba nti Kiki 
ekibaaziiranya n'ekibakaabya? omuwala tafudde, naye yeebase bwebasi. 
40 Ne bamusekerera nnyo. Naye bwe yabafulumya bonna, n'atwala 
kitaawe w'omuwala ne nnyina n'abo abaali naye, n'ayingira omuwala 
mw'ali. 41 Awo n'akwata omukono gw'omuwala, n'amugamba nti Talusa 


kumi okutegeezebwa kwakyo nti muwala, nkugamba nti Golokoka. 42 
Amangu ago omuwala n'agolokoka, n'atambula; kubanga yali yaakamala 
emyaka kkumi n'ebiri. Amangu ago ne bawuniikirira okuwuniikirira 
kunene. 43 N'abakuutira nnyo buli muntu yenna aleme okukimaaya ekyo: 
n'alagira okumuwa eky'okulya. 


Yesu bamwesittalako mu Nazaleesi 


6:1 N'avaayo; n'ajja mu nsi y'ewaabwe; abayigirizwa be ne bagenda naye. 
2 Awo ssabbiiti bwe yatuuka, n'atanula okuyigiriza mu kkunnaaniro: 
abaagi bwe baamuwulira ne bawuniikirira, nga bagamba nti Ono ebyo 
yabiggya wa? era nti Magezi ki gano ga yaweebwa ono, era eby'amagero 
ebyenkanidde wano ebikolebwa mu mikono gye? 3 Si ye wuuno omubazzi, 
omwana wa Malyamu, muganda wa Yakobo, ne Yose, ne Yuda ne 
Simooni? Ne bannyina tetuli nabo wano ewaffe? Ne bamwesittalako. 4 
Yesu n'abagamba nti Nnabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi yaabo, ne mu 
kika kye, ne mu nnyumba ye. 5 So teyayinza kukolerayo kya magero 
kyonna, naye yassa emikono gye ku balwadde batono, n'abawonya. 6 Ne 
yeewuunya olw'obutakkiriza bwabwe. Ne yeetooloola mu mbuga enjuyi 
zonna ng'ayigiriza. 7 N'ayita gy'ali ekkumi n'ababiri, n'atanula okubatuma 
kinnababirye; nabawa obuyinza ku dayimooni; 8 n'abalagira obutatwala 
kintu kya mu kkubo wabula omuggo gwokka; si mmere, newakubadde 
ensawo, newakubadde ebikomo mu nkoba zaabwe, 9 naye nga banaanise 
engatto; era temwambalanga kkanzu bbiri. 10 N'abagamba nti Buli nju 
yonna mwe muyingiranga mubeeranga omwo okutuusa lwe mulivaayo. 11 
Na buli kifo kyonna ekitalibakkiriza, obutabawulira, bwe muvangayo, 
mukunkumulanga enfuufu eri mu bigere byammwe okuba omujulirwa gye 
bali. 12 Ne bagenda ne babuulira abantu okwenenya. 13 Ne bagoba 
dayimooni mungi; ne basiiga amafuta ku balwadde bangi ne babawonya. 
14 Awo Kerode kabaka n'awulira, kubanga erinnya lye lyatiikiridde; 
n'agamba nti Yokaana Omubatiza azuukidde mu bafu, amaanyi gano 
kyegava gakolera mu ye. 15 Naye abalala ne bagamba nti Ye Eriya. 
Abalala ne bagamba nti Nnabbi, ng'omu ku bannabbi. 16 Naye Kerode, 


bwe yawulira n'agamba nti Yokaana gwe nnatemako omutwe nze, ye 
azuukidde. 17 Kubanga Kerode yennyini yatuma, n'akwata Yokaana, 
n'amusiba n'amussa mu kkomera olwa Kerodiya, mukazi wa muganda we 
Firipo: kubanga yamuwasa. 18 Kubanga Yokaana yagamba Kerode nti 
Kya muzizo ggwe okubeera ne mukazi wa muganda wo. 19 Ne Kerodiya 
kyeyava amuwerera n'ayagala okumutta, n'atayinza; 20 kubanga Kerode 
yatya Yokaana, ng'amumanyi nga mutuukirivu mutukuvu, n'amwerinda. 
Yayagalanga nnyo okuwulira by'ayogera; naye ate byamule kanga nga 
tamanyi kya kukola. 21 Awo olunaku olulungi bwe lwatuuka, Kerode lwe 
yafumbira abakungu be embaga ku lunaku olw'okuzaalibwa kwe, 
n'abakulu ba sserikale, nabaami ab'e Ggaliraaya: 22 awo muwala wa 
Kerodiya yennyini bwe yajja n'azina, Kerode n'abo abaali batudde naye nga 
balya ne bamusiima; awo kabaka n'agamba omuwala nti Nsaba ky'oyagala 
kyonna, nnaakikuwa. 23 N'amulayirira nti Kyonna kyonna ky'ononsaba, 
nnaakikuwa, newakubadde ekitundu eky'obwakabaka bwange. 24 Awo 
n'afuluma, n'agamba nnyina nti Nnaasaba ki? N'agamba nti Omutwe gwa 
Yokaana Omubatiza. 25 Amangu ago n'ayanguwako n'ajja eri kabaka, 
n'asaba, ng'agamba nti Njagala ompeere kaakano mu lutiba omutwe gwa 
Yokaana Omubatiza. 26 Awo kabaka n'anakuwala nnyo; naye 
olw'ebirayiro bye, n'abo abaali batudde naye nga balya, n'atayagala 
kumumma. 27 Amangu ago kabaka n'atuma sserikale omumbowa, 
n'alagira okuleeta omutwe gwe; n'agenda n'amutemerako omutwe mu 
kkomera, 28 n'aleetera omutwe gwe mu lutiba, naguwa omuwala, 
n'omuwala n'aguwa nnyina. 29 Awo abayigirizwa be bwe baawulira, ne 
bajja ne batwala omulambo gwe, ne baguteeka mu ntaana. 30 Abatume ne 
bakunnaanira awali Yesu; ne bamubuulira ebigambo byonna, bye baakola, 
ne bye baayigiriza. 31 N'abagamba nti Mujje mmwe mwekka kyama mu 
kifo eteri bantu muwummuleko katono. Kubanga waaliwo bangi abajja 
n'abagenda, so ne bataba na bbanga newakubadde aw'okuliira. 32 Ne 
bagendera mu lyato kyama mu kifo eteri bantu. 33 33 Ne babalaba nga 
bagenda, bangi ne babategeera, n'abo abaava mu bibuga byonna ne 
baddukana ku lukalu, ne babasookayo. 34 Bwe yava mu lyato n'alaba 
ebibiina bingi, n'abasaasira, kubanga baali ng'endiga ezitalina musumba; 


n'atanula okubayigiriza ebigambo bingi. 35 35 Awo obudde bwe bwali 
buyise, abayigirizwa be ne bajja w'ali, ne bagamba nti Ekifo kino kya 
ddungu, ne kaakano obudde buyise: 36 basiibule, bagende mu byalo ne mu 
mbuga eby'oku njuyi zonna beegulire emmere. 37 Naye n'addamu, 
n'abagamba nti Mmwe mubawe emmere. Ne bamugamba nti Tugende 
tugule emigaati egy'eddinaali ebibiri tugibawe balye? 38 N'abagamba nti 
Mulina emigaati emeka? mugende mulabe. Bwe baategeera ne bagamba 
nti Etaano, n'ebyennyanja bibiri. 39 N'abalagira batuule bonna bibiina 
bibiina ku muddo. 40 Ne batuula anyiriri nnyiriri, ekikumi, n'amakumi 
ataano. 41 N'akwata emigaati etaano n'ebyennyanja ebibiri, n'atunula 
waggulu, ne, yeebaza, n'amenyamu emigaati, n'awa abayigirizwa be 
bagisse mu maaso ga bali; n'ebyennyanja bibiri n'abigabira bonna. 42 Ne 
balya boma ne bakkuta. 43 Ne bakunnaanya abukunkumuka, ne bujjuza 
ebibbo kkumi na bibiri, n'ebyennyanja. 44 Abo abaalya emigaati baali 
abasajja enkumi ttaano: 45 Amangu ago n'abawaliriza aba yigirizwa be 
okusaabala mu lyato basookeyo emitala w'eri e Besusa yida, ye amale 
okusiibula ebibiina. 46 Awo bwe yamala okubasiibula n'agenda ku lusozi 
okusaba 47 Awo bwe bwali buwungedde eryato lyali mu nnyanja mu 
buziba ye yali yekka ku lukalu. 48 Awo bwe yalaba nga bategana okuvuga 
kubanga omuyaga gwali gubafulu mye mu maaso, mu kisisimuka 
eky'okuna eky'ekiro n'ajja gye baali ng'atambulira ku nnyanja; yali 
ng'agenda kubayisa: 49 naye bo bwe baamulaba ng'atambulira ki nnyanja, 
ne balowooza nti kifaananyi, ne bakaaba; 50 kubanga bonna baamulaba, ne 
beeraliikirira Naye amangu ago n'ayogera nabo n'abagamba nti Mugume: 
nze nzuuno, temutya. 51 N'alinnya mu lyato mwe baali, omuyaga ne gufa 
ne bawuniikirira nnyo munda yaabwe; 52 kubanga eby'emigaati 
tebaabitegeera, naye emitima gyabwe gyali mikakanyavu. 53 Awo bwe 
baawunguka, ne bajja mu nsi ey' Genesaleeti, ne bagoba ettale 54 Awo 
bwe baava mu lyate amangu ago ne bamutegeera, 55 ne baddukana ne 
beetooloola mu eyo yonna, ne batanula okusitulira ku bitanda abalwadde 
okubaleeta we baawulira nga w'ali. 56 Ne buli gye yagendanga, mu 
mbuga, oba mu bibuga, oba mu byalo, bassanga abalwadde mu butale, ne 
bamwega yirira bakomeko bukomi ku lukugiro lw'olugoye Iwe: n'abo 


abaamu komangako ne bawona. 
Okwonoona kuva munda 


7:1 Ne bakunyaanira w'ali Abafalisaayo n'abawandiisi abami abaava e 
Yerusaalemi, era abaalaba abayigirizwa be abamu ne balya emmere 
yaabwe n'engalo embi, ze zitanaabiddwa. 2 era abaalaba abayigirizwa be 
abamu ne balya emmere yaabwe n'engalo embi, ze zitanaabiddwa. 3 
Kubanga Abafalisaayo, n'Abayudaaya bonna bwe batanaaba nnyo mu nga: 
zaabwe, tebalya, kubanga bakwata obulombolombo obw'abakadde 4 era 
bwe bava mu katale, bwe batanaaba, tebalya: era waliwo n'ebirala bingi 
bye baaweebwa okukwata, okunaazanga ebikompe; n'ebibya, n'entamu 
ez'ebikomo. 5 Abafalisaayo n'abawandiisi ne bamubuuza nti Kiki 
abayigirizwa bo ekibalobera okutambulira mu bulombolombo 
obw'abakadde, naye bamala galya emmere n'engalo embi? 6 N'abagamba 
nti Isaaya yalagula bulungi ku mmwe bannanfuusi, nga bwe 
kyawandiikibwa nti Abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa, 
Naye emitima gyabwe gindi wala. 7 Naye bansinziza bwereere, Nga 
bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. 8 Muleka etteeka lya 
Katonda, ne mukwata obulombolombo bw'abantu. 9 N'abagamba nti 
Mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda, era mukwate 
obulombolombo bwammwe. 10 Kubanga Musa yayogera nti Ossaanga mu 
ekitiibwa kitaawo ne nnyako; era nti Avumanga kitaawe Oba nnyina, 
bamuttangabussi: 11 naye mmwe mwogera nti Omuntu bw'agamba 
kitaawe oba nnyina nti Kyonna kye nnandikuwadde okukugasa ye 
Kolubaani, ekitegeezebwa nti Kitone kya Katonda; 12 temukyamuganya 
okukolera ekintu kitaawe oba nnyina; 13 mudibya ekigambo kya Katonda 
olw'obulombolombo bwammwe, bwe mwayigiriza: era mukola ebigambo 
ebirala bingi ng'ebyo. 14 Ate n'ayita ebibiina, nabagamba nti Mumpulire 
mwenna, mutegeere; 15 tewali kintu ekiri ebweru w'omuntu bwe kiyingira 
mu ye, ekiyinza okumwonoona, naye ebintu ebiwa mu muntu, ebyo bye 
byonoona omuntu. 16 [Buli alina amatu ag'okuwulira, awulire.| 17 Awo 
bwe yayingira mu nnyumba ng'avudde mu bibiina, abayigirizwa be ne 


bamubuuza olugero olwo. 18 N'abagamba nti Bwe mutyo nammwe 
temulina magezi? Temutegeera nga kyonna ekiri ebweru bwe kiyingira mu 
muntu, tekiyinza kumwonoona; 19 kubanga tekiyingira mu mutima gwe; 
naye mu lubuto lwe, ne kiyita ne kigenda mu kiyigo? Yayogera bw'atyo 
ng'alongoosa ebiriibwa byonna. 20 N'agamba nti Ekiva mu muntu; kye 
kyonoona omuntu. 21 Kubanga munda, mu mitima gy'abantu, muvaamu 
ebirowoozo ebibi, obukaba, 22 okubba, okutta obwenzi, kwegomba: obubi 
obukuusa, obuluvu, eriiso ebbi obuvvoozi, amalala, obusiru; 23 ebibi ebyo 
byonna biva munda ne byonoona omuntu: 24 N'agolokoka, n'avaayo 
n'agenda ku mbibi ez'e Ttuulo n'e Sidoni. N'ayingira mu nnyumba 
n'atayagala muntu kutegeera, so n'atayinza kwekisa. 25 Naye amangu ago 
omukazi eyalina muwala we eyaliko dayimooni, bwe yamuwulira n'ajja 
n'afukamira ku bigere bye. 26 Omukazi yali Muyonaani egg wanga lye mu 
Musulofoyiniiki N'amwegayirira okugoba dayimooni ku muwala we. 27 
N'amugamba nti Leka abaana bamale okukkuta kubanga sikirungi 
okuddira emmere y'abaana okugisuulira embwa. 28 Naye nti naddamu 
n'amugamba nti Weewaawo Mukama wange n'embwa ziriira wansi 
w'emmeza obukunkumuka bw'abaana. 29 N'amugamba nti Olw'ekigambo 
ekyo, weddireyo; dayimooni avudde ku muwala wo. 30 N'addayo mu 
nnyumba ye, n'asanga omuwala ng'agalamizibbwa ku kitanda, ne 
dayimooni ng'amuvuddeko. 31 Ate n'ava mu mbibi ez'e Ttuulo, n'ajja 
n'ayita mu Sidoni ne wakati mu mbibi ez'e Dekapoli n'atuuka ku nnyanja 
ey'e Ggaliraaya. 32 Ne bamuleetera omuggavu w'amatu, atayogera, 
bulungi ne bamwegayirira okumussaako omukono gwe. 33 N'amuggya mu 
kibiina kyama, n'amussa engalo mu matu ge, n'awanda amalusu 
n'amukoma ku lulimi; 34 n'atunula waggulu mu ggulu, n'asinda 
n'amugamba nti Efasa, kwe kugamba nti Zibuka. 35 Amatu ge ne gazibuka 
n'enkolo y'olulimi Iwe n'esumulukuka n'ayogera bulungi. 36 N'abakuutira 
baleme okubuularako muntu; naye nga bwe yeeyengera okubakuutira, bwe 
beeyongera ennyo nnyini okukibunya. 37 Ne bawuniikirira nnyo nnyini 
kitalo nga bagamba nti Byonna akoze bulungi: aggula abaggavu b'amatu, 
era ayogeza abasiru. 


Yesu aliisa enkumi etaano 


8:1 Awo mu nnaku ezo, ebibiina ba byayinga obungi nate, ne batal na 
mmere, n'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti 2 Nsaasira ebibiina, 
kubanga leero ennaku ssatu nga bali nange, so tebalina mmere; 3 bwe 
mbasiibula okuddayo nga basiibye :njala, banaazirikira mu kkubo; n’abamu 
bava wala. 4 Abayigiriwa be ne bamuddamu nti Omuntu naayinza atya 
okukkusa, abantu bano emigaati wano mu ddungu? 5 N'ababuuza nti 
Mulina emigaati meka? Ne bamugamba nti Musanvu. 6 N'alagira ebibiina 
okutuula wansi: n'addira emigaati omuanvu, ne yeebaza, n'amenyamu, 
nawa abayigirizwa be, okugissa mu maaso gaabwe; ne bagissa mu maaso 
g'ekibiina. 7 Era baali balina obw'ennyanja butono: n'abwebaza, n'alagira 
n'obwo okubussa mu maaso gaabwe. 8 Ne balya ne bakkuta, e 
bakunyaanya obukunkumuka bwasigalawo ebisero musanvu. 9 Baali 
ng'enkumi nnya: n'abasiibula. 10 Amangu ago n'asaabala mu lyato 
n'abayigirizwa be, n'ajja ku njuyi ez'e Dalumanusa. 11 Abafalisaayo ne 
bafuluma ne ajja, ne batanula okumusokaasoka, ga banoonya gy'ali 
akabonero akava mu ggulu, nga bamukema. 12 N'asinda nnyo mu mwoyo 
gwe, n'agamba nti Ab'Emirembe gino banooyeza ki akabonero? mazima 
mbagamba nti ab'Emirembe gino tebaweebwa kabonero. 13 N'abaleka, 
n'asaabala nate n'agenda emitala w'eri. 14 Awo ne beerabira okutwala 
emigaati, so tebaali nagyo mu lyato wabula omugaati gumu. 15 
N'aakuutira ng'agamba nti Munywere, mwekuume ekizimbulukusa 
eky'Aafalisaayo n’ekizimbulukusa kya Kerode. 16 Ne beebuuzaganya 
bokka na bokka, ne bagamba nti Tetulina migaati. 17 Yesu bwe ategeera 
n'abagamba nti Kiki ekieebuuzaganyisa olw'obutaba na migaati? 
temunnalaba, so temuteeera? emitima gyammwe mikakayavu? 18 Mulina 
amaaso, temulaba? mulina amatu, temuwulira? temujjukira? 19 Bwe 
nnameyera enkumi ettaano emigaati etaano, ebibbo bimeka ebyajjula 
obukukumuka bye mwakunyaanya? Ne amugamba nti Kkumi na bibiri. 20 
Era bwe nnamenyera omusanvu enkumi ennya, mwakunyaanya ebisero 
bimeka ebyajjula obukunkumuka? Ne bamugamba nti Musanvu. 21 
N'abagamba nti Temunnategeera? 22 Ne bajja ne batuuka mu Besusayida 


ne bamuleetera omuzibe w'amaaso, ne bamwegayirira okumukomako. 23 
N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono, n'amufulumya ebweru 
w'embuga; awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge, n'amussaako engalo, 
n'amubuuza nti Oliko ky'olaba? 24 N'atunula waggulu, n'agamba nti Ndaba 
abantu, kubanga ndaba bafaanana ng'emiti, nga batambula. 25 Ate 
n'amussa engalo ku maaso ge n'akanula okulaba, n'awona, n'alaba byonna 
bulungi. 26 N'amusindika ewuwe, ng'amugamba nti Toyingiranga mu 
mbuga muno. 27 Yesu n'asitula n'agenda n'abayigirizwa be mu mbuga z'e 
Kayisaliya ekya Firipo. Bwe baatuuka mu kkubo n'abuuza abayigirizwa 
be, nabagamba nti Abantu bampita ani? 28 Ne bamugamba nti Yokaana 
Omubatiza: n'abalala nti Eriya: naye abalala nti Omu ku bannabbi. 29 Ye 
n'ababuuza nti Naye mmwe mumpita ani? Peetero n'addamu n'amugamba 
nti Ggwe Kristo. 30 N'abakomako baleme okubuulirako omuntu ebigambo 
bye. 31 N'atanula okubayigiriza nti kimugwanira Omwana w'omuntu 
okubonyaabonyezebwa ebingi, n'okugaanibwa abakadde, ne bakabona 
abakulu, nabawandiisi, n'okuttibwa, n'okuyitawo ennaku essatu 
okuzuukira. 32 N'ayogera ekigambo ekyo mu lwatu. Peetero n'amutwala, 
n'atanula okumunneya. 33 Naye n'akyuka, n'alaba abayigirizwa be, 
n'anenya Peetero, ng'agamba nti Dda ennyuma wange, Setaani: kubanga 
tolowooza bya Katonda, wabula eby'abantu. 34 N'ayita ebibiina 
n'abayigirizwa be, n'abagamba nti Omuntu bw'ayagala okungoberera, 
yeefiirize yekka, yeetikke omusalaba gwe, angoberere. 35 Kubanga buli 
ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza; na buli alibuza obulamu bwe 
ku lwange n'olw'enjiri alibulokola. 36 Kubanga kimugasa ki omuntu okulya 
ensi zonna, n'okufiirwa obulamu bwe? 37 Kubanga omuntu yandiwaddeyo 
ki okununula obulamu bwe? 38 Kubanga buli ankwatirwa ensonyi nze 
n'ebigambo byange mu mirembe gino egy'obwenzi era emibi, n'Omwana 
w'omuntu alimukwatirwa ensonyi oyo lw'alijjira mu kitiibwa kya Kitaawe 
ne bamalayika abatukuvu. 


Yesu afuusibwa ku lusozi 


9:1 N'abagamba nti Mazima mbagamba nti Ku bano abayimiridde wano 


waliwo abamu abatalirega ku kufa n'akatono; okutuusa lwe baliraba 
obwakabaka bwa Katonda nga bujja n'amaanyi. 2 Awo ennaku omukaaga 
bwe zaayitawo Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana, n'agenda 
nabo ku lusozi oluwanvu bokka mu kyama: n'afuusibwa mu maaso 
gaabwe. 3 Engoye ze ne zaakaayakana ne zitukula nnyo; so nga tewali 
mwozi ku nsi ayinza okuzitukuza bw'atyo. 4 Awo Eriya ne Musa ne 
babalabikira; era baali boogera ne Yesu. 5 Peetero naddamu, n'agamba 
Yesu nti Labbi, kye kirungi ffe okubeera wano; kale tusiisire ensiisira 
ssatu; emu yiyo, n'emu ya Musa, n'emu ya Eriya. 6 Kubanga yali tamanyi 
ky'anaddamu; kubanga baali batidde nnyo. 7 Awo ekire ne kijja ne 
kibasiikiriza; eddoboozi ne lifuluma mu kire nti Ono ye Mwana wange 
omwagalwa: mumuwulire. 8 Bwe baakebuka amangu ago, ne batalaba 
muntu nate wabula Yesu yekka nabo. 9 Awo bwe baali bakka ku lusozi, 
n'abakuutira baleme okubuulirako kuliba kutya? 10 Ne bakyekuuma 
ekigambo ekyo nga beebuuzaganya bokka nti Okuzuukira mu bafu kuliba 
kutya? 11 Ne bamubuuza nga bagamba nti Abawandiisi boogera nti 
kigwana Eriya okusooka okujja. 12 N'abagamba nti Eriya y'asooka okujja, 
n'alongoosa byonna: era kyawandiikirwa kitya Omwana w'omuntu 
okubonyaabonyezebwa ebingi n'okunyoomebwa? 13 Naye mbagamba nti 
Eriya yamala okujja, era baamukola buli kye baayagala, nga bwe 
kyamuwandiikirwa. 14 Awo bwe baatuuka eri abayigirizwa be, ne balaba 
ekibiina kinene nga kibeetoolodde, n'abawandiisi nga babasokaasoka. 15 
Amangu ago ekibiina kyonna bwe kyamulaba, ne beewuunya nnyo, ne 
baddukana gy'ali ne bamulamusa. 16 N'ababuuza nti Mubasokaasoka 
lwaki? 17 Omu mu kibiina namuddamu nti Omuyigiriza, nkuleetedde 
omwana wange, aliko dayimooni atayogera; 18 buli gy'amutwala, 
amukuba ebigwo; abimba ejjovu, aluma amannyo, akonvuba: nnambye 
abayigirizwa bo bamugobe; ne batayinza. 19 N'abaddamu, n'agamba nti 
Mmwe ab'emirembe egitakkiriza, ndituusa wa okubeera nammwe? 
ndituusa wa okubagumiikiriza? mumundeetere. 20 Ne bamuleeta gy'ali: 
awo bwe yamulaba, amangu ago dayimooni n'amutaagulataagula nnyo; 
nagwa wansi, ne yeekulungula, ng'abimba ejjovu. 21 N'abuuza kitaawe nti 
Obulwadde buno kasookedde bumukwata bbanga ki? N'agamba nti Bwa 


mu buto 22 Emirundi mingi ng'amusuula mu muliro ne mu mazzi 
okumutta: naye oba ng'oyinza, tusaasire, otubeere. 23 Yesu n'amugamba 
nti Oba ng'oyinza! byonna biyinzika eri akkiriza. 24 Amangu ago kitaawe 
w'omwana n'ayogerera waggulu, n'agamba nti Nzikirizza: saasira 
obutakkiriza bwange. 25 Awo Yesu bwe yalaba ng'ekibiina kikuyyaana 
mbiro, n'aboggolera dayimooni, n'amugamba nti Ggwe dayimooni 
atayogera, era omuggavu w'amatu, nze nkulagira, muveeko, 
tomuddiz'anga nate n'akatono. 26 Awo n'akaaba, n'amutaagula nnyo, 
n'amuvaako; n'afaanana ng'afudde; n'okugamba abalala bangi ne bagamba 
nti Afudde. 27 Naye Yesu n'amukwata ku mukono, n'amuyimusa; 
n'ayimirira. 28 Awo bwe yayingira mu nnyumba, abayigirizwa be ne 
bamubuuza mu kyama nti Ffe tetwayinzizza kumugoba. 29 N'abagamba nti 
Engeri eno teyinzika kuvaako lwa kigambo wabula olw'okusaba. 30 Ne 
bavaayo, ne bayita mu Ggaliraaya, n'atayagala muntu yenna kutegeera. 31 
Kubanga yayigiriza abayigirizwa be n'abagamba nti Omwana w'omuntu 
aweebwayo mu mikono gy'abantu, balimutta; kale bw'alimala okuttibwa, 
era waliyita ennaku ssatu n'azuukira. 32 Naye tebaategeera kigamba ekyo, 
ne batya okumubuuza. 33 Ne batuuka e Kaperunawumu: awo bwe yali 
ng'ali mu nnyumba n'ababuuza nti Mubadde muwakana ki mu kkubo? 34 
Naye ne basirika: kubanga baali bawakana bokka na bokka mu kkubo nti 
ani omukulu. 35 N'atuula, n'ayita ekkumi n'ababiri, n'abagamba nti Omuntu 
bw'ayagala okuba ow'olubereberye, anaabanga ku nkomerero ya bonna, 
era muweereza wa bonna. 36 N'addira omwana omuto, n'amuyimiriza 
wakati mu bo: awo namuwambaatira n'abagamba nti 37 Buli 
anakkirizanga omu ku baana abato abalinyanga ono, mu linnya lyange, 
ng'akkirizza nze: na buli muntu yenna anzikiriza nze, takkiriza nze, wabula 
oli eyantuma. 38 Awo Yokaana n'amugamba nti Omuyigiriza, twalaba 
omuntu ng'agoba dayimooni mu linnya lyo; ne tumugaana, kubanga 
teyayita naffe. 39 Naye Yesu n'agamba nti Temumugaananga: kubanga 
tewali muntu anaakolanga eky'amagero mu linnya lyange ate amangu ago 
n'anvuma. 40 Kubanga atali mulabe waffe ng'ali ku Iwaffe. 41 Kubanga 
buli muntu anaabanywesanga mmwe ekikompe ky'amazzi kubanga muli ba 
Kristo, mazima mbagamba nti talibulwa mpeera ye n'akatono. 42 Na buli 


muntu aneesittazanga omu ku abo abato abanzikiriza, waakiri oyo 
okusibibwa olubengo olunene mu bulago bwe asuulibwe mu nnyanja. 43 
Omukono gwo bwe gukwesittazanga, ogutemangako; waakiri ggwe 
okuyingira mu bulamu, ng'obuliddwako ekitundu, okusinga okugenda mu 
Ggeyeena ng'olina mikono gyombi, mu muliro ogutasikira; 44 envunyu 
yaabwe gye tefura so n'omuliro teguzikira. 45 N'okugulu kwo bwe 
kukwesittamnga, okutemangako: waakiri ggwe okuyingira mu bulamu 
ng'obuliddwako okugulu, okusinga okusuulibwa mu Ggeyeena, ng'olina 
amagulu gombi; 46 envunyu yaabwe gye tefiira so n'omuliro teguzikira. 47 
N'eriiso lyo bwe likwesittazanga, oliggyangamu; waakiri ggwe okuyingira 
mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wa ttulu, okusinga okusuulibwa mu 
Ggeyeena, ng'olina amaaso gombi; 48 envunyu yaabwe gye tefiira, so 
n'omuliro teguzikira. 49 Kubanga buli muntu alirungibwamu omuliro. 50 
Omunnyo mulungi: naye omunnyo bwe guggwaamu ensa mulizzaamu ki? 
Mmwe mubeere n'omunnyo munda wammwe, mutabagane mwekka na 
mwekka. 


Okufumbirganwa n'okwawukana 


10:1 Awo n'agolokoka n'avaayo, n'ajja mu mbibi ez'e Buyudaaya n'emitala 
wa Yoludaani: ebibiina bingi ne bikunnaanira w'ali nate; nga bwe 
yayisanga n'abayigiriza nate. 2 Awo Abafalisaayo ne bajja gy'ali, ne 
bamubuuza nti Kirungi omuntu okugobanga mukazi we? nga bamukema. 3 
Naye n'addamu n'abagamba nti Musa yabalagira atya? 4 Ne bagamba nti 
Musa yakkiriza okuwandiikanga ebbaluwa ey'okugoba; alyoke 
agobebwenga. 5 Naye Yesu n'abagamba nti Olw'obukakanyavu 
bw'emitima gyammwe kyeyava abawandiikira etteeka lino. 6 Naye okuva 
ku lubereberye lw'okutoada, yabatonda omusajja n'omukazi. 7 Omuntu 
kyanaavanga aleka kitame ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we; 8 nabo 
bombi banaabanga omubiri gumu: kale nga tebakyali babiri nate, wabula 
omubiri gumu. 9 Kale Katonda kye yagatta awamu, omuntu 
takyawukanyanga. 10 Awo ate mu nnyumba abayigirizwa ne bamubuuza 
ekigambo ekyo. 11 N'abagamba nti Buli muatu yenna anaagobanga mukazi 


we, n'awasa omulala, ng'ayenze okumusobya; 12 naye yennyini 
bw'anaanobanga ewa bba, n'afumbirwa omulala, ng'ayenze. 13 Awo ne 
bamuleetera abaana abato, okubakomako: abayigirizwa be ne bajunga 
abaabaleeta. 14 Naye Yesu bwe yalaba n'asunguwala, n'abagamba nti 
Mukkirize abaana abato bajje gye ndi; so temubagaana; kubanga 
abafaanana nga bano obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe: 15 Mazima 
mbagamba nti Buli atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana 
omuto, talibuyingiramu n'akatono. 16 N'abawambaatira, n'abawa omukisa, 
ng'abassaako emikono. 17 Bwe yali ng'agenda mu kkubo, omu n'ajja gy'ali 
ng'addukana, n'amufukaamirira, n'amubuuza nti Omuyigiriza omulungi, 
naakola ntya okusikira obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti 
Ompitira ki omulungi? tewali mulungi wabula omu, ye Katonda. 18 Yesu 
n'amugamba nti Ompitira ki omulungi? tewali mulungi wabula omu, ye 
Katonda. 19 Omanyi amateeka, Tottanga, Toyendanga, Tobbanga, 
Towaayirizanga, Tolyazaamaaayanga Ossangamu ekitiibwa kitaawo ne 
nnyoko. 20 N'amugamba nti Omuyigiriza, ebyo byonna nnabikwata okuva 
mu buto bwange. 21 Yesu bwe yamutunuulira n'amwagala, namugamba 
nti Oweebuuseeko ekigambo kimu: genda otunde byonna by'oli nabyo, 
ogabire abaavu, naawe oliba n'obugagga mu ggulu: olyoke ojje 
ongoberere. 22 Naye n'atokooterera olw'ekigambo ekyo, n'agenda 
ng'anakuwadde; kubanga yali alina ebintu bingi. 23 Awo Yesu ne 
yeetoolooza amaaso, n'agamba abayigirizwa be nti Nga kizibu abagagga 
okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda 24 Abayigirizwa ne beewuunya 
ebigambo bye. Naye Yesu n'addamu nate, n'abagamba nti Abaana, nga 
kizibu abo abeesiga obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda! 
25 Kye kyangu enyamira okuyita mu nnyindo y'empiso, okukira 
omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. 26 Ne bawuniikirira 
nnyo, ne bamugamba nti Kale ani ayinza okulokoka? 27 Awo Yesu 
n'abatunuulira n'agamba nti Mu bantu tekiyinzika, naye si bwe kityo eri 
Katonda; kubanga byonna biyinzika eri Katonda. 28 Awo Peetero n'atanula 
okumugamba nti Laba, ffe twaleka byonna, ne tukugoberera. 29 Yesu 
nagamba nti Mazima mbagamba nti Tewali eyaleka ennyumba, oba 
ab'oluganda, oba bannyina, oba miyina, oba kitaawe, oba abaana, oba 


ebyalo, ku lwange n'olw'enjiri, 30 ataliweebwa emirundi kikumi mu biro 
bino ebya kaakano, ennyumba, n'ab'oluganda, ne bannyina ne bannyaabwe, 
n'abaana, n'ebyalo, n'okuyigganyizibwa; ne mu mirembe egigenda okujja 
obulamu obutaggwaawo. 31 Naye bangi ab'olubereberye abaliba 
ab'oluvannyuma; n'ab'oluvannyuma abaliba ab'olubereberye. 32 Baali mu 
kkubo nga bambuka e Yerusaalemi; ne Yesu yali ng'abakulembedde, ne 
beewuunya, na bali abaagoberera ne batya: Awo nate n'atwala ekkumi 
n'ababiri, n'atanula okubabuulira ebigambo ebigenda okumubaako, nti 33 
Laba, twambuka e Yerusaalemi; Omwana w'omuntu aliweebwayo eri 
bakabona abakulu n'abawandiisi; balimusalira omusango okumutta, 
balimuwaayo eri ab'amawanga: 34 balimuduulira, balimuwandira amalusu, 
balimukuba, balimutta; bwe waliyitawo ennaku essatu alizuukira. 35 Awo 
Yakobo ne Yokaana, abaana ba Zebbedaayo, ne basembera w'ali, ne 
bamugamba nti Omuyigiriza, twagala otukolere kyonna kyonna kye 
tunaakusaba. 36 N'abagamba nti Mwagala mbakolere ki? 37 Ne 
bamugamba nti Tuwe tutuule, omu ku mukono gwo ogwa ddyo, n'omulala 
ku mukono gwo ogwa kkono, mu kitiibwa kyo. 38 Naye Yesu n'abagamba 
nti Temumanyi kye musaba. Muyinza okunywa ku kikompe kye nnywako 
nze? oba okubatizibwa n'okubatiza kwe mbatizibwa,mu nze? 39 Ne 
bamugamba nti Tuyinza. Yesu n'abagamba nti Ekikompe nze kye nnywako 
mulinywako; n'okubatiza kwe mbatizibwamu nze mulibatizibwa; 40 naye 
okutuula ku mukono gwange ogwa ddyo oba ku gwa kkono, si nze 
nkugaba, naye kw'abo be kwategekerwa. 41 Awo ekkumi bwe baawulira, 
ne batanula okusunguwalira Yakobo ne Yokaana. 42 Yesu n'abayita, 
n'abagamba nti Mumanyi ng'abo abaalowoozebwa okufuga ab'amawanga 
babafuza amaanyi; n'abakulu baabwe babatwala Iwa mpaka. 43 Naye mu 
mmwe tekiri bwe kityo: naye buli ayagala okubeera omukulu mu mmwe 
anaabanga muweereza wammwe; 44 na buli ayagala okuba 
ow'olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wa bonna. 45 Kubanga 
mazima Omwana w'omuntu teyajja kuweerezebwa, wabula okuweereza, 
n'okuwaayo obulamu bwe okununula abangi. 46 Awo ne batuuka e Yeriko: 
bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa be, n'ekibiina kinene, omwana wa 
Timaayo, Batiimaayo, omusabi omuzibe w'amaaso, yali atudde ku mabbali 


g'ekkubo. 47 Awo bwe yawulira nga Yesu Omunazaaleesi ye wuuyo, 
n'atanula okwogerera waggulu n'okugamba nti Omwana wa Dawudi, 
Yesu, onsaasire. 48 Bangi ne bamuboggolera okusirika: naye ne 
yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti Omwana wa Dawudi, 
onsaasire: 49 Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti Mumuyite. Ne bayita 
omuaibe w'amaaso, ne bamugamba nti Guma omwoyo; golokoka, akuyita. 
50 Naye n'asuula olugoye lwe, n'asituka, n'ajja eri Yesu. 51 Yesu 
n'amuddamu, n'agamba nti Oyagala nkukole ntya? Omuzibe w'amaaso 
namugamba nti Labooni, njagala nzibule. 52 Awo Yesu n'amugamba nti 
Genda; okukkiriza kwo kukuwonyezza. Amangu ago n'azibula, 
n'amugoberera mu kkubo. 


Yesu ayingira mu Yerusaalemi n'obuwanguzi 


11:1 Awo bwe baali banaatera okutuuka e Yerusaalemi nga batuuse e 
Besufaage n'e Bessaniya, ku lusozi olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa 
be babiri, 2 nabagamba nti Mugende mu mbuga ebali mu maaso: amangu 
ago bwe munaayingira omwo, munaalaba omwana gw'endogoyi 
ogusibiddwa, oguteebagalwangako muntu n'akatono; muguyimbule, 
muguleete. 3 Omuntu bw'abagamba nti Mukola ki ekyo? mugamba nti 
Mukama waffe ye agwetaaga; amangu ago anaaguweereza eno. 4 Ne 
bagenda, ne basanga omwana gw'endogoyi nga gusibiddwa ku mulyango 
ebweru mu luguudo; ne baguyimbula. 5 Abamu ku ab abaali bayimirikide 
awo ne baba gamba nti Mukola ki okuyimbula omwana gw'endogoy1? 6 
Ne babagamba nga Yesu bwe yabagamba ne babaleka. 7 Ne baleeta 
omwana gw'endogoyi eri Yesu, ne bagusuulako engoye zaabwe; 
n'agwebagala 8 Bangi ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo; abalala ne 
baaliira amalagala g'emiti, ge baatema mu nnimiro. 9 Abaali 
bakulembedde n'abaali bava ennyuma ne boogerera waggulu nti Ozaana; 
Aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama: 10 Buweereddwa omu 
kisa obwakabaka obujja, obwajjajja ffe Dawudi: Ozaana waggul ennyo. 11 
N'atuuka ku Yerusaalemi n'ayingira mu yeekaalu; bwe yamala 
okwetoolooza amaaso okulaba byonna, obudde bwali nga buwungeera, 


n'afuluma n'agenda Bessaniya n'ekkumi n'ababiri. 12 Awo bwe bwakya 
enkya, bwe baali bavudde mu Bessaniya n'alumwa enjala. 13 Awo bwe 
yalengera omutiini oguliko amalagala n'agutuukako, era wozzi alabeko 
ekintu: awo bwe yagutuukako, n'ata labako kintu wabula amalagala 
kubanga si bye byali ebiro by'ettimi. 14 N'addamu n'agugamba nti 
Okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe omuntu talyanga ku 
bibala byo. Abayigirizwa be ne bawulira. 15 Awo ne batuuka e 
Yerusaalemi, n'ayingira mu yeekaalu n'asooka okugoba abaali batunda 
n'abagulira mu yeekaalu, n'avuunika emmeeza ez'abawaanyisa effeeza, 
n'entebe z'abo abaali batunda amayiba; 16 n'ataganya muntu oku yisa 
ekibya mu yeekaalu. 17 N'ayigiriza, nabagamba nti Tekyawandiikibwa nti 
Ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabiranga mu amawanga 
gonna? naye mmwe mugifudde mpuku ya banyazi. 18 Bakabona abakulu 
n'abawandiisi bwe baakiwulira, ne basala amagezi bwe banaamutta: 
kubanga baamutya kubanga ebibiina byonna baawuniikirira olw'okuyigiriza 
kwe. 19 Awo buli kawungeezi yafulumanga mu kibuga. 20 Awo bwe 
bwakya enkya bwe baali nga bayita, ne balaba omutiini ga guvudde ku 
kikolo okukala. 21 Peetero bwe yajjukira namugaiba nti Labbi, laba, 
omutiini gwe wakolimira gukaze. 22 Yesu n'addamu n'abagamba nti Mube 
n'okukkiriza mu Katonda. 23 Mazima mbagamba nti Buli aligamba olusozi 
luno nti Sigulibwa; osuulibwe mu nnyanja; nga tabuusabuusa mu mutima 
gwe naye ng'akkiza nga kyayogera kikolebwa, alikiweebwa. 24 Kyenva 
mbagamba nti Ebigambo byonna byonna bye musaba n'okwegayirira, 
mukkirize ga mubiweereddwa, era mulibifuna. 25 Awo bwe 
munaayimiranga nga musaba, musonyiwenga, bwe mubanga n'ekigambo 
ku muntu; ne Kitammwe ali mu ggulu abasonyiwe ebyonoono byammwe. 
26 Naye bwe mutasonyiwa, era ne Kitammwe ali mu ggulu talisonyiwa 
byonoono byammwe. 27 Ate ne batuuka e Yerusaalemi; awo bwe yali 
ng'atambula mu yeekaalu, ne bajja w'ali bakabona abakulu n'abawandiisi 
n'abakadde; 28 ne bamugamba nti Buyinza ki obukukoza bino? Oba ani 
eyakuwa obuyinza buno okukola bino? 29 Awo Yesu n'abagamba nti Naye 
kambabuuze mmwe ekigambo kimu, munziremu, nange nnaabuulira 
mmwe obuyinza bwe obunkoza bino. 30 Okubatiza kwa Yokaana kwava 


mu ggulu, nantiki mu bantu? munziremu. 31 Ne beebuuzaganya bokka na 
bokka nga bagamba nti Bwe tunaamba nti Kwava mu ggulu; anagamba nti 
Kale kiki ekyabalobera mukkiriza? 32 Naye bwe tunagamba nti Kwava 
mu bantu baatya abantu; kubanga bonna baalowooza mazima Yokaana 
okuba nnabbi. 33 Ne baddamu Yesu, bamugamba nti Tetumanyi. Yesu 
n'abagamba nti Era nange siibabuulire obuyinza bwe buli obunkoza bino. 


Olugero lw'abalimi bo mu lusuku lw'ezabbibbu. 


12:1 N'atanula okwogerera nabo mu ngero. Omuntu yasimba olusuku 
lw'emizabbibu, n'alusitako olukomera, n'asimamu essogolero, n'azimbamu 
ekigo, n'alupangisaamu abalimi, n'atambula mu nsi endala. 2 Awo omwaka 
bwe gwatuuka n'atuma omuddu eri abalimi, abalimi bamuwe ebibala 
by'emizabbibu gye. 3 Ne bamukwata, ne bamukuba, n'addayo ngalonsa. 4 
Ate n'abatumira omuddu omulala, oyo ne bamwasa olubale, ne 
bamuswaza. 5 N'atuma omulala; oyo ne bamutta: n'abalala bangi; abamu 
nga babakuba, abalala nga babatta. 6 Yali ng'aliaa omu, omwana 
omwagalwa: oluvannyuma n'amutuma gye baali, ng'agamba nti 
Banassaamu ekitiibwa omwana wange. 7 Naye abalimi bali ne 
bagambagana bokka na bokka nti Ono ye musika, kale tumutte, n'obusika 
buliba bwaffe. 8 Ne bamukwata, ne bamutta, ne bamusuula ebweru 
w'olusuku lw'emizabbibu. 9 Kale alibakola atya nannyini lusuku 
lw'emizabbibu? Alijja alizikiriza abalimi, n'olusuku |w'emizabbibu aliruwa 
balala. 10 Temusomanga n'akatono ekyo ekyawandiikibwa nti Ejjinja 
abazimbi lye baagaana, Eryo lyafuulibwa omutwe ogw'oku nsonda: 11 
Ekyo kyava eri Mukama, Era kya kitalo mu maaso gaffe? 12 Ne basala 
amagezi okumukwata; ne batya ebibiina: kubanga baategeera ag'ageredde 
ku bo olugero olwo: ne bamuleka, ne bagenda, 13 Ne batuma gy'ali ab'omu 
Bafalisaayo n'Abakerodiyaani okumutega mu bigambo, 14 Awo bwe bajja, 
ne bamugamba nti Omuyigiriza, tumanyi ggwe ag'oli wa taazima, so 
ebigambo by'omuatu yenna tobissaako mwoyo: kubanga tososola mu 
bantu, naye oyigiriza ekkubo lya Katonda mu mazima: kale kirungi 
okuwanga Kayisaali omusolo, nautiki si weewaawo? 15 Tuwengayo, oba 


tetuwangayo? Naye bwe yategeera bunnanfuusi bwabwe, n'abagamba nti 
Munkemera ki? Mundeetere eddinaali, ngirabe. 16 Ne bagireeta. 
N'abagamba nti Ekifaananyi kino n'obuwandiikeko buno by'ani? Ne 
bamugamba nti Bya Kayisaali. 17 Yesu n'abagamba nti Ebya Kayisaali 
mumuwenga Kayisaali, n'ebya Katonda mumuwenga Katonda. Ne 
bamwewuunya nnyo. 18 Awo Abasaddukaayo, abagamba nti tewali 
kuzuulura, ne bajja w'ali; ne bamubuuza ne bagamba nti 19 Omuyigiriza, 
Musa yatuwandiikira nti Muganda w'omuntu bw'afanga, n'aleka mukazi 
we, nga talese mwana, muganda we atwalanga mukazi we, n'assizaawo 
muganda we ezzadde. 20 Kale waaliwo ab'oluganda musanvu: 
ow'olubereberye n'awasa omukazi, n'afa, n'atalekaawo zzadde; 21 
ow'okubiri namuwasa n'afa, era naye n'atalekaawo zzadde; n'ow'okusatu 
bw'atyo: 22 bonna omusanvu ne batalekaawo zzadde. Oluvannyuma bonna 
nga baweddewo n'omukazi n'afa. 23 Kale bwe balizuukira aliba muka ani 
ku bo? kubanga bonna omusanvu baamuwasa. 24 Yesu n'abagamba nti Si 
kyemuva mukyama nga temumanyi ebyawandiikibwa newakubadde 
amaanyi ga Katonda? 25 Kubanga bwe balizuukira mu bafu tebaliwasa, so 
tebaliwayira; naye baliba nga bamalayika ab'omu ggulu. 26 Naye eby'abafu 
oku zuukizibwa; temusomanga mu kitabo kya Musa ku Kisaka, Katonda 
bwe yamubuulira ng'agamba nti Nze ndi Katonda wa Ibulayimu, era 
Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo? 27 Si Katonda wa bafu, 
naye wa balamu: mukyama nnyo. 28 Awo omu ku bawandiisi n'ajja 
n'awulira nga beebuuzaganya bokka na bokka, namanya ng'abazzeemu 
bulungi, n'amubuuza nti Tteeka ki ery'olubereberye ku gonna? 29 Yesu 
n'addamu nti Ery'olubereberye lye lino nti Wulira Isiraeri; Mukama 
Katonda waffe, Mukama ye omu; 30 era yagalanga Mukama Katonda wo 
n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, 
n'amaanyi go gonna. 31 Ery'okubiri lye lino nti Yagalanga muliraanwa wo 
nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu. 32 
Omuwandiisi n'amugamba ati Mazima, Omuyigiriza, oyogedde bulungi 
nga Katonda ali omu so tewali mulala wabula ye: 33 n'okumwagala 
n'omutima gwonna, n'okutegeera kwonna, n'amaanyi gonna, n'okwagala 
muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka kusinga nnyo ebiweebwayo 


byonna ebiramba ebyokebwa ne ssaddaaka. 34 Awo Yesu bwe yalaba 
ng'amuzzeemu ng'omutegeevu, n'amugamba nti Toli wala obwakabaka 
bwa Katonda. Awo ne wataba muntu ayanyanga okumubuuza nate, 35 
Yesu n'addamu n'agamba ng'ayigiriza mu yeekaalu nti Abawandiisi 
ekibagambya ki nti Kristo mwana wa Dawudi? 36 Dawudi yennyini 
yagamba mu Mwoyo Omutukuvu nti Mukama yagamba Mukama wange 
nti Tuula ku mukono gwange ogwa ddyo, Okutuusa lwe ndifuula abalabe 
bo entebe y'ebigere byo. 37 Dawudi yennyini amuyita Mukama we, abeera 
atya omwana we? Ab'omu kibiina ne bamuwutira n'essanyu. 38 Awo mu 
kuyigiriza kwe n'abagamba nti Mwekuume abawandiisi abaagala 
okutambula nga bambadde engoye empanvu, n'okulamusibwa mu butale, 
39 n'entebe ez'oku manjo mu makungaaniro n'ebifo eby'ekitiibwa mu 
mbaga; 40 abalya ennyumba za bannamwandu, era abasaba ennyo mu 
bunnanfuusi; abo balizza omusango ogusinga obunene. 41 N'atuula 
okwolekera eggwanika, n'alaba ebibiina bwe bisuula effeeza mu 
ggwanika: bangi abaali abagagga abaasuulamu ebingi. 42 Awo 
nnamwandu omu omwavu n'ajja, n'asuulamu ebitundu bibiri, ye kodulante. 
43 N'ayita abayigirizwa be, n'abagamba nti Mazima mbagamba nti 
Nnamwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna abasuula mu 
ggwanika: 44 kubanga bonna basuddemu ku bibafikkiridde; naye oyo mu 
kwetaaga kwe asuddemu byonna by'ali nabyo; bwe bulamu bwe bwonna. 


13:1 Awo bwe yafuluma mu yeekaalu, omu ku bayigirizwa be 
n'amugamba nti Omuyigiriza, laba, amayinja gano bwe gali, n'enzimba eno 
bw'eri. 2 Yesu n'amugamba nti Olaba enzimba eno ennene? teririrekebwa 
wano jjinja eriri ku jjinja eritalisuulibwa wansi. 3 Bwe yali atudde ku 
lusozi olwa Zeyituuni ng'ayolekedde yeekaalu, Peetero ne Yakobo ne 
Yokaana ne Andereya ne bamubuuza mu kyama nti 4 Tubuulire, ebyo 
biribaawo ddi? n'akabonero ki ak'ebyo nga bigenda okutuukirizibwa 
byonna? 5 Yesu n'asooka okubagamba nti Mwekuume, omuntu yenna 
tabakyamyanga. 6 Bangi abalijja mu linnya lyange nga boogera nti Nze 
nzuuyo; era balikyamya bangi. 7 Awo bwe muwuliranga entalo n'ettutumo 
ly'entalo; temweraliikiriranga: kibigwanira okubaawo; naye enkomerero 


ng'ekyali. 8 Kubanga eggwanga lirirumba ggwanga linnaalyo, 
n'obwakabaka obw'akabaka bunnaabwo: walibaawo ebikankano mu bifo 
bingi; walibaawo enjala: ebyo Iwe lubereberye Iw'okulumwa. 9 Naye 
mwekuume mwekka: kubanga balibawaayo mu nkiiko: mulikubirwa ne mu 
makunnaaniro; era muliyimirira mu maaso g'abaamasaza ne bakabaka ku 
lwange, okubeera abajulirwa mu bo. 10 Enjiri kigigwanira okumala oku 
buulirwa amawanga gonna. 11 Era bwe babatwalanga okubawaayo, 
temusookanga kweraliikirira bwe munaayogera: naye kyonna kyonna kye 
muweebwanga mu kiseera ekyo, ekyo kye mwogeranga, kubanga si 
mmwe mwogera, wabula Omwoyo Omutukuvu. 12 Ow'oluganda 
anaawangayo muganda we okumutta, ne kitaawe w'omwana 
anaamuwangayo; abaana banaajeemeranga abaabazaala, banaabassanga. 
13 Munaakyayibwanga bonna olw'erinnya lyange: naye agumiikiriza 
okutuusa enkomerero oyo ye alirokoka. 14 Naye bwe muliraba 
eky'omuzizo ekizikiriza nnabbi Danyeri kye yayogerako nga kiyimiridde 
awatakisaanira (asomamu ategeere), kale abali mu Buyudaaya baddukire 
ku nsozi; 15 ali waggulu ku nju takkanga, so tayingiranga kuggyamu kintu 
mu nju ye: 16 n'ali mu lusuku taddanga kutwala lugoye lwe. 17 Naye 
ziribasanga abali embuto; n'abayonsa mu nnaku ezo. 18 Musabe bireme 
okutuukira mu biro eby'empewo. 19 Kubanga ennaku ezo ziriba za 
kulabiramu maku, nga tezibangawo bwe zityi kasookedde Katonda atonda 
ebya tondebwa okutuusa kaakano, so teziriba. 20 So singa Mukama 
teyasala ku maku ezo, tewandiro kose mubiri gwonna: naye olw'abalonde 
be yalonda yazisalako ennaku. 21 Mu biro ebyo omuntu bw'aba gambanga 
nti Laba, Kristo ali wano; oba ali eyo; temukkirizanga 22 kubanga bakristo 
ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba baliyimuka, balikola obubonero 
n'ebyewuunyo, okukyamya, oba nga kiyinzika abalonde. 23 Naye 
mwekuumi mmwe: laba, mbambuulidde byonna nga tebinnabaawo. 24 
Naye mu maku ezo, okulaba ennaku okwo nga kuwedde, enjuba 
erizikizibwa n'omwezi tegulyaka musana gwagwo, 25 n'emmunyeenye 
ziriba nga zigwa okuva mu ggulu, n'amaanyi ag'omu ggulu galikankana. 26 
Kale ne balyoka balaba Omwana w'omuntu ng'ajjira mu bire n'amaanyi 
amangi n'ekitiibwa. 27 Awo n'alyoka atum: bamalayika be, alikupgyaanya 


abalonde be okuva mu mpewo ennya okuva ku nkomerero y'ensi okutuusa 
ku nkomerero y'eggulu. 28 Era muyigire ku mutiini olugero Iwagwo: ettabi 
lyagwo bw'aligejja n'amalagala ne gatojjera mutegeera ng'omwaka guli 
kumpi 29 era nammwe bwe mutyo, bwe mulabanga ebyo nga bituuse; 
mutegeere ng'ali kumpi, ku luggi. 30 Mazima mbagamba nti Emirembe 
gino tegiriggwaawo n'akatono okutuusa ebyo byonna lwe birituukirira. 31 
Eggulu n'ensi biri ggwaawo, naye ebigambo byange tebiriggwaawo 
n'akatono. 32 Naye eby'olunaku olwo oba ekiseera ekyo tewali amanyi, 
newakubadde bama layika abali mu ggulu, newakubadde Omwana, 
wabula Kitange. 33 Mwekuumenga, mutunulenga musabenga: kubanga 
temumanyi biro we birituukira. 34 Ng'omu ntu eyaleka ennyumba ye 
n'atambula mu nsi endala ng'awadde abaddu be obuyinza, buli muntu 
omulimu gwe n'alagira omuggazi okutunula. 35 Kale mutunule: kubanga 
temumanyi mukama w'ennvumba w'alijjira, oba kawungeezi, oba ttumbi, 
oba ng'enkoko ekookolima, oba nkya; 36 atera okujja amangu ago 
n'abasanga nga mwebase. 37 Era kye mbagamba mmwe mbagamba bonna 
nti Mutunule. 


14:1 Awo bwe waali wakyabulayo ennaku bbiri, embaga y'Okuyitako 
nemigaati egitazimbulukuswa etuuke: bakabona abakulu n'abawandiisi ne 
basala amagezi bwe banaamukwata mu lukwe n'okumutta: 2 kubanga 
baagamba nti Si ku lunaku lwa mbaga, mpozzi waleme okubaawo 
akeegugungo mu bantu. 3 Awo bwe yali mu Bessaniya mu nnyumba ya 
Simooni omugenge, ng'atudde ku mmere, omukazi eyalina eccupa 
ey'amafuta ag'omugavu ogw'omuwendo omungi ennyo n'ajja, n'ayasa 
eccupa, amafuta n'agafuka ku mutwe gwe. 4 Naye waaliwo mu bo abamu 
abaasunguwala nga bagamba nti Amafuta gafudde ki bwe gatyo? 5 
Kubanga amafuta gano bandiyinzizza okugatundamu eddinaali ebikumi 
bisatu n'okusingawo n'okugabira abaavu. Ne bamwemulugunyiza. 6 Naye 
Yesu n'agamba nti Mumuleke; mumunaknwaliza ki? ankoledde ekikolwa 
ekirungi. 7 Kubanga abaava be muli nabo bulijjo; na buli lwe mwagala 
muyinza okubatola obulungi: naye nze temuli nange bulijjo. 8 Akoze nga 
bw'arinzizza: asoose okufuka amafuta ku mubiri gwange nga bukyali 


okunziika. 9 Mazima mbagamba nti Enjiri buli gy'eneebuulirwanga mu nsi 
zonna, n'ekyo omukazi ono ky'akoze kinaayogerwangako okumujjukira. 
10 Awo Yuda Isukalyoti, eyali omu ku kkumi n'ababiri, nagenda eri 
bakabona abakulu; okumuwaayo ye bali: 11 Awo bwe baawulira, 
tebasanyuka, ne basuubiza okumuva effeeza. N'asala amagezi bw'anaalaba 
ebbanga okumuwaayo. 12 Awo ku lunaku olwasooka olw'emigaati 
egitazimbulukuswa lwe batta Okuyitako, abayigirizwa be ne bamugamba 
nti Oyagala tugende wa tutegeke gy'onooliira Okuyitako? 13 N'atuma 
ab'oku bayigirizwa be babiri, n'abagamba nti Mugende mu kibuga, 
anaasisinkana nammwe omusajja nga yeetisse ensuwa y'amazzi: 
mumugoberere; 14 yonna yonna mw'anaayingira mugambe nnannyini 
nnyumba nti Omuyigiriza agambye nti Ennyumba eri ludda wa mwe 
nnaaliira Okuyitako n'abayigirizwa bange? 15 Anaabalaga ye yennyini 
ennyumba ennene eya waggulu eyaliiriddwa etegekeddwa: mututegekere 
omwo. 16 Awo abayigirizwa ne bagenda ne bajja ku kibuga, ne balaba nga 
bwe yabagambye: ne bategeka Okuyitako. 17 Awo bwe bwawungeera 
n'ajja n'ekkumi n'ababiri. 18 Awo bwe baali batudde ku mmere, Yesu 
n'agamba nti Mazima mbagamba nti Omu ku mmwe alya nange 
anandyamu olukwe; 19 ne batanula okunakuwala n'okumugamba 
kinnoomu nti Ye nze? 20 N'abagamba nti Omu ku kkumi n'ababiri akoza 
nange mu kibya ye wuuyo. 21 Kubanga Omwana w'omuntu agenda nga 
bwe kyamuwandiikwako: naye zirimusanga omuntu oyo alyamu olukwe 
Omwana w'omuntu! kyandibadde kirungi eri oyo singa teyazaalibwa 
omuntu oyo. 22 Awo bwe baali balya, n'atoola omugaati, awo bwe yamala 
okwebaza n'agumenyamu, n'abawa, n'agamba nti Mutoole; guno gwe 
mubiri g wange. 23 N'addira ekikompe, awo bwe yamala okweyanza, 
n'abawa; ne bakinywako bonna. 24 N'abagamba nti Guno gwe musaayi 
gwange ogw'endagaano, oguyiika olw'abangi. 25 Mazima mbagamba nti 
Sirinywa nate ku bibala ku muzabbibu, okutuusa ku lunaku luli Iwe 
ndigunywa omuggya mu bwakabaka bwa Katonda. 26 Awo bwe baamala 
okuyimba oluyimba, ne bafuluma ne bagenda ku lusozi olwa Zeyituuni. 27 
Awo Yesu n'abagamba nti Muneesittala mwenna: kubanga 
kyawandiikibwa nti Ndikuba omusumba, n'endiga zirisaasaana. 28 Naye 


bwe ndimala okuzuukizibwa, ndibakulembera okugenda mu Ggaliraaya. 
29 Naye Peetero n'amugamba nti Newakubadde nga bonna baneesittala, 
naye si nze. 30 Yesu n'amugamba nti Mazima nkugamba nti ggwe leero, 
ekiro kino, enkoko eneeba tennakookolima emirundi ebiri, ononneegaana 
emirundi esatu. 31 Naye ne yeeyongera nnyo okwogera nti Newakubadde 
nga kinywanira okufiira awamu naawe, siikwegaane n'akatono. Era bonna 
ne bagamba bwe batyo. 32 Awo ne bajja mu kifo erinnya lyakyo 
Gesusemane: n'agamba abayigirizwa be nti Mutuule wano mmale okusaba. 
33 N'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye, n'atanula 
okuwuniikirira nokweraliikirira ennyo. 34 N'abagamba nti Emmeeme 
yange eriko ennaku nnyingi, zigenda kunzita: mubeere wano, mutunule. 35 
N'atambulako katono, n'avuunama nasaba, oba nga kiyinzika, ekiseera 
kimuyiteko. 36 N'agamba nti Aba, Kitange, byonna biyinzika gy'oli; 
nziyaako ekikompe kino; naye si nga nze bwe njagala, wabula nga ggwe 
bw'oyagala. 37 Awo n'ajja, n'abasanga nga beebase, n'agamba Peetero nti 
Simooni, weebase? tobadde na maanyi ag'okutunula n'essaawa emu nti 38 
Mutunule, musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa: omwoyo gwe 
gwagala, naye omubiri gwe munafu. 39 Nate n'addayo, n'asaba, n'ayogera 
ebitgambo bimu na biri. 40 N'akomawo nate, n'abasanga nga beebase, 
kubanga amaaso gaabwe gaali gakambagga nnyo; so tebaamanya bwe 
banaamuddamu. 41 N'ajja omulundi ogw'okusatu, n'abagamba nti 
Mwebakire ddala kaakano, muwummule: kinaamala; ekiseera kituuse; 
laba, Omwana w'omuntu aweebwayo mu mikono gy'abalina ebibi. 42 
Muyimuke, tugende; laba, andyamu olukwe anaatera okutuuka. 43 Awo 
amangu ago, bwe yali akyayogera, Yuda, omu ku kkumi n'ababiri, n'ajja 
n'ekibiina wamu naye abaalina ebitala n'emiggo, nga bava eri bakabona 
abakulu, n'abawandiisi n'abakadde. 44 Era oyo eyamulyamu olukwe yali 
abawadde akabonero ng'agamba nti Gwe nnaanywegera, nga ye wuuyo; 
mumukwate, mumutwale nga mumunywezezza. 45 Awo bwe yatuuka, 
amangu ago n'ajja gy'ali n'agamba nti Labbi; namunywegera nnyo. 46 Ne 
bamussaako emikono gyabwe, ne bamukwata. 47 Naye omu ku abo abaali 
bayimiridde awo n'asowola ekitala, n'atema omuddu wa kabona asinga 
obukulu n'amusalako okutu. 48 Awo Yesu n'addamu n'abagamba nti 


Buli lunaku nnabeeranga nammwe mu yeekaalu nga njigiriza, nga 
temwankwata: naye kino kikoleddwa, ebyawandiikibwa bituukirire. 50 
Awo bonna ne bamwabulira ne badduka. 51 Awo omulenzi omu 
n'amugoberera, eyali yeebikkiridde olugoye olw'ekitaani lwokka ku 
mubiri: ne bamukwata; 52 naye n'abalekera olugoye olw'ekitaani, n'adduka 
bwereere. 53 Awo ne batwala Yesu eri kabona asinga obukulu: ne 
bamukunyaanirdiko bakabona abakulu bonna n'abakadde n'abawandiisi. 54 
Awo Peetero n'amugoberera wala, okutuuka munda mu luggya lwa kabona 
asinga obukulu; yali atudde n'abaweereza ng'ayota omuliro. 55 Awo 
bakabona abakulu n'ab'omu lukiiko bonna ne banoonyeza Yesu abajulirwa 
ab'okumussa, so ne batabalaba: 56 Kubanga abaamuwaayiriza 
eby'obulimba bangi, so n'okuwaayiriza kwabwe tekwali kumu. 57 Awo 
abamu ne bayimuka ne bamuwaayiriza, nga bagamba nti 58 Ffe 
twamuwulira ng'agamba nti Ndimenya yeekaalu eno eyakolebwa 
n'emikono, ne mu nnaku ssatu ndizimba endala etalikolebwa na mikono. 59 
So n'okuwaayiriza. kwabwe okwo nakwo tekwali kumu. 60 Awo kabona 
asinga obukulu n'ayimirira wakati, n'abuuza Yesu, ng'agamba nti Ggwe 
toyanukula n'akatono? kiki kye bakulumiriza bano? 61 Naye n'asirika 
busirisi, natayanukula n'akatono. Nate kabona asinga obukulu n'amugamba 
nti Ggwe Kristo, Omwana w'oyo eyeebazibwa? 62 Yesu n'agamba nti Nze 
nzuuna; nammwe muliraba Omwana w'omuntu ng'atudde ku mukono ogwa 
ddyo ogw'amaanyi, ng'ajja n'ebire eby'eggulu. 63 Awo kabona asinga 
obukulu n'ayuza engoye ze, n'agamba nti Twetaagira ki nate abajulirwa? 
64 Muwulidde obuwoozi bwe: mulowooza mutya? Bonna ne bamusalira 
omusango ng'asaanira okufa. 65 Awo abamu ne batanula okumuwandira 
amalusu, n'okumubikka mu maaso, n'okumukuba ebikonde n'okumugamba 
nti Lagula: abaweereza ne bamutwala nga bamukuba empi. 66 Awo 
Peetero bwe yali wansi mu luggya, omu ku bazaana ba kabona asinga 
obukulu n'ajja; 67 awo bwe yalaba Peetero ng'ayota omuliro, 
n'amutunuulira, n'agamba nti Naawe wali n'Omunazaaleesi, Yesu. 68 Naye 
ye ne yeegaana ng'agamba nti Simanyi, so sitegeera ky'oyogera: n'agenda 
ebweru mu kisasi; enkoko n'ekookolima. 69 Awo omuzaana n'amulaba, 


n'atanula nate okubagamba abaali bayimiridde awo nti Ono w'ewaabwe. 70 
Naye ne yeegaana nate. Awo bwe waayitawo ekiseera kitono, abaali 
bayimiridde awo ne bagamba Peetero nate nti Mazima oli w'ewaabwe; 
kubanga oli Mugaliraaya. 71 Naye n'atanula okukolima n'okulayira nti 
Simanyi muntu ono, gwe mwogerako. 72 Amangu ago enkoko 
n'ekookolima omulundi ogw'okubiri. Awo Peetero n'ajjukira ekigambo 
Yesu bwe. yamugambye nti Enkoko eneeba tennakookolima mirundi ebiri, 
ononneegaana emirundi esatu. Kale bwe yalowooza, n'akaaba amaziga. 


Yesu ewa Piraato 


15:1 Awo amangu ago bwe bwakya enkya, bakabona abakulu n'abakadde 
n'abawandiisi n'ab'omu lukiiko bonna ne bateesa, ne basiba Yesu, ne 
bamutwala, ne bamuwaayo eri Piraato. 2 Awo Piraato namubuuza nti 
Ggwe Kabaka w'Abayudaaya? Bwe yaddamu n'amugamba nti Ggwe 
oyogedde. 3 Awo bakabona abakulu ne bamuloopa ebigambo bingi. 4 
Awo Piraato n'amubuuza nate, ng'agamba nti Toyanukula n'akatono? laba 
ebigambo bingi bye bakuloopa. 5 Naye Yesu n'ataddamu nate kigambo; 
Piraato n'okwewuunya ne yeewuunya. 6 Awo ku mbaga yabateeranga 
omusibe omu gwe baamusaba. 7 Awo waaliwo omu ayitibwai Balaba, 
eyasibibwa n'abo abaajeema abatta abantu mu kujeema okwo. 8 Awo 
ekibiina ne kirinnya ne kitanula okumusaba okubakola nga bwe 
yabakolanga. 9 Awo Piraato n'abaddamu, ng'agamba nti Mwagala 
mbateere Kabaka w'Abayudaaya? 10 Kubanga yategeera ngs bakabona 
abakulu baamuweesezzaayo buggya. 11 Naye bakabona abakulu ne 
baweerera ekibiina nt Balaba gw'aba abateera. 12 Awo Piraato n'addamu 
nate n'abagamba, nti Kale nnaamukola ntya gwa muyita Kabaka 
w'Abayudaaya? 13 Awo ne boogerera waggula nate nti Mukomerere. 14 
Awo Piraato n'abagamba nti Kazzi kibi ki ky'akoze? Naye ne beeyongera 
nnyo okwogerera waggulu nti Mukomerere. 15 Awo Piraato bwe yali 
ayagala okusanyusa ekibiina, n'abateera Balaba, nawaayo Yesu 
okukomererwa ng'amaze okumukuba. 16 Awo basserikale ne bamutwala 
munda mu luggya oluyitibwa Pulayitoliyo; ne bayita ekitongole kyonna 


okukunyaana. 17 Ne bamwambaza olugoye olw'effulungu. Ne baluka 
engule ey'amaggwa ne bagimutikkira; 18 ne batanula okumulamusa nti 
Mirembe, Kabaka w'Abayudaaya! 19 Ne bamukuba olumuli mu mutwe, ne 
bamuwandira amalusu, ne bafukamira, ne bamusinza. 20 Awo bwe 
baamala okumuduulira, ne bamwambulamu olugoye olw'effulungu, ne 
bamwambaza engoye ze, ne bamutwala ne bamufulumya okumukomerera. 
21 Ne bawaliriza omuntu eyali ayita, Simooni ow'e Kuleene, ng'ava mu 
kyalo, kitaawe wa Alegezanda ne Luufo, okugenda nabo okwetikka 
omusalaba gwe. 22 Ne bamuleeta mu kifo Gologoosa, okutegeezebwa 
kwakyo nti Kifo kya kiwanga, 23 Ne bamuwa omwenge ogutabuddwamu 
envumbo: naye ye n'atagukkiriza. 24 Awo ne bamukomerera, ne bagabana 
ebyambalo bye, nga babikubirako obululu; buli muntu ky'anaatwala. 25 
Awo essaawa zaali ziri ssatu, ne bamukomerera. 26 Awo ebbaluwa 
ey'omusango gwe n'ewandiikibwa waggulu nti KABAKA 
W'ABAYUDAAYA. 27 Era n'abanyazi babiri ne babakomerera wamu 
naye; omu ku mukono gwe ogwa ddyo, n'omulala ku gwa kkono. 28 Olwo 
ekyawandiikibwa ne kituukirira, ekigamba nti N'abalirwa awamu 
n'abasobya: 29 Awo abaali liayita ne bamuvuma nga banyeenya emitwe 
gyabwe, nga bagamba nti So, ggwe amenya yeekaalu n'ogizimbira ennaku 
essatu, 30 weerokole, ove ku musalaba. 31 Era bakabona abakulu ne 
baduula bwe batyo n'abawandiisi bokka na bokka ne bagamba nti Yalokola 
balala; tayinza kwerokola yekka. 32 Kristo Kabaka wa Isiraeri ave 
kaakano ku musalaba, tulyoke tulabe tukkirize. Ne bali abaakomererwa 
naye ne bamuvuma. 33 Awo essaawa bwe zaali ziri mukaaga ne waba 
ekizikiza ku nsi yonna okutuusa ku ssaawa ey'omwenda. 34 Awo mu 
ssaawa ey'omwenda Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene nti Eroi, Eroi, lama 
sabakusaani? okutegeezebwa kwakyo nti Katonda wange, Katonda wange, 
kiki ekikundesezza? 35 Awo abamu ku abo abaali bayimiridde awo bwe 
baawulira ne bagamba nti Laba, ayita Eriya. 36 Awo omu n'addukana, 
n'annyika ekisuumwa mu nvinnyo enkaatuufu, n'akissa ku lumuli, n'amuwa 
okunywa, ng'agamba nti Leka tulabe nga Eriya anajja okumuwanula. 37 
Awo Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene n'awaayo obulamu. 38 Awo 
n'eggigi ly'omu yeekaalu ne liyulikamu wabiri, okuva waggulu okutuuka 


wansi. 39 Awo omwami w'ekitongole eyali ayimiridde awo 
ng'amwolekedde bwe yalaba ng'awaddeyo obulamu bw'atyo, n'agamba nti 
Mazima omuntu ono abadde Mwana wa Katonda. 40 Era waaliwo walako 
abakazi nga balengera: mu abo waaliwo ne Malyamu Magudaleene, ne 
Malyamu nnyina Yakobo omuto ne Yose, ne Saalome; 41 abo bwe yali mu 
Ggaliraaya be baayitanga naye nga bamuweereza; n'abakazi abalala bangi 
abaalinnya naye e Yerusaalemi. 42 Awo bwe bwawungeera, kubanga lwali 
lunaku lwa Kuteekateeka, Iwe lunaku olusooka ssabbiiti, 43 Yusufu ow'e 
Alimasaya, omukulu ateesa ow'ekitiibwa, era eyasuubiranga yennyini 
obwakabaka bwa Katonda; naguma n'ayingira eri Piraato nga tatya, 
n'asaba omulambo gwa Yesu. 44 Awo Piraato ne yeewuunya bw'afudde 
amangu, n'ayita omwami w'ekitongole n'amubuuza oba ng'ekiseera 
kiyiseewo yaakafiira. 45 45 Awo bwe yakiwulira okuva eri omwami, 
nawa Yusufu omulambo. 46 Ye n'agula olugoye olw'ekitaani, 
n'amuwanula, n'amuzinga mu lugoye olw'eki.taani olwo, n'amussa mu 
ntaana eyasimwa mu lwazi, n'ayiringisiza ejjinja ku mulyango gw'entaana. 
47 Malyamu Magudaleene ne Malyamu nnyina Yose ne balaba we 
yateebwa. 


Azuukidde 


16:1 Awo ssabbiiti bwe yaggwaako, Malyamu Magudaleene ne Malyamu 
nnyina Yakobo, ne Saalome ne bagula eby'akaloosa, bajje bamusiige. 2 
Awo bwe bwakya enkya ku lunaku olusooka mu wiiki, enjuba bwe yali 
yaakavaayo ne bajja ku ntaana. 3 Awo baali beebuuzaganya bokka nti Ani 
anaatuyiringisiza ejjinja okuliggya ku mulyango gw'entaana? 4 Awo bwe 
baatunuulira, ne balaba ejjinja nga liyiringisibbwa ku bbali; kubanga lyali 
ddene nnyo. 5 Awo bwe baayingira mu ntaana, ne balaba omulenzi 
ng'atudde ku luuyi olwa ddyo, ng'ayambadde olugoye olutukuvu; ne 
bawuniikirira. 6 N'abagamba nti Temuwuniikirira: munoonya Yesu, 
Omunazaaleesi, eyakomererwa: azuukidde; tali wano: laba, ekifo we 
baamussa. 7 Naye mugende, mubuulire abayigirizwa be ne Peetero nti 
Abakulembedde okugenda e Ggaliraaya. Eyo gye mulimulabira nga bwe 


yabagamba. 8 Ne bava ku ntaana nga baddukana mangu; kubanga 
okukankana n'okusamaalirira byali bibakutte: so ne batabuulirako muntu 
kigambo, kubanga baatya. 9 Awo bwe yamala okuzuukira mu makya ku 
lunaku olw'olubereberye ku nnaku omusanvu n'asooka okulabikira 
Malyamu Magudaleene gwe yagobako dayimooni omusanvu. 10 Oyo 
n'agenda n'abuulira abaayitanga naye, nga banakuwala nga bakaaba. 11 
Awo bo, bwe baawulira nga mulamu, ng'alabiddwa ye, ne batakkiriza. 12 
Ebyo bwe byaggwa n'alabikira bannaabwe babiri mu kifaananyi kirala, nga 
batambula nga bagenda mu kyalo. 13 Awo abo ne bagenda ne babuulira 
bali abalala, so ne batabakkiriza. 14 Oluvarmyuma n'alabikira ekkumi 
n'omu nga batudde ku mmere; n'abanenya olw'obutakkiriza 
n'obukakaayavu bw'emitima gyabwe, kubanga tebakkiriza abaamu laba 
ng'amaze okuzuukira: 15 N'abagamba nti Mugende mu nsi zonna, 
mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. 16 Akkiriza n'abatizibwa, alirokoka, 
naye atakkiriza omusango gulimusinga. 17 Era obubonero buno 
bunaagendanga n'abo abakkiriza: banaagobanga emizimu mu linnya lyange; 
banaayogeranga ennimi empya; 18 banaakwatanga ku misota, bwe 
banaanywanga ekintu ekitta, tekiibakolenga kabi n'akatono; banassangako 
emikono abalwadde, aabo banaawonanga. 19 Awo Mukama waffe Yesu 
bwe yamala okwogera nabo, n'atwalibwa mu ggulu, n'atuula ku mukono 
ogwa ddyo ogwa Katonda. 20 Bali ne bafuluma, ne babuulira wonna 
wonna, Mukama waffe ng'akoleranga wamu nabo era ng'anyweza 
ekigambo mu bubonero obwakiddiriranga. Amiina. 


Lukka 
Ebaaluwa eri Teefiro 


1:1 Bwe baali abangi abaatandika okuwandiika amakulu g'ebigambo 
ebyatuukirizibwa mu ffe, 2 nga bwe baabitubuulira, abo abaasooka okuva 
ku lubereberye okuba abajulirwa era abaweereza b'ekigambo, 3 awo bwe 
nnaliraanyiza ddala byonna okuva ku lubereberye, era nange nnalaba nga 
kirungi okukuwandiikira ggwe, Teefiro omulungi ennyo, nga bwe 


byaliraana; 4 olyoke omanye amazima g'ebigambo bye wayigirizibwa. 
Okuzaalibwa kwa Yokaana kutegeezebwa Zakkaliya 


5 Awo mu mirembe gya Kerode, kabaka We Buyudaaya, waaliwo 
kabona, erinnya lye Zaakaliya, wa mu lulyo lwa Abiya: era yalina omukazi 
ow'omu bawala ba Alooni, erinnya lye Erisabesi. 6 N'abo bombi baali 
batuukirivu mu maaso ga Katonda, nga batambulira mu biragiro byonna ne 
mu by'obutuukirivu ebya Mukama nga tebaliiko kabi. 7 So tebaalina 
mwana, kubanga Erisabesi yali mugumba, mabo bombi baali bakaddiye 
mu myaka gyabwe. 8 Awo olwatuuka, bwe yali ng'akola omulimu 
ogw'obwa kabona mu maaso ga Katonda ng'oluwalo Iwe bwe lwaliraana, 
9 awo akalulu ne kamugwako ng'empisa ez'obwa kabona bwe zaali 
okuyingira mu yeekaalu ya Mukama okwoteza obubaane. 10 Awo ekibiina 
kyonna eky'abantu kyali nga kisabira bweru mu kiseera 
eky'okwoterezaamu. 11 Awo malayika wa Mukama n'amulabikira 
ng'ayimiridde ku luuyi olwa ddyo olw'ekyoto eky'okwoterezaako. 12 Awo 
Zaakaliya bwe yamulaba ne yeeraliikirira, n'atya. 13 Naye malayika 
n'amugamba nti Totya, Zaakaliya; kubanga okwegayirira kwo 
kuwuliddwa, mukazi wo Erisabesi alikuzaalira omwana ow'obulenzi, 
olimutuuma erinnya Yokaana. 14 Olisanyuka, era olijaguza, era bangi 
abalisanyukira, okuzaalibwa kwe. 15 Kubanga aliba mukulu mu maaso ga 
Mukama, so talinywa mwenge newakubadde ekitamiiza; era alijjuzibwa 
Omwoyo Omutukuvu, okuva mu lubuto lwa nnyina. 16 Era bangi mu 
baana ba Isiraeri alibakomyawo eri Mukama Katonda waabwe. 17 
Alikulembera mu maaso ge: mu mwoyo n'amaanyi ga Eriya okukomyawo 
emitima gya bajjajja eri abaana, n'abatawulira okutambuliranga mu magezi 
g'abatuukirivu; okutegekera Mukama abantu abateekebwateekebwa. 18 
Awo Zaakaliya n'agamba malayika nti Nnaakimanya ntya ekyo? kubanga 
nze ndi mukadde, ne mukazi wange akaddiye mu myaka gye. 19 Awo 
malayika naddamu n'amugamba nti Nze Gabulyeri, ayimirira mu maaso ga 
Katonda; era nnatumibwa okwogera naawe n'okukubuulira ebigambo ebyo 
ebirungi. 20 Kale, laba, olisirika era nga toyinza kwogera, okutuusa ku 


lunaku lwe biribaawo ebyo, kubanga tokkirizza bigambo byange, 
ebirituukirizibwa muntuuko zaabyo. 21 Awo abantu baali balindirira 
Zaakaliya, ne beewuunya bw'aludde mu yeekaalu. 22 Awo bwe yafuluma 
n'atayinza kwogera nabo: ne bategeera nti alabye okwolesebwa mu 
yeekaalu: n'alwawo ng'abawenya n'omukono ng'akyasiruwadde. 23 Awo 
olwatuuka, ennaku ez'okuweereza kwe bwe zaggwaayo, n'addayo eka 
ewuwe. 24 Awo emaku ezo bwe zaayitawo mukazi we Erisabesi n'aba 
olubuto: ne yeekwekera emyezi etaano, ng'agamba nti 25 Bw'atyo 
Mukama bw'ankoze mu nnaku ze yantunuuliriramu okunziyako ensonyi mu 
bantu. 26 Awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabulyeri n'atumibwa 
Katonda mu kibuga eky'e Ggaliraaya erinnya lyakyo Nazaaleesi, 27 eri 
omuwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye 
Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi; n'erinnya ly'omuwala Malyamu. 28 
Awo n'ayingira omumwe, n'agamba nti Mirembe ggwe aweereddwa ennyo 
ekisa, Mukama ali naawe. 29 Naye ye ne yeeraliikirira ekigambo ekyo, 
n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. 30 Awo malayika n'amugamba nti 
Totya, Malyamu; kubanga olabye ekisa eri Katonda. 31 Era, laba, oliba 
olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yesu. 32 Oyo 
aliba mukulu, aliyitibwa Mwana w'Oyo Ali waggulu ennyo. Era Mukama 
Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe: 33 era anaafuganga 
ennyumba ya Yakobo emirembe, n'emirembe, so obwakabaka bwe 
tebuliggwaawo. 34 Awo Malyamu n'agamba malayika. nti Kiriba kitya 
ekyo, kubanga simanyi musajja? 35 Ne malayika n'addamu n'amugamba 
nti Omwoyo Omutukuvu alikujjira, namaanyi g'Oyo Ali waggulu ennyo 
galikusiikiriza: era ekyo ekirizaalibwa kyekiriva kiyitibwa ekitukuvu, 
omwana wa Katonda. 36 Laba, Erisabesi muganda wo, era ye ali lubuto 
Iwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe; guno gwe mwezi gwe 
ogw'omukaaga eyayitibwanga omugumba. 37 Kubanga tewali kigambo 
ekiva eri Katonda kiribulwa maanyi. 38 Malyamu n'agamba nti Laba, nze 
ndi muzaana wa Mukama; kibe ku nze nga bw'ogambye. Awo malayika 
n'ava gy'ali. 39 Awo mu maku ezo Malyamu n'ayimuka n'agenda mangu 
mu nsi ey'ensozi, mu kibuga kya Yuda; 40 n'ayingira mu nnyumba ya 
Zaakaliya nalamusa Erisabesi. 41 Awo olwatuuka Erisabesi bwe yawulira 


okulamusa kwa Malyamu, omwana n'abuukabuuka mu lubuto Iwe; 
Erisabesi n'ajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu; 42 n'ayogerera waggulu 
n'eddoboozi ddene n'agamba nti Oweereddwa omukisa ggwe mu bakazi, 
n'ekibala eky'omu lubuto lwo kiweereddwa omukisa. 43 Nange nno, 
ekigambo kino kivudde wa, nnyina Mukama wange okujja gye ndi? 44 
Kubanga laba, eddoboozi ly'okulamusa kwo bwe liyingidde mu matu 
gange, omwana n'abuukabuuka mu lubuto lwange, olw'essanyu. 45 
Aweereddwa omukisa eyakkiriza; kubanga birituukirizibwa ebyo bye 
wagambibwa Mukama. 46 Malyamu n'agamba nti Emmeeme yange 
etendereza Mukama, 47 N'omwoyo gwange gusanyukidde Katonda 
Omulokozi wange. 48 Kubanga alabye obunaku bw’omuzaana we: 
Kubanga, laba, okusooka leero ab” emirembe gyonna banampitanga 
aweeredawa omukisa. 49 Kubanga Omuyinza ankoledde ebikulu; 
N'erinnya ly'ettukuvu. 50 N'ekisa kye kiri mu bamutya; Emirembe 
n'emirembe. 51 Alaze amaanyi n'omukono gwe; Asaasasaanyizza abalina 
amalala mu kuuerera kw'omu mitima ggabwe. 52 Agobye abafuzi 
abeekulumbaza ku ntebe zaabwe, Agulumizizza abeetoowaze. 53 Abalina 
enjala abakkusizza ebirungi; N'abagagga abagobye nga tebalina kintu. 54 
Abedde Isiraeri omuddu we Ajjukire ekisa kye. 55 (Nga bwe yagamba 
bajjajjaffe) Eri Ibulayimu n'ezzadde lye, emirembe gyonna. 56 Awo 
Malyamu n'amalayo emyezi ng'esatu, nakomawo ewuwe. 57 Awo ebiro 
bya Erisabesi ne bituuka okuzaala: n'azaala omwana wa bulenzi. 58 
Baliraanwa be n'ab'ekika kye ne bawulira nga Mukama amugulumiririzza 
ekisa kye, ne basanyukira wamu naye 59 Awo olwatuuka ku lunaku 
olw'omunaana, ne bajja okukomola omwana; baali baagala okumutuuma 
erinnya lya kitaawe Zaakaliya. 60 Nnyina n'addamu nagamba nti Nedda, 
naye anaatuumibwa Yokaana. 61 Ne bamugamba nti Tewali wa mu kika 
kyo ayitibwa linaya eryo. 62 Ne bawenya kitaawe, bw'ayagala 
okumutuuma. 63 N'ayagala ekipande eky'okuwandiikako, n'awandiika, 
n'agamba nti Erinnya lye Yokaana. Ne beewuunya bonna. 64 Amangu ago 
akamwa ke ne kazibu. ya, n'olulimi lwe ne lusumulukuka, n'ayogera nga 
yeebaza Katonda. 65 Bonna abaali baliraanyeewo ne batya. N'ebigambo 
ebyo byonna ne bibuna mu nsi yonna ey'ensozi ey'e Buyudaaya. 66 Ne 


bonna abaabiwulira ne babissa mu mitima gyabwe, ne bagamba nti Kale 
omwana oyo aliba ki? kubanga omukono gwa Mukama gwali wamu naye. 
67 Kitaawe Zaakaliya n'ajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, n'alagula, 
ng'agamba nti 68 Atenderezebwe Mukama, Katonda wa Isiraeri; Kubanga 
akyalidde abantu be, era abanunudde, 69 Era atuyimusirizza ejjembe 
ery'obulokozi Mu nnyumba y'omuddu we Dawudi. 70 (Nga bwe 
yayogerera mu kamwa ka bannabbi be abatukuvu, abaaliwo kasookedde 
ensi ebaawo), 71 Okulokolebwa mu balabe baffe; ne mu mikono gy'abo 
bonna abatukyawa; 72 Okutuukiriza ekisa kye yasuubiza bajjajjaffe, 
N'okujjukira endagaano ye entukuvu. 73 Okutuukiriza ekirayiro kye 
yalayirira jjajjaffe Ibulayimu, 74 Okukituwa ffe; ffe bwe tulokolebwa mu 
mikono gy'abalabe baffe, Tulyoke tumuweereze nga tetuliko kye tutya, 75 
Mu butukuvu ne mu butuukirivu mu maaso ge ennaku zaffe zonna. 76 
Naawe, omwana, oliyitibwa naabbi w'Oyo Ali waggulu ennyo: Kubanga 
olikulembera Mukama okulongoosa amakubo ge; 77 Okumanyisa abantu 
be obulokozi, Ebibi byabwe bibaggibweko, 78 Olw'ekisa kya Katonda 
waffe ekirungi, Emmambya kyevudde etusalira eva mu ggulu, 79 
Okwakira abatuula mu nzikiza, ne mu kisiikirize ky'olumbe, Okulunnamya 
ebigere byaffe mu kkubo ery'emirembe. 80 Omwana n'akula, 
n'ayongerwako amaanyi mu mwoyo; n'abeera mu malungu okutuusa ku 
lunaku lwe yayolesebwa eri Isiraeri. 


Yesu omwana wa Maliyamu 


2:1 Awo olwatuuka mu maku ezo etteeka ne liva eri Kayisaali Augusito 
ab'ensi zonna okuwandiikibwa. 2 Okwo kwe kuwandiikibwa okwasooka 
okubaawo Kuleniyo bwe yali nga y'afuga Obusuuli. 3 Bonna ne bagenda 
okwewandiika, buli muntu mu kibuga kyabo. 4 Ne Yusufu n'ava e 
Nazaaleesi mu kibuga eky'e Ggaliraaya, n'alinnya e Buyudaaya, okugenda 
mu kibuga kya Dawudi, ekiyitibwa Besirekemu, kubatrga yali wa mu 
nnyumba era wa mu kika kya Dawudi, 5 yeewandiike ne Malyamu, gwe 
yali ayogereza, ng'ali lubuto. 6 Awo olwatuuka baali bali eyo, ennaku ze 
ez'okuzaala ne zituuka. 7 N'azaala omwana we omubereberye; n'amubikka 


mu ngoye ez'obwana obuwere n'amuzazika mu kisibo, kubanga tebaalaba 
bbanga mu kisulo ky'abagenyi. 8 Waaliwo abasumba mu nsi eyo 
abaatuulanga ku ttale, nga bakuuma ekisibo kyabwe ekiro mu mpalo. 9 
Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali, n'ekitiibwa kya Mukama 
ne kibeetooloola nga kimasamasa, ne batya nnyo. 10 Malayika n'abagamba 
nu Temutya; kubanga, laba, mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu 
eringi eririba eri abantu bonna: 11 kubaaga leero azaaliddwa gye muli 
Omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. 12 Kano ke 
kabonero gye muli; munaalaba omwana omuwere ng'abikkiddwa mu 
ngoye ez'obwana obuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. 13 Awo amangu ago 
waaliwo ne malayika oyo bangi ab'omu ggye ery'omu ggulu nga 
batendereza Katonda, nga bagamba nti 14 Ekitubwa kibe eri Katonda 
waggulu eimyo; Ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa. 15 Awo 
olwatuuka, bamalayika bwe baava gye baali okugenda mu ggulu, 
abasumba ne bagambagana nti Kale tugende e Besirekemu tulabe 
ekigambo kino ekibaddeyo, Mukama ky'atutegeezezza. 16 Ne bajja 
mangu, ne balaba Malyamu ne Yusufu n'omwana omuwere ng'azazikiddwa 
mu kisibo. 17 Awo bwe baalaba, ne bategeeza ekigambo kye baabuulirwa 
ku mwana oyo. 18 18 Bonna abaawulira ne beewuunya ebyo abasumba 
bye baababuulira. 19 Naye Malyamu ne yeekuumanga ebigambo ebyo 
byonna, ng'abirowooza mu mutima gwe. 20 Awo abasumba ne baddayo, 
nga bagulumiza nga batendereza Katonda olw'ebigambo byonna bye 
baawulira, bye baalaba, nga bwe baabuulirwa. 21 Awo ennaku Omunaana 
bwe zaatuuka ez'okumukomoleramu, n'atuumibwa erinnya lye Yesu, liri 
eryayogerwa malayika nga tannaba kuba mu lubuto. 22 Awo ennaku bwe 
zaatuuka ez'okulongooka kwabwe ng'amateeka ga Musa bwe gali, ne 
bamutwala ne bamwambusa e Yerusaalemi: okumwanjulira Mukama 23 
(nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Mukama nti Buli kisajja 
ekigglanda kinaayitibwanga kitukuvu eri Mukama), 24 nokuwaayo 
asaddaaka nga bwe kyayogerwa mu mateeka ga Mukama, 
bukaamukuukulu bubiri, oba obuyiba obuto bubiri. 


Simyoni alaba obulokozi bwa Kataonda 


25 Era, laba, waaliwo omuntu mu Yerusaalemi erinnya lye Simyoni, 
omuntu oyo yali mutuukirivu, era atya Katonda, ng'alindirira 
okusanyusibwa kwa Isiraeri: era Omwoyo Omutukuvu yali ku ye. 26 Oyo 
yabikkulirwa Omwoyo Omutukuvu nti taliraba kufa nga tannalaba ku 
Kristo wa Mukama. 27 N'ajjira mu Mwoyo mu yeekaalu: abakadde be 
bwe baayingiza omwana Yesu okumukola nga bw'eri empisa y'amateeka, 
28 awo ye n'amukwata mu mikono gye, ne yeebaza Katonda n'agamba nti 
29 Mukama wange, kaakano osiibula omuddu wo Emirembe, ng'ekigambo 
kyo bwe kyali. 30 Kubanga amaaso, gange galabye obulokozi bwo. 31 
Bwe wateekateeka mu maaso g'abantu bonna: 32 Okuba omusana 
ogw'okumuusa amawanga, N'okuba ekitiibwa ky'abantu bo Isiraeri. 33 
Kitaawe ne nnyina ne beewuunyanga ebigambo ebyo ebyamwogerwako; 
34 awo Simyoni n'abasabira omukisa, n'agamba Malyamu nnyina nti Laba, 
ono ateekeddwawo bangi mu Isiraeri bagwenga bayimirirenga, n'okuba 
akabonero akavumibwa; 35 era ggwe ekitala kirikufumita mu mmeeme; 
ebirowoozo eby'emitima emingi bityoke bibikkulwe. 36 Awo waaliwo 
Ana, nnabbi omukazi, omuwala wa Fanweri, ow'omu kika kya Aseri (yali 
Yaakamala emyaka mingi, yabeera ne bba emyaka musanvu okuva mu 
buto bwe, 37 naye yali nnamwandu nga yaakamala emyaka kinaana mu 
ena), ataavanga mu Yeekaalu, ng'asinza n'okusiibanga n'okwegayiriranga 
ekiro n'emisana. 38 Oyo bwe yajja mu kiseera ekyo ne yeebaza Katonda, 
n'abuulira ebigambo bye eri bonna abaali balindirira okununulibwa kwa 
Yerusaalemi. 39 Awo bwe baamala okutuukiriza byonna ebiri mu mateeka 
ga Mukama, ne baddayo e Ggaliraaya mu kibuga ky'ewaabwe Nazaaleesi. 
40 Awo omwana n'akla, n'ayongerwako amaanyi, n'alluzibwa amagezi: 
ekisa kya Katonda ne kibanga ku ye. 41 Awo bakadde be baagendanga e 
Yerusaalemi buli mwaka ku mbaga ey'Okuyitako. 42 Awo bwe yali 
Yaakamala emyaka kkumi n'ebiri, ne bayambuka nga bw'eri empisa 
y'embaga: 43 awo bwe baatuusa ennaku zaabwe, baali nga baddayo, 
omwana oyo yesu n'asigala mu Yerusaalemi, ne bakadde be ne batamanya; 
44 naye bwe baalowooza ng'ali mu kisinde kyabwe, ne batambula 
olugendo lwa lunaku lumu, ne bamunoonya mu baganda baabwe ne mu 
mikwano gyabwe: 45 bwe bataamulaba ne baddayo e Yerusaalemi, nga 


bamunoonya. 46 Awo olwatuuka bwe waayitawo ennaku ssatu ne 
bamusanga mu yeekaalu, ng'atudde wakati mu bayigiriza, ng'abawuliriza, 
ng'ababuuza 47 bonna abaamuwulira ne bawunikirira olw'amagezi ge 
n'okuddamu kwe. 48 Awo bwe baamulaba ne basamaalirira: nnyina 
n'amugamba nti Mwana wange, kiki ekitukozezza ggwe bw'otyo? laba, 
kitaawo nange twakunoonya nga tunakuwadde. 49 N'abagamba nti 
Mwannoonyeza ki? Temwamanya nga kinywanidde okubeera mu bigambo 
bya Kitange? 50 Ne batategeera kigambo ekyo kye yabagamba. 52 
N'aserengeta nabo n'ajja e Nazaaleesi, n'abagonderanga: nnyina ne 
yeekuumanga ebigambo ebyo byonna mu mutima gwe. 52 Awo Yesu ne 
yeeyongerangako amagezi n'okukula, ne mu kisa eri Katonda n'eri abantu. 


Yakaana Omubatiza alongooosa oluguudo Iwa Mukama 


3:1 Awo mu mwaka ogw'ekkumi n'etaano ku mirembe gya Tiberiyo 
Kayisaali, Pontiyo Piraato bwe yali nga ye wessaza ly'e Buyudaaya, ne 
Kerode bwe yali nga y'afuga e Ggaliraaya, ne Firipo muganda we bwe yali 
nga y'afuga Ituliya n'ensi ey'e Tirakoniti, ne Lusaniya bwe yali nga y'afuga 
Abireene; 2 ne Ana ne Kayaafa bwe baali nga be bakabona abasinga 
obukulu, ekigambo kya Katonda ne kijjira Yokaana omwana wa 
Zaakaliya, mu ddungu. 3 N'ajja mu nsi yonna eriraanye Yoludaani, 
ng'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okuggibwako ebibi; 4 nga 
bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'ebigambo bya nnabbi Isaaya nti 
Eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti Mulongoose 
oluguudo lwa Mukama, Mulunyamye amakubo ge. 5 Na buli lusozi 
n'akasozi biritereezebwa: N'ekikyamye kirigololwa, N'amakubo agatali 
masende galitereezebwa; 6 N'abalina omubiri bonna baliraba obulokozi 
bwa Katonda. 7 Awo n'agamba ebibiina ebyafulumanga okubatizibwa ye 
nti Mmwe abaana b'emisota, ani eyabalabula okudduka obusungu 
obugenda okujja? 8 Kale mubale ebibala ebisaanira okwenenya, so 
temusooka kwogera munda zammwe nti Tulina jjajjaffe ye Ibulayimu: 
kubanga mbagamba nti Katonda ayinza amayinja gano okugafuuliranga 
Ibulayimu abaana. 9 Ne kaakano embazzi eteekeddwa ku kikolo ky'emiti; 


kale buli muti ogutabala bibala birungi gutemebwa, gusuulibwa mu muliro. 
10 Ebibiina ne bamubuuza nga bagamba nti Kale tukole ki? 11 N'addamu 
n'abagamba nti Alina ekkanzu ebbiri, amuweeko emu atalina, n'alina 
emmere akole bw'atyo. 12 N'abawooza ne bajja okubatizibwa, ne 
bamugamba nti Omuyigiriza tukole ki? 13 N'abagamba nti 
Temusoloozanga kusukkiriza okusinga bwe mwalagirwa. 14 Era 
basserikale ne bamubuuza, nga bagamba nti Naffe tukole ki? nabagamba 
nti Temujooganga muntu so temukakanga; era empeera yammwe 
ebamalenga. 15 Awo abantu bwe baali nga basuubira, era bonna nga 
balowooza ebigambo bya Yokaana mu mitima gyabwe oba nga mpozzi ye 
Kristo; 16 Yokaana n'addamu n'agamba bonna nti Mazima nze mbabatiza 
n'amazzi; naye ajja y'ansinga amaanyi, so nange sisaanira kusumulula 
lukoba lwa ngatto ze: ye alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu n'omuliro: 17 
olugali Iwe luli mu mukono gwe, okulongoosa ennyo egguuliro lye, 
n'okukunyaanyiza enyaano mu ggwanika lye; naye ebisusunku alibyokya 
n'omuliro ogutazikira. 18 Era n'ababuulirira ebirala bingi ng'abuulira abantu 
ebigambo ebirungi; 19 naye Kerode owessaza, bwe yamunenya olwa 
Kerodiya muka muganda we, n'olw'ebigambo ebibi byonna Kerode bye 
yakola, 20 ate ku ebyo byonna n'ayongerako kino, n'akwata Yokaana 
n'amussa mu kkomera. 21 Awo olwatuuka, abantu bonna bwe baali nga 
babatizibwa, ne Yesu bwe yamala okubatizibwa, bwe yasaba, eggulu ne 
libikkuka. 22 Omwoyo Omutukuvu n'akka ku ye mu kifaananyi 
eky'omubiri ng'ejjiba, n'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu nti Ggwe mwana 
wange omwagalwa; nkusanyukira nnyo. 23 Era Yesu yennyini, bwe 
yasooka okuyigiriza, yali yaakamala emyaka ng'amakumi asatu nga ye 
mwana (nga bwe yalowoozebwa) owa Yusufu, abaali mu kkunygaaniro ne 
bamusimbako amaaso. 24 mwana wa Mattati, mwana wa Leevi, mwana 
wa Mereki, mwana wa Yanayi, mwana wa Yusufu, 25 mwana wa 
Mattasiya, mwana wa Amosi, mwatra wa Nakkumu, mwana wa Esuli, 
mwana wa Naggayi, 26 mwana wa Maasi, mwana wa Mattasiya mwana 
wa Semeyini, mwana wa Yoseki, mwana wa Yoda, 27 mwana wa 
Yokanaani, mwana wa Lesa, mwana wa Zerubbaberi, mwaaa wa 
Seyalutiyeeri, mwana wa Neeri, 28 mwana wa Mereki, mwana wa Addi, 


mwana wa Kosamu, mwana wa Erumadamu, mwana wa Eri, 29 mwana 
wa Yesu, mwana wa Eryeza, mwana wa Yolimu, mwana wa Mattati, 
mwana wa Leevi, 30 mwana wa Simyoni, mwana wa Yuda, mwana wa 
Yusufu, mwana wa Yoaamu, mwana wa Eriyakimu, 31 mwana wa 
Mereya, mwana wa Menna, mwana wa Mattasa, mwana wa Nasani, 
mwana wa Dawudi, 32 mwana wa Yese, mwana wa Obedi, mwana wa 
Bowaazi, mwana wa Salumooni,mwana wa Nakusoni, 33 mwana wa 
Amminadaabu, mwana wa Aluni, mwama wa Kezulooni, mwana wa 
Pereezi, mwana wa Yuda, 34 mwana wa Yakobo, mwana wa Isaaka, 
mwana wa Ibulayimu, mwana wa T'eera, mwana wa Nakoli, 35 mwana wa 
Serugi, mwaaa wa Lewu, mwana wa Peregi, mwana wa Eberi, mwana wa 
Sera, 36 mwana wa Kayinaani, mwana wa Alupakusaadi, mwana wa 
Seemu, mwana wa Nuuwa, mwana wa Lameki; 37 mwana wa Mesuseera, 
mwana wa Enoki, mwana wa Yaledi, mwana wa Makalaleeri, mwana wa 
Kayinaani, 38 mwana wa Enosi, mwana wa Seezi, mwana wa Adamu, 
mwana wa Katonda. 


Setaani akema Yesu 


4:1 Awo Yesu bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'akomawo ag'ava ku 
Yoludaani, Omwoyo n'amutwala mu ddungu, 2 n'amalayo eanaku 
amakumi ana, ng'akemebwa Setaani. So teyalyanga kintu mu nnaku ezo; 
awo bwe zaggwa, enjala n'emuluma. 3 Setaani n'amugamba nti Oba oli 
Mwana wa Katonda, gamba ejjinja lino lifuuke emmere. 4 Yesu 
n'amuddamu nti Kyawandiikibwa nti Omuntu tabanga mulamu na mmere 
yokka. 5 N'amulinnyisa; n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi mu 
kaseera katono. 6 Setaam n'amugamba nti Nnaakuwa ggwe obuyinza buno 
bwonna, n'ekitiibwa kyamu; kubanga nnaweebwa nze: era agabira buli gwe 
njagala. 7 Kale bw'onoosinza mu maaso gange, buno bwonna bunaaba 
bubwo. 8 Yesu n'addamu n'amugamba nti Kyawandiikibwa nti Osinzanga 
Mukama Katonda wo, gw'oweerezanga yekka. 9 N'amutwala e 
Yerusaalemi, n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu, n'amugamba nti Oba 
oli Mwana wa Katonda, yima wano, weesuule wansi; 10 kubanga 


kyawandiikibwa nti Alikulagiririza bamalayika be bakukuumire ddala; 11 
Era nti Balikuwanirira mu mikono gyabwe, Oleme okwesittala ekigere 
kyo ku jjinja. 12 Yesu n'addamu n'amugamba nti Kyayogerwa nti 
Tokemanga Mukama Katonda wo. 13 Setaam bwe yamala buli kikemo 
n'amulekako ekiseera. 14 Awo Yesu n'akomawo e Ggaliraaya mu maanyi 
ag'Omwoyo: ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna 
eziriraanyeewo. 15 N'ayigirizanga mu makuņņaaniro gaabwe bonna nga 
bamutendereza. 16 N'ajja e Nazaaleesi gye yakulira; ku lunaku olwa 
ssabbiiti n'ayingira mu kkutnaaniro nga bwe yali empisa ye, n'ayimirira 
okusoma. 17 Ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya, n'abikkula ekitabo, 
n'alaba ekitundu awaawandiikibwa nti 18 Omwoyo gwa Mukama guli ku 
nze, Kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi: 
Antumye okutendera abanyage okuteebwa, N'okuzibula abazibe b'amaaso, 
Okubata ababetentebwa, 19 Okutendera omwaka gwa Mukama 
ogwakkirizibwa. 20 N'abikkako ekitabo, n'akiddiza omuweereza n'atuula; 
abantu bonna. 21 N'atanula okubagamba nti Leero ebyawandiikibwa bino 
bituukiridde mu matu gammwe: 22 Bonna ne bamutegereza, ne 
beewuunya olw'ebigambo eby'ekisa ebivudde mu kamwa ke: ne bagamba 
nti Ono si ye Mwana wa Yusufu? 23 N'abagamba nti Temulirema 
kugnamba lugero luno nti Omusawo, weewonye wekka: byonna bye 
twawulira nga bikolerwa e Kaperunawumu, bikolere na wano mu kyalo 
kyannyo. 24 N'agamba nti Mazima mbagamba nti Tewali nnabbi 
akkirizibwa mu kyalo kyabo. 25 Naye mazima mbagamba nti Waaliwo 
bannamwandu bangi mu Isiraeri mu biro bya Eriya, eggulu lwe 
lyaggalirwa emyaka esatu mu emyezi mukaaga, enjala nnyingi bwe yagwa 
ku nsi yonna; 26 Eriya teyatumibwa eri omu ku bo wabula e Zalefasi, mu 
nsi ya Sidoni, eri omukazi nnamwandu. 27 Era waaliwo abantu bangi 
abagenge mu Isiraeri mu biro bya Erisa nnabbi; tewali n'omu ku bo 
eyalongoosebwa, wabula Naamani yekka Omusuuli. 28 Ne bajjula 
obusungu bonna abaali mu kkungaaniro bwe baawulira ebigambo ebyo; 29 
ne bayimuka, ne bamusindikira ebweru w'ekibuga ne bamutwala ku bbanga 
ly'olusozi lwe baakubako ekibuga kyabwe, bamusuule wansi. 30 Naye 
n'abayitamu wakati nagenda. 31 N'aserengeta e Kaperunawumu, ekibuga 


eky'e Ggaliraaya: n'abayigirizanga ku lunaku olwa ssabbiiti: 32 ne 
bawuniikirira olw'okuyigiriza kwe, kubanga ekigambo kye kyalina 
obuyinza. 33 Awo mu kkungaaniro mwalimu omuntu eyaliko dayimooni; 
n'akaaba n'eddoboozi ddene 34 nti Woowe, Otuvunaana ki ggwe, Yesu 
Omunazaaleesi? Ozze kutuzikiriza? Nkumanyi ggwe bw'oli, Omutukuvu 
wa Katonda. 35 Yesu n'amuboggolera ng'agamba nti Sirika, muveeko. 
Dayimooni bwe yamusuula wakati n'amuvaako nga tamukoze kabi. 36 
Okuwuaiikirira ne kubakwata bonna ne beebuuzaganya bokka na bokka 
nga bagamba nti Kigambo ki kino? kubanga alagira n'obuyinza n'amaanyi 
badayimootu ne bavaako. 37 Ettututnu lye ne lyatiikirira mu buli kifo 
eky'ensi eriraanyeewo. 38 N'ayimuka n'ava mu kkungaaniro n'ayingira mu 
nnyumba ya Simooni. Awo nnyina mukazi wa Simooni yali ng'akwatiddwa 
omusujja mungi, ne bamwegayirira ku lulwe. 39 N'ayimirira w'ali, 
n'aboggolera omusujja; ne gumuwonako amangi ago n'agolokoka 
n'abaweereza. 40 Awo enjuba bwe yali ng'egwa, bonna abaalina 
abalwadde ab'endwadde ezitali zimu ne babamuleetera, buli omu ku abo 
n'amussaako emikono gye, n'abawonya. 41 Ne badayimooni ne babavaako 
bangi, ne bakaaba nga baga.nba nti Ggwe oli Mwana wa Katonda: 
N'ababoggolera, natabaganya kwogera, kubanga baamanya nga Ye Kristo: 
42 Awo obudde bwe bwakya, n'avaayo n'agenda mu kifo etali bantu: 
ebibiina ne bimunoonya ne bajja w'ali, ne baagala okumugaana aleme 
okubavaako. 43 Naye n'abagamba nti Kinywanidde okubuulira enjiri 
ey'obwakabaka; bwa Katonda ne mu bibuga ebirala; kubanga kye 
kyantumya. 44 Awo nabuuliranga mu makungaaniro g'e Ggaliraaya. 


Abayigirwa bayitibwa 


5:1 Awo olwatuuka ebibiina bwe byamunyigiriza ne bawulira ekigambo 
kya Katonda, ye yali ng'ayimiridde ku nnyanja y'e Genesaleeti; 2 n'alaba 
amaato abiri nga gali ku nnyanja: naye abavubi baali bagavuddemu nga 
bayoza emigonjo gyabwe. 3 N'asaabalako eryato erimu, eryali erya 
Simooni; n'amugamba okulisembezaayo katono okuva ku ttale. N'atuula 
n'ayigiririza ebibiina mu lyato. 4 Bwe yali ng'amaze okwogera, n'agamba 


Simooni nti Sembera ebuziba, musuule emigonjo gyammwe, muvube. 5 
Simooni n'addamu n'agamba nti Omwami, twategaaye okukeesa obudde 
ne tutakwasa kintu: naye olw'ekigambo kyo nnaasuula emigonjo. 6 Awo 
bwe baakola bwe batyo, ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini; 
emigonjo gya bwe ne gyagala okukutuka; 7 ne bawenya bannaabwe mu 
lyato edda;la, bajje babayambe. Ne bajja ne bajjuza amaato gombi, 
n'okukka ne gaagala okukka. 8 Naye Simooni Peetero, bwe yalaba, 
n'avuunama ku bigere bya Yesu, n'agamba nti Ndeka; kubanga ndi muntu 
alina ebibi, Mukama wange. 9 Kubanga yawuniikirira ne bonna abaali naye 
olw'ebyennyanja ebingi bye baakwasa; 10 ne Yakobo ne Yokaana nabo 
bwe batyo, abaana ba Zebbedaayo, abaali bassizza ekimu ne Simooni. 
Yesu n'agamba Simooni nti Totya: okusooka kaakano onoovubanga 
abantu. 11 Awo bwe baagobya amaato gaabwe ettale, ne baleka byonna, 
ne bagenda naye. 12 Awo olwatuuka bwe yali mu kibuga kimu mu ebyo, 
laba, waaliwo omuntu eyali ajjudde ebigenge; oyo bwe yalaba Yesu, 
n'avuunama amaaso ge n'amwegayirira, ng'agamba nti Mukama wange, 
bw'oyagala, oyinza okunnongoosa. 13 N'agolola omukono gwe 
n'amukomako ng'agamba nti Njagala, longooka. Amangu ago ebigenge 
bye ne bimuwonako. 14 Ye n'amukuutira obutabuulirako muntu; naye 
genda, weerage eri kabona, oweeyo eby'okulongooka kwo, nga Musa bwe 
yalagira, okuba omujulirwa gye bali. 15 Naye ebigambo bye ne 
byeyongera bweyongezi okubuna, ebibiina bingi ne bikuņņaana okuwulira 
n'okuwonyezebwa endwadde zaabwe. 16 Naye ye ne yeeyawula n'agenda 
mu malungu n'asaba. 17 Awo olwatuuka ku lunaku lumu mu ezo, yali 
ng'ayigiriza; n'Abafalisaayo n'abayigiriza b'amateeka baali batudde awo, 
abaali bavudde mu buli kibuga eky'e Ggaliraaya, n'e Buyudaaya n'e 
Yerusaalemi: namaanyi ga Mukama gaali naye okuwonya. 18 Laba, 
abantu ne baleetera omuntu ku kitanda eyali akoozimbye: ne basala 
amagezi okumuyingiza, n'okumuteeka mu maaso ge. 19 Bwe bataalaba wa 
kumuyingiriza olw'ekibiina, ne balinnya waggulu ku nju, ne bamuyisa mu 
matoffaali ne bamussiza ku kitanda kye wakati mu maaso ga Yesu. 20 
Awo bwe yalaba okukkiriza kwabwe, n'agamba nti Omuntu, ebibi byo 
bikuggiddwako. 21 Abawandiisi n'Abafalisaayo ne batanula okuwakana, 


nga bagamba nti Ani ono ayogera eby'okuwoola? An ayinza okuggyako 
ebibi, wabula Katonda yekka? 22 Naye Yesu bwe yategeera okuwakana 
kwabwe n'addamu n'abagamba nti Muwakana ki mu mitima gyammwe? 23 
Ekyangu kiruwa, okugamba nti Ebibi byo bikuggiddwako; oba okugamba 
nti Golokoka, otambule? 24 Naye mutegeere nga Omwana w'omuntu alina 
obuyinza ku nsi okuggyako ebibi (n'agamba oyo eyali akoozimbye), 
Nkugamba nti Yimuka, ositule ekitanda kyo, oddeyo mu nnyumba yo. 25 
Amangu ago n'ayimuka mu maaso gaabwe, n'asitnla ekyo kye yali 
agalamiddeko, n'agenda ewuwe, ng'agulumiza Katonda. 26 Okuwuniikirira 
ne kubakwata bonna, ne bagulumiza Katonda; ne batya nnyo, nga bagamba 
nti Tulabye eby'ekitalo leero. 27 Awo oluvannyuma Iw'ebyo n'avaayo 
n'alaba omuwooza erinnya lye Leevi, ng'atudde mu ggwoolezo, 
namugamba nti Yita nange. 28 N'aleka byonna, n'agolokoka, n'ayita naye. 
29 Leevi namufumbira embaga nnene mu nnyumba ye: era waaliwo 
ekibiina kinene eky'abawooza n'eky'abalala abaali batudde nabo ku mmere. 
30 Abafalisaayo n'abawandiisi baabwe ne beemulugunyiza abayigirizwa 
be, nga bagamba nti Kiki ekibaliisa n'okunywera awamu n'abawooza 
n'abantu abalina ebibi? 31 Yesu n'addamu n'abagamba nti Abalamu 
tebeetaaga musawo; wabula abalwadde. 32 Nze sajja kuyita batuukirivu 
wabula abantu abalina ebibi okwenenya. 33 Nabo ne bamugamba nti 
Abayigirizwa ba Yokaana basiiba emirundi mingi, era basaba; era 
n'ab'Abafalisaayo bwe batyo; naye ababo balya, banywa. 34 Yesu 
n'abagamba nti Kale muyinza okusiibya abaana b'obugole, awasizza 
omugole bw'aba ng'ali nabo? 35 Naye ennaku zirijja; awo awasizza 
omugole, |w'alibaggibwako, ne balyoka basiiba mu nnaku ezo. 36 Era 
n'abagerera olugero nti Tewali muntu ayuza ku lugoye oluggya ekiwero 
n'akitunga mu lugoye olukadde; kuba bw'akola atyo, ekiggya kiyuza 
olukadde era n'ekiwero ky'ayuza ku luggya tekifaanana nalukadde. 37 So 
tewali muntu afuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba enkadde; 
kubanga omwenge omusu gwabya ensawo ez'amaliba, ne guyiika, 
n'ensawo ez'amaliba zifaafaagana. 38 Naye kigwana omwenge omusu 
okugufuka mu nsawo ez'amaliba empya. 39 So tewali muntu anywedde ku 
mwenge omukulu ayagala omuto; kubanga agamba nti Omukulu gwe 


mulungi. 
Yesu ye mukama wa ssabbiiti 


6:1 Awo olwatuuka ku ssabbiiti bwe yali ayita mu nnimiro z'ennaano; 
abayigirizwa be ne banoga ebirimba by'ennaano, ne balya, nga bakunya mu 
ngalo zaabwe. 2 Naye Abafalisaayo abamu ne bagamba nti Kiki ekibakoza 
eky'omuzizo okukolera ku ssabbiiti? 3 Yesu n'abaddamu n'agamba nti Era 
kino temukisomangako, Dawudi kye yakola, bwe yalumwa enjala ye ne be 
yali nabo; 4 bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda, natoola emigaati 
egy'okulaga n'alya, era n'agiwa be yali nabo; egy'omuzizo okulya wabula 
bakabona bokka? 5 N'abagamba nti Omwana w'omuntu ye mukama wa 
ssabbiiti. 


Yesu awona ku ssabbiiti 


6 Awo olwatuuka ku ssabbiiti endala, n'ayingira mu kkuņpaaniro 
n'ayigiriza; mwalimu omuntu omukono gwe ogwa ddyo gwali gukaze. 7 
Awo abawandiisi n'Abafalisaayo ne bamulabirira, oba ng'anaawonyeza ku 
ssabbiiti, balyoke balabe bwe banaamuloopa. 8 Naye n'amanya 
ebirowoozo byabwe, n'agamba omuntu eyalina omukono ogukaze nti 
Golokoka, oyimirire wakati. N'agolokoka n'ayimirira. 9 Awo Yesu 
n'abagamba nti Mbabuuza mmwe, Kirungi ku ssabbiiti okukola obulungi, 
oba kukola bubi, kuwonya bulamu oba kubuzikiriza? 10 N'abeetoolooza 
amaaso bonna, n'amugamba nti Golola omukono gwo. N'akola bw'atyo; 
omukono gwe ne guwona. 11 Naye ne balaluka, ne boogera bokka na 
bokka bwe banaakola Yesu. 12 Awo olwatuuka mu nnaku ezo, n'avaayo 
n'agenda ku iusozi okusaba; n'akeesa obudde ng'asaba Katonda. 13 Awo 
obudde bwe bwakya, n'ayita abayigirizwa be; mu bo n'alondamu kkumi na 
babiri, n'okuyita n'abayita abatume; 14 Simoon era gwe yatuuma Peetero, 
ne Andereya muganda we, ne Yakobo ne Yokaana, ne Firipo ne 
Battolomaayo, 15 ne Matayo ne Tomasi, ne Yakobo, omwana wa 
Alufaayo, ne Simooni eyayitibwa Zerote, 16 ne Yuda muganda wa 
Yakobo, ne Yuda Isukalyoti eyamulyamu olukwe; 17 n'akka nabo, 


n'ayimirira awatereevu, n'ekibiina kinene eky'abayigirizwa be n'abantu 
bangi abaava e Buyudaaya yonna w'e Yerusaalemi, n'abaava ku ttale 
ly'ennyanja ey'e Ttuulo w'e Sidoni, abajja okumuwulira n'okuwonyezebwa 
endwadde zaabwe; 18 n'abaali babonyaabonyezebwa dayimooni ne 
bawonyezebwa. 19 N'ekibiina kyonna ne kisala amagezi okumukomako 
obukomi: kubanga amaanyi gaavanga mu ye ne gabawonya bonna. 20 
N'ayimusiza amaaso abayigirizwa be n'agamba nti Mulina omukisa 
abaavu; kubanga obwakabaka bwa Katonda bwe bwammwe. 21 >Mulina 
omukisa abalumwa enjala kaakano; kubanga mulikkusibwa. Mulina 
omukisa, abakaaba kaakano; kubanga muliseka. 22 Mulina omukisa, 
abantu bwe babakyawanga, bwe babeewalanga, bwe babavumanga, bwe 
bagadyanga erinnya lyammwe nga bbi, okubavunaanya Omwana 
w'omuntu. 23 >Musanyukanga kn lunaku olwo, mubuukanga olw'essanyu: 
kubanga, laba, empeera yammwe nnyingi mu ggulu: kubanga bajjajjaabwe 
bwe baakolanga bannabbi bwe batyo. 24 Naye zibasanze mmwe 
abagagga! kubanga mumaze okuba n'essanyu lyammwe. 25 Zibasanze 
mmwe abakkuse kaakano! kubanga mulirumwa enjala. Zibasanze mmwe 
abaseka kaakano! kubanga mulinakuwala, mulikaaba. 26 Zibasanze, 
abantu bonna bwe balibasiima! kubanga bwe batyo bajjajjaabwe bwe 
baakolanga bannabbi ab'obulimba. 27 Naye mbagamba mmwe abawulira 
nti Mwagalenga abalabe bammwe, mukolenga bulungi ababakyawa, 28 
musabirenga omukisa ababakolimira, musabirenga ababagirira ekyejo. 29 
Oyo akukubanga oluba omukyusizanga n'olw'okubiri; nakuggyangako 
omunagiro gwo, n'ekkanzu togimugaananga. 30 Buli akusabanga 
omuwanga; n'oyo akuggyangako ebintu byo tobimusabanga nate. 31 Era 
nga bwe mwagala abantu okubakolanga, nammwe mubakolenga bwe 
mutyo. 32 Kale bwe mwagala abo ababaagala mmwe, mwebazibwa ki? 
kubanga n'abantu abalina ebibi baagala abo ababaagala. 33 Era bwe 
mukola obulungi ababakola obulungi mmwe, mwebazibwa ki? kubanga 
n'abantu abalina ebibi bakola bwe batyo. 34 Era bwe mubaazika abo be 
musuubira okubawa, mwebazibwa ki? n'abantu abalina ebibi baazika 
abalina ebibi, era baweebwe bwe batyo. 35 Naye mwagalenga abalabe 
bammwe mubakolenga bulungi, mwazikenga so temulekangayo kusuubira; 


n'empeera yammwe eriba nnyingi, nammwe muliba baana b'Oyo Ali 
waggulu ennyo: kubanga ye mulungi eri abateebaza n'ababi. 36 Mube 
n'ekisa, nga Kitammwe bw'alina ekisa. 37 Era temusalanga musango, 
nammwe temulisalirwa: era temusinzanga musango, nammwe 
temulisinzibwa musango: musonyiwenga, nammwe mulisonyiyibwa: 38 
mugabenga, nammwe muligabirwa; ekigera ekirungi, ekikkatiddwa, 
ekisuukundiddwa, eky'omuyiika, kye balibaweera mu kifuba. Kubanga 
ekigera ekyo kye mugera, nammwe kye muligererwa. 39 Era n'abagamba 
n'olugero, nti Omuzibe w'amaaso ayinza okukulembera muzibe munne? 
tebagwa bombi mu bunnya? 40 Omuyigirizwa tasinga amuyigiriza: naye 
buli muntu bw'alituukirizibwa aliba ng'amuyigiriza: 41 Kiki ekikutunuuliza 
akantu akali ku liiso lya muganda wo, so tolowooza nialiiro eri ku liiso lyo 
ggwe? 42 Oba oyinza otya okugamba muganda wo nti Muganda wange, 
ndeka nkuggyeko akantu akali ku liiso lyo, so nga tolaba njaliiro eri ku 
liiso lyo ggwe? Munnanfuusi ggwe, sooka oggyeko enjaliiro ku liiso lyo 
ggwe; olyoke olabe bulungi okuggyako akantu akali ku liiso lya muganda 
wo. 43 Kubanga tewali muti mulungi ogubala ebibala ebibi, newakubadde 
omuti omubi ogubala ebibala ebirungi. 44 Kubanga buli muti gutegeererwa 
ku bibala byagwo. Kubanga tebanoga ttiini ku busaana, so tebanoga 
zabbibu ku mwera nannyo. 45 Omuntu omulungi ekirungi akiggya mu 
tterekero eddungi ery'omutima gwe; n'omubi ekibi akiggya mu tterekero 
ebbi: kubanga ku ebyo ebijjula mu mutima akamwa ke bye koogera. 46 
Era mumpitira ki Mukama wammwe, Mukama wammwe, so nga 
temukola bigambo bye njogera? 47 Buli muntu yenna ajja gye ndi n'awulira 
ebigambo byange n'abikola, nnaabalaga gw'afaanana: 48 afaanana 
ng'omuntu azimba ennyumba n'asima wansi nnyo, omusingi n'agussa mu 
lwazi; awo amazzi bwe gayanjaala, omugga ne gukulukutira ku nnyumba 
eyo Iwa maanyi okugisuula, n'okuyinza ne gutayinza na kuginyeenya: 
kubanga yazimbibwa bulungi. 49 Naye oyo awulira n'atakola afaanana 
ng'omuntu eyazimba ennyumba ku ttaka n'atasima musingi; awo omugga 
ne gugikulukutirako Iwa maanyi n'ewa amangu ago, n'okugwa 
kw'ennyumba eyo ne kuba kunene. 


Omwana w'omwami w'ekitontongele awonyezebwa 


7:1 Awo bwe yamala okwogerera ebigambo bye byonna mu bantu, 
n'ayingira e Kaperunawumu. 2 Awo waaliwo omwami w'ekitongole 
omuddu we gwe yali ayagala ennyo yali ng'alwadde ng'agenda kufa. 3 
N'oyo bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'atuma bakadde b'Abayudaaya 
gy'ali ng'amusaba okujja okulokola omuddu we. 4 Nabo bwe bajja eri 
Yesu, ne bamwegayirira nnyo, ne bagamba nti Asaanidde ggwe 
okumukolera ekyo; 5 kubanga ayagala eggwanga lyaffe, nekkuņnaaniro 
ye yalituzimbira. 6 Awo Yesu n'agenda nabo. Awo bwe yali nga tali wala 
z'ennyumba, omwami oyo n'atuma mikwano gye gy'ali, ng'amugamba nti 
Ssebo, teweeteganya kujja, kubanga nze sisaanira ggwe kuyingira wansi 
wa kasolya kange: 7 era kyenvudde nnema okwesaanyiza nzekka okujja 
gy'oli, naye yogera kigambo bugambo, n'omwana wange anaawona. 8 
Kubanga nange ndi muntu mutwalibwa, nga nnina basserikale be ntwala: 
bwe nyamba omu nti Genda, agenda, n'omulala nti Jjangu, ajja, n'omuddu 
wange nti Kola kino, akola. 9 Yesu bwe yawulira ebyo n'amwewuunya 
n'akyukira ebibiina ebyali bimugoberera n'agamba nti Mbagamba nti 
Sirabanga kukkiriza kunene nga kuno newakubadde mu Isiraeri. 10 Awo 
abantu abaatumibwa bwe baakomawo mu nnyumba, ne basanga omuddu 
ng'awonye. 11 Awo olwatuuka bwe waayitawo ebbanga ttono n'agenda mu 
kibuga ekiyitibwa Nayini; abayigirizwa be n'ekibiina kinene ne bagenda 
naye. 12 Awo bwe yasembera ku wankaaki w'ekibuga, laba, omulambo 
nga gufulumizibwa ebweru, gwa mwana nnyina gwe yazaala omu, ne 
nnyina oyo nga nnamwandu; n'abantu bangi ab'omu kibuga omwo nga bali 
naye. 13 Awo Mukama waffe bwe yamulaba n'amusaasira, n'amugamba 
nti Tokaaba. 14 N'asembera n'akoma ku lunnyo: bali abaali beetisse ne 
bayimirira. N'agamba nti Omulenzi, nkugamba nti Golokoka. 15 Oyo eyali 
afudde n'agolokoka, n'atuula n'atanula okwogera. N'amuwa nnyina. 16 
Obuti ne bubakwata bona, ne bagulumiza Katonda; nga bagamba nti 
Nnabbi omukulu ayimukidde mu ffe: era Katonda akyalidde abantu be. 17 
N'ekigambo kye ekyo ne kibuna mu Buyudaaya bwonna ne mu nsi yonna 
eriraanyeewo. 18 Awo abayigirizwa ba Yokaana ne bamubuulira 


ebigambo ebyo byonna. 19 Yokaana n'ayita abayigirizwa be babiri 
n'abatuma eri Mukama waffe; ng'agamba nti Ggwe wuuyo ajja, nantiki 
tulindirire mulala? 20 Awo abantu abo bwe baatuuka gy'ali, ne bagamba nti 
Yokaana Omubatiza atutumye gy'oli ng'agamba nti Ggwe wuuyo ajja, 
nantiki tulindirire mulala? 21 Awo mu kiseera ekyo n'awonya bangi 
endwadde n'okubonaabona ne dayimooni, n'abazibe b'amaaso bangi 
n'abawa okulaba. 22 Yesu n'addamu n'abagamba nti Mugende, mubuulire 
Yokaana ebyo bye mulabye, ne bye muwulidde; abazibe b'amaaso balaba, 
abalema batambula, abagenge balongoosebwa, abaggavu b'amatu 
bawulira, abafu bazuukira, abaavu babuulirwa enjiri. 23 Era alina omukisa 
oyo atalinneesittalako. 24 Awo ababaka ba Yokaana bwe baamala 
okugenda n'atanula okwogera n'ebibiina ebya Yokaana nti Kiki kye 
mwagenderera mu ddungu okulaba? olumuli olunyeenyezebwa n'empewo? 
25 Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Omuntu ayambadde engoye 
ezinekaaneka? Laba, abambala engoye ez'obuyonjo, abalya emmere 
ennungi, baba mu mpya za bakabaka. 26 Naye kiki kye mwagenderera 
okulaba? Nnabbi? Weewaawo, mbagamba, era asingira ddala nnabbi. 27 
Oyo ye yawandiikibwako nti Laba, nze ntuma omubaka wange mu maaso 
go, Alirongoosa oluguudo lwo gy'ogenda. 28 Mbagamba nti Mu abo 
abazaalibwa abakazi, temuli asinga Yokaana obukulu: naye omuto mu 
bwakabaka bwa Katonda ye mukulu okusinga ye. 29 N'abantu bonna bwe 
baawulira nabawooza ne bakkiriza Katonda :okuba omutuukirivu 
abaabatizibwa mu kubatiza kwa Yokaana. 30 Naye Abafalisaayo 
n'abayigiriza b'amateeka ne beegaanira okuteesa kwa Katonda kubanga 
tebaabatizibwa ye. 31 Kale abantu b'emirembe gino naabafaananya ki? era 
balinga ki? 32 Balinga abaana abatuula mu katale, nga bayitaimana; 
abagamba nti Tubafuuyidde emirere ne mutazina; tukubye ebiwoobe, ne 
mutakaaba maziga. 33 Kubanga Yokaana Omubatiza yajja nga talya 
mmere so nga tanywa mwenge; ne mugamba nti Aliko dayimooni. 34 
Omwana w'omuntu yajja ng'alya ng'anywa, ne mugamba nti Laba, omuntu 
omuluvu, omutamiivu, mukwano gw'abawooza era ogw'abalina ebibi. 35 
Era amagezi gaweebwa obutuukirivu olw'abaana baago bonna. 36 Awo 
Omufalisaayo omu n'amuyita okulya naye. N'ayingira mu nnyumba 


ey'Omufalisaayo oyo n'atuula ku mmere. 37 Kale, laba, omukazi eyali mu 
kibuga omwo, eyalina ebibi, bwe yamanya ng'atudde ku mmere mu 
nnyumba ey'Omufalisaayo, n'aleeta. eccupa ey'amafuta ag'omugavu, 38 
n'ayimirira emirannamiro ku bigere bye ng'akaaba, n'atanula 
okumutonnyeza amaziga ku bigere bye n'abisangula n'enviiri ez'oku mutwe 
gwe, nanywegera ebigere bye n'abisiiga amafuta ago. 39 Awo 
Omufalisaayo eyamuyita bwe yalaba, n'ayogera munda mu ye nti Omuntu 
ono, singa abadde nnabbi, yanditegedde omukazi amukwatako bw'ali, era 
bw'afaanana, ng'alina ebibi. 40 Yesu n'addamu n'amugamba nti Simooni, 
ndiko kye njagala okukubuulira. N'agamba nti Omuyigiriza, yogera: 41 
Waliwo omuntu eyawolanga, naye yalina b'abanja babiri; omu 
ng'abanjibwa eddinaali bitaano, nomulala ataano. 42 Awo bwe baali nga 
tebalina kya kumusasula n'abasonyiwa bombi. Kale ku abo alisinga 
okumwagala aluwa? 43 Simooni n'addamu n'agamba nti Ndowooza oyo 
gwe yasinga okusonyiwa ennyingi: N'amugamba nti Osaze bulungi. 44 
N'akyukira omukazi oyo, n'agamba Simooni nti Olaba omukazi ono? 
Nnyingidde mu nnynmba yo, n'otompa mazzi ga bigere byange: naye ono 
atonnyezza amaziga ge ku bigere byange, n'abisiimuuza enviiri ze. 45 
Tonnywegedde ggwe: naye ono we nnaakayingirira tannalekayo 
kunywegera bigere byauge. 46 Tonsiize mafuta ku mutwe gwange: naye 
ono ansiize amafuta ag'omugavu ku bigere byange. 47 Kyenva akugamba 
nti Asonyiyiddwa ebibi bye ebingi kubanga okwagala kwe kungi; naye 
asonyiyibwa akatono, okwagala kwe kutono. 48 N'amugamba nti 
Osonyiyiddwa ebibi byo. 49 Awo abaali batudde ku mmere naye ne 
batanula okwogen bokka na bokka nti Ono y'ani asonyiwa n'ebibi? 50 
N'agamba omukazi nti Okukkiriza kwo kukulokodde; genda mirembe. 


8:1 Awo olwatuuka oluvannyumako katono n'atambula mu bibuga ne mu 
mbuga ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, bali ekkumi 
n'ababiri nga bali naye, 2 n'abakazi abaawonyezebwako dayimooni 
n'endwadde, Malyamu eyayitibwa Magudaleene, eyavaako dayimooni 
omusanvu, 3 ne Yowaana, muka Kuza, omuwanika wa Kerode, ne 
Susaana, n'abalala bangi abaabaweerezanga n'ebintu bye baalina. 4 Awo 


ekibiina ekinene bwe kyakunyaana n'abaavanga mu buli kibuga bwe bajja 
w'ali, n'agera olugero nti 5 Omusizi yafuluma okusiga ensigo ze; bwe yali 
ng'asiga, endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo; ne zirinnyirirwa, ennyonyi 
ez'o mu bbanga ne zizirya. 6 Endala ne zigwa ku lwazi; bwe zaamala 
okumera ne ziwotookerera; olw'obutaba na mazzi. 7 Endala ne zigwa 
wakati mu maggwa; amaggwa ne gamerera wamu aazo ne gazizisa. 8 
Endala ne zigwa ku ttaka eddungi, ne zimera, ne zibalako emmere buli 
mpeke kikumi. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo, n'ayogerera 
waggulu nti Alina amatu ag'okuwulira awulire. 9 Awo abayigirizwa be ne 
bamubuuza nti Olugero olwo kiki? 10 N'agamba nti Mmwe muweereddwa 
okumanya ebyama eby'obwakabaka bwa Katonda: naye abalala mu ngero; 
era bwe balaba baleme okulaba, era bwe bawulira baleme okutegeera. 11 
Era olugero lwe luno: Ensigo kye kigambo kya Katonda. 12 Bali ab'oku 
mabbali g'ekkubo be bawulira; awo Setaani n'ajja n'akwakkula ekigambo 
mu mitima gyabwe baleme okukkiriza n'okulokolebwa. 13 N'ab'oku lwazi 
be bawulira ekigambo ne bakikkiriza n'essanyu; kyokka tebalina mizzi, 
bakikkirizaako kaseera, era mu biro eby'okukemebwa baterebuka. 14 
N'ezo ezaagwa mu maggwa, abo be bawulira, awo bwe bagenda ne 
baziyizibwa n'okweraliikirira n'obugagga n'essanyu ery'omu bulamu buno 
ne batatuukiriza ku kuza mmere. 15 N'ezo ez'omu ttaka eddungi, abo be 
bawulira ekigambo mu mutima omugolokofu, omulungi, ne bakinyweza, 
ne babala emmere n'okugumiikiza, 16 Era tewali akoleeza ttabaaza 
n'agisaanikira mu kibbo, oba kugissa wansi w'ekiriri; naye agissa ku 
kikondo abayingiramu balabe bw'eyaka. 17 Kubanga tewali kigambo 
ekyakisibwa ekitalirabisibwa; newakubadde ekyakwekebwa 
ekitalimanyibwa ne kirabika mu lwatu. 18 Kale mwekuumenga bwe 
muwulira; kubanga buli alina, aliweebwa; era buli atalina n'ekyo 
ky'alowooza nti ali nakyo kirimuggibwako. 19 Awo nnyina ne baganda be 
ne bajja gy'ali, ne batayinza kumutuukako olw'ekibiina. 20 N'abuulirwa nti 
Nnyoko ne baganda bo bayimiridde ebweru baagala okukulaba. 21 Naye 
n'addamu n'abagamba nti Mmange ne baganda bange be bano abawulira 
ekigambo kya Katonda ne bakikola. 22 Awo olwatuuka ku lunaku lumu ku 
ezo n'asaabala mu lyato ye n'abayigirizwa be; n'abagamba nti Tuwunguke 


tugende emitala w'ennyanja; ne bagenda. 23 Awo bwe baali nga 
baseeyeeya ne yeebaka otulo. Omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja; 
amazzi ne gaba nga gaagala okujjula, ne baba mu kabi. 24 Ne bajja w'ali 
ne bamuzuukusa, nga bagamba nti Mukama waffe, Mukama waffe, tufa. 
N'azuukuka, n'aboggolera omuyaga n'okwefuukuula kw'amazzi; ne 
bikkakkana, n'eba nteefu. 25 N'abagamba nti Okukkiriza kwamme kuli 
luuyi wa? Ne batya ne beewuunya, ne boogeragana bokka na bokka nti 
Kale ani ono, kubanga n'empewo n'amazzi abiragira ne bimuwulira? 26 
Awo ne bagoba ku nsi y'Abagerasene eyolekera e Ggaliraaya. 27 Awo 
bwe yavaamu n'atuuka ku ttale, n'asanga omuntu ng'ava mu kibuga eyaliko 
dayimooni, nga yaakamala ennaku nnyingi nga tayambala lugoye ne mu 
nnyumba nga tatuulamu, naye ng'abeera mu ntaana. 28 Bwe yalaba Yesu 
n'ayogerera waggulu n'avuunama mu maaso ge, n'ayogera n'eddoboozi 
ddene nti Onvunaana ki, Yesu Omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? 
Nkwegayiridde, tombonereza. 29 Kubanga yalagira dayimooni okuva ku 
muntu oyo. Kubanga Yali Yaakamala ebiro bingi nga amukutte: 
yasibibwanga mu njegere ne mu masamba ng'akuumibwa; n'akutulanga 
ebyamusiba, dayimooni n'amugoberanga mu ddungu. 30 Yesu n'amubuuza 
nti Erinnya lyo ggwe ani? N'agamba nti Liigyoni; kubanga dayimooni bangi 
abaamuyingiramu. 31 Ne bamwegayirira aleme okubalagira okuvaako 
okugenda mu bunnya. 32 Awo waaliwo eggana ly'embizzi nnyingi nga 
zirya ku lusozi, ne bamwegayirira abalagire baziyingiremu. N'abalagira. 33 
Awo badayimooni ne bava ku muntu ne bayingira mu mbizzi: eggana ne 
lifubutukira mu bbanga ne zigwa mu nnyanja ne zifa amazzi. 34 Awo 
abasumba bwe baalaba ebibaddewo ne badduka ne babyogera mu kibuga 
ne mu byalo. 35 Abantu ne bavaayo okulaba ebibaddewo; ne bajja eri Yesu 
ne balaba omuntu oyo eyavuddeko badayimooni ng'atudde awali ebigere 
bya Yesu, ng'ayambadde olugoye, ng'okutegeera kwe kumuzzeemu: ne 
batya: 36 N'abo abaalaba ne babuulira bwe yakoleddwa oyo eyali 
akwatiddwa badayimooni. 37 N'abantu bonna ab'ensi y'Abagerasene 
eriraanyeewo ne bamwegayirira ave gye bali, kubanga obuti bungi bwali 
bubakutte: awo n'asaabala mu lyato n'addayo. 38 Naye omuntu eyavaako 
badayimooni n'amwegayirira abeere naye; naye n'amusiibula ng'agamba nti 


39 Ddayo mu nnyumba yo, onnyonnyole ebigambo Katonda by'akukoledde 
bwe biri ebikulu. N'agenda ng'abuulira ek:buga kyonna bwe biri ebikulu 
Yesu bye yamukolera. 40 Awo Yesu bwe yakomawo, ekibiina ne 
kimwaniriza n'essanyu; kubanga bona baali nga bamulindiridde. 41 Kale, 
laba, omuntu erinnya lye Yayiro omukulu w'ekkunyaaniro n'ajja n'agwa 
awali ebigere bya Yesu namwegayirira okuyingira mu nnyumba ye: 42 
kubanga yalina muwala we eyazaalibwa omu nga yaakamala emyaka 
kkumi n'ebiri, era oyo yali: ng'agenda kufa. Naye bwe yali ng'agenda 
ebibiina ne bimunyigiriza. 43 N'omukazi eyali alwalidde ekikulukuto 
ky'omusaayi emyaka kkumi n'ebiri, eyawanga abasawo ebintu bye byonna 
n'atayinza kuwonyezebwa muntu yenna, 44 oyo n'amufuluma emabega 
n'akoma ku lukugiro Iw'olugoye lwe: amangu age ekikulukuto kye ne 
kikalira. 45 Yesu n'agamba nti Ani ankomyeko? Awo bwe beegaana 
bonna, Peetero ne banne ne bagamba nti Mukama waffe, ebibiina 
bikwetoolodde bikunyigiriza. 46 Naye Yesu n'agamba nti Omuntu 
ankomyeko: kubanga mpulidde ng'amaanyi ganvuddemu. 47 Awo 
omukazi oyo bwe yalaba nga takwekeddwa, n'ajja ng'akankana 
n'amufukaamirira n'amubuulira mu maaso g'abantu bonna ensonga bw'eri 
emukomezzaako, ne bw'awonye amangu ago. 48 N'amugamba nti Mwana 
wange, okukkiriza kwo kukuwonyezza; genda mirembe. 49 Awo yali 
akyayogera, ne wajja omuntu eyava mu nnyumba y'omukulu 
w'ekkutjOaaniro ng'agamba nti Muwala wo afudde; toteganya Muyigiriza. 
50 Naye Yesu bwe yawulira n'amuddamu nti Totya: kkiriza bukkiriza, 
anaaba mulamu. 51 Awo bwe yatuuka ku nnyumba n'ataganya muntu 
mulala kuyingira naye wabula Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne kitaawe 
w'omuwala ne nnyina. 52 Awo baali nga bakaaba bonna, nga bamulirira; ye 
n'agamba nti Temukaaba, kubanga tafudde, naye yeebase tulo. 53 Ne 
bamusekerera nnyo, kubanga baama nya ng'afudde. 54 Ye n'amukwata ku 
mukono n'ayogerera waggulu ng'agamba nti Omuwala, golokoka. 55 
Omwoyo gwe ne gukomawo n'ayimirira amangu ago. N'alagira okumuwa 
eky'okulya. 56 Abazadde be ne bawuniikira; naye ye n'abakuutira baleme 
kubuulirako muntu ebibaddewo. 


Abatume ekkumi n'ababiri 


9:1 N'abayitira wamu abayigirizwa be ekkumi n'ababiri n'abawa amaanyi 
n'obuyinza ku badayimooni botina n'okuwonya endwadde. 2 N'abatuma 
okubuulira obwakabaka bwa Katonda, n'okuwonya abalwadde. 3 
N'abagamba nti Temutwala kintu kya mu kkubo, newakubadde omuggo, 
newakubadde olukoba, newakubadde emmere, newakubadde effeeza; so 
temuba na kkanzu bbiri. 4 Na buli nnyumba mwe muyingiranga, 
mubeerenga omwo, era mwe muba muvanga. 5 Era bonna 
abataabakkirizenga, bwe mubanga muva mu kibuga ekyo, enfuufu ey'omu 
bigere byammwe mugikunkumulenga ebe omujulirwa eri bo. 6 Awo ne 
bagenda ne beetooloola mu bibuga byonna nga babuulira enjiri, nga 
bawonya abantu mu buli kifo. 7 Awo kabaka Kerode owessaza n'awulira 
byonna ebyakolebwa; n'abuusabuusa nnyo kubanga abantu baagamba nti 
Yokaana azuukidde mu bafu; 8 abalala nti Eriya alabise; n'abalala nti 
Bannabbi ab'edda omu ku bo azuukidde. 9 Kerode n'agamba nti Yokaana 
nze nnamutemako omutwe: naye oyo ani gwe mpulirako ebigambo 
ebyenkana awo? N'ayagala okumulaba. 10 Awo abatume bwe baamala 
okukomawo, ne bamunnyonnyola byonna bye baakola. N'abatwala ne 
yeeyawula n'agenda nabo kyama mu kibuga ekiyitibwa Besusayida. 11 
Naye ebibiina bwe baategeera ne bamugoberera; n'abaaniriza, n'ayogera 
nabo ebigambo by'obwakabaka bwa Katonda, n'abaali beetaaga 
okuwonyezebwa n'abawonya. 12 Awo enjuba yali egolooba; abo ekkumi 
n'ababiri ne baija w'ali ne bamugamba nti Siibula ekibiina bagende mu 
mbuga ne mu byalo eby'okumpi basule, banoonye eby'okulya; kubanga 
wano tuli mu ttale jjereere. 13 N'abagamba nti Mmwe mubawe eby'okulya. 
Ne bagamba nti Tetulina kintu wabula emigaati etaano n'ebyennyanja 
bibiri; kyokka tugende tubagulire eby'okulya abantu bano bonna. 14 
Kubanga baali abasajja ng'enkumi ttaano. N'agamba abayigirizwa be nti 
Mubatuuze nnyiriri ng'ataano ataano. 15 Ne bakola bwe batyo, ne 
babatuuza bonna. 16 N'addira emigaati etaano n'ebyennyanja ebibiri, 
n'ayimusa amaaso mu ggulu, n'abyebaza n'abimenyamu, n'awa 
abayigirizwa be okubissa mu maaso g'ekibiina. 17 Ne balya ne bakkuta 


bona; ne bulondebwa obukunkumuka bwe baalemwa, ebibbo kkumi na 
bibiri. 18 Awo olwatuuka bwe yali ng'asaba yekka, abayigirizwa be baali 
naye wamu. N'ababuuza ng'agamba nti Ebibiina bimpita ani? 19 Ne 
baddamu ne bagamba nti Yokaana Omubatiza; naye abalala nti Eriya; 
n'abalala nti Ku bannabbi ab'edda omu ku abo azuukidde. 20 N'abagamba 
nti Naye mmwe mumpita ani? Peetero n'addamu n'agamba nti Ggwe Kristo 
wa Katonda. 21 Naye n'abakuutira n'abalagira baleme okubuulirako 
omuntu ekigambo ekyo; 22 ng'agamba nti Kigwanira Omwana w'omuntu 
okubonyaabonyezebwa ebingi, n'okugaanibwa abakadde ne bakabona 
abakulu n'abawandiisi, n'okuttibwa, era ku lunaku olw'okusatu 
okuzuukizibwa. 23 N'abagamba bonna nti Omuntu bw'ayagala 
okungoberera, yeefiirize yekka, yeetikkenga omusalaba gwe buli lunaku, 
angoberere. 24 Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza; 
naye buli alibuza obulamu bwe ku lwange oyo alibulokola. 25 Kubanga 
kulimugasa ki omuntu okulya ensi yonna nga yeebuzizza oba nga 
yeetunze? 26 Kubanga buli ankwatirwa ensonyi nze n'ebigambo byange, 
oyo n'Omwana w'omuntu alimukwatirwa ensonyi, lw'alijjira mu kitiibwa 
kye ne mu kya Kitaawe ne mu kya bamalayika abatukuvu. 27 Naye 
mbagamba mazima nti Waliwo abayimiridde wano abatalirega ku kufa 
okutuusa lwe baliraba obwakabaka bwa Katonda. 28 Awo olwatuuka 
oluvannyuma lw'ebigambo ebyo nga wayiseewo ennaku munaana, n'atwala 
Peetero ne Yokaana ne Yakobo, n'alinnya ku lusozi okusaba. 29 Awo bwe 
yali ng'asaba, ekifaananyi ky'amaaso ge ne kiba kirala, n'ekyambalo kye ne 
kiba kyeru nga kimasamasa. 30 Kale, laba, abantu babiri ne boogera naye, 
abo baali Musa ne Eriya; 31 abaalabika nga balina ekitiibwa, ne boogera 
ku kufa kwe kw'agenda okutuukiririza mu Yerusaalemi. 32 Awo Peetero 
ne be yali nabo baali bakwatiddwa otulo: naye bwe baatunula, ne balaba 
ekitiibwa kye n'abantu ababiri abayimiridde w'ali. 33 Awo olwatuuka bwe 
baali bagenda okwawukana naye, Peetero n'agamba Yesu nti Mukama 
wange, kirungi ffe okubeera wano; tukole ensiisira ssatu, emu yiyo, emu 
ya Musa, emu ya Eriya; nga tamanyi ky'ayogera. 34 Awo yali 
ng'akyayogera ebyo, ekire ne kijja ne kibasiikiriza: bwe baayingira mu kire 
ne batya. 35 Eddoboozi ne lifuluma mu kire ne ligamba nti Oyo ye Mwana 


wange gwe nneeroboza: mumuwulire ye. 36 N'eddoboozi eryo bwe lyajja. 
Yesu n'alabika yekka. Nabo ne basirika busirisi, ennaku ezo ne 
batabuulirako muntu kigambo na kimu ku ebyo bye baalaba. 37 Awo 
olwatuuka ku lunaku olw'okubiri bwe baava ku lusozi, ekibiina kinene ne 
kimusisinkana. 38 Era, laba, omuntu ow'omu kibiina n'ayogerera waggulu 
n'agamba nti Omuyigiriza, nkwegayirira okulaba ku mwana wange, 
kubanga nnamuzaala omu: 39 era, laba, dayimooni amukwata n'akaaba 
amangu ago; n'amutaagula n'okubimba n'abimba ejjovu, era amuvaako lwa 
mpaka, nga amumenyeemenye nnyo. 40 Nange nneegayiridde 
abayigirizwa bo okumugobako; ne batayinza. 41 Yesu n'addamu n'agamba 
nti Mmwe ab'emirembt, egitakkiriza era egyakyama, ndituusa wa 
okubeera nammwe n'okubagumiikiriza? leeta wano omwana wo. 42 Awo 
yali ng'akyajja, dayimooni n'amusuula namutaagula nnyo. Naye, Yesu 
n'aboggolera dayimoon: n'awonya omulenzi n'amuzza en kitaawe. 43 
Bonna ne bawuniikirira olw'obukulu bwa Katonda. Naye bonna bwe baali 
nga beewuunya byonna bye yakola, nagamba abayigirizwa be nti 44 
Ebigambo ebyo mubisse mu matu gammwe: kubanga Omwana w'omuntu 
agenda okuweebwayo mu mikono gy'abantu. 45 Naye bo ne batategeera 
kigambo ekyo, era kyau kibakwekeddwa baleme okukitegeera : ne batya 
okumubuuza ekigambo ekyo bwe kiri. 46 Awo ne wabaawo okuwakana 
mu bo aliba omukulu mu bo bw'ali. 47 Naye Yesu bwe yalaba okuwakana 
mu mitima gyabwe, n'atwala omwana omuto, n'amussa ku lusegere lwe, 
48 n'abagamba nti Buli anaasembezanga omwana omuto ono mu linnya 
lyange, ng'asembezza nze, na buli anaasembezanga nze, ng'asembezza 
eyantuma: kubanga asinga obuto mu mmwe mwenna oyo ye mukulu. 49 
Yokaana n'addamu n'agamba nti Mukama waffe, twalaba omuntu ng'agoba 
dayimooni mu linnya lyo: ne tumugaana, kubanga tayita naffe. 50 Naye 
Yesu n'amugamba nti Temumugaana; kubanga atali mulabe wammwe, ali 
ku lwammwe. 51 Awo olwatuuka ennaku ze ez'okutwalibwa waggulu bwe 
zaali zinaatera okutuuka, n'asimbira ddala amaaso ge okugenda e 
Yerusaalemi, 52 n'atuma ababaka mu maaso ge; ne bagenda ne bayingira 
mu mbuga y'Abasamaliya, okumutegekera. 53 Ne batamusembeza 
kubanga amaaso ge gaali galaze kugenda Yerusaalemi. 54 Abayigirwa be 


Yakobo ne Yokaana bwe baalaba ne bagamba nti Mukama waffe, oyagala 
ndagire omuliro guve mu ggulu okubazikiriza, nga Eriya bwe yakola? 55 
Naye n'akyuka n'abanenya n'ayogera nti Temumanyi omwoyo bwe guli 
gwe mulina. Kubanga Omwana w'omuntu teyajja kuzikiriza bulamu bwa 
bantu, wabula okubulokola. 56 Awo ne bagenda mu mbuga endala. 57 
Awo bwe baali nga bagenda mu kkubo, omuntu n'amugamba nti 
Nnaakugobereranga w'onoogendanga wonna. 58 Yesu n'amugamba nti 
Ebibe birina obunnya, n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu, naye 
Omwana w'omuntu talina w'assa mutwe gwe. 59 N'agamba omulala nti 
Ngoberera. Naye ye n'agamba nti Mukama wange, ndeka mmale 
okugenda okuziika kitange. 60 Naye n'amugamba nti Leka abafu baziike 
abafu baabwe, naye ggwe genda obuulire obwakabaka bwa Katonda. 61 
N'omulala n'agamba nti Nnaakugobereranga, Mukama wange; naye sooka 
ondeke mmale okusiibula ab'omu nnyumba yange. 62 Naye Yesu 
n'amugamba nti Tewali muntu akwata ekyuma ekirima n'atunula ennyuma 
asaanira obwakabaka bwa Katonda. 


Ensanvu batumibwa 


10:1 Awo oluvannyuma lw'ebyo Mukama waffe n'alonda abalala nsanvu, 
n'abattuna kinnababirye mu maaso ge okugenda mu buli kibuga na buli kifo 
gy'agenda okujja ye. 2 N'abagamba nti Okukungula kwe kungi, naye 
abakunguzi be batono: kale musabe Mukama w'okukungula okutuma 
abakunguzi mu kukungula kwe. 3 Mugende: laba, mbatuma mmwe 
ng'abaana b'endiga wakati mu misege. 4 Temutwala nsawo, newakubadde 
olukoba, newakubadde engatto; so temulamusa muntu mu kkubo. 5 Na 
buli nyumba gye muyingirangamu, musookenga okugamba nti Emirembe 
gibe mu nnyumba muno. 6 Oba nga mulimu omwana w'emirembe, 
emirembe gyammwe ginaabeeranga ku ye; naye oba nga si bwe kityo, ate 
ginaddanga gye muli. 7 Mubeerenga mu nnyumba omwo nga mulya nga 
munywa eby'ewaabwe, kubanga omukozi w'omulimu asaanira empeera ye. 
Temuvanga mu nnyumba emu okuyingira mu ndala. 8 Na buli kibuga kye 
mutuukangamu, ne babasembeza, mulyanga buli bye bassanga mu maaso 


gammwe; 9 muwonyenga abalwadde abalimu, mubagambenga nti 
Obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde kumpi. 10 Naye buli kibuga 
kye mutuukangamu ne batabasembeza, mufulumanga mu nguudo zaakyo, 
mugambanga nti 11 N'enfuufu ey'omu kibuga kyammwe, etusaabaanye mu 
bigere, tugibakunkumulira mmwe; naye mutegeere kino ng'obwakabaka 
bwa Katonda busembedde. 12 Mbagamba mmwe nti Sodomu eriba 
n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika ku lunaku luli okukira ekibuga 
ekyo. 13 Zikusanze, Kolazimn! zikusanze, Besusayidal kubanga, 
eby'amaanyi ebyakolerwa ewammwe singa byakolerwa e Ttuulo n'e 
Sidoni, singa beenenya dda nga batudde mu bibukutu n'evvu. 14 Naye 
Ttuulo ne Sidoni biriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika ku 
lunaku olw'omusango, okukira mmwe. 15 Naawe Kaperunawumu, 
oligulumizibwa okutuuka mu ggulu? olissibwa okutuuka e Magombe. 16 
Abawulira mmwe, ng'awul.ira nze; era anyooma mmwe ng'anyooma nze; 
n'oyo anyooma nze ng'anyooma eyantuma. 17 Awo abo ensanvu ne 
bakomawo n'essanyu nga bagamba nti Mukama waffe, ne badayimooni 
batuwulira mu linnya lyo. 18 N'abagamba nti Nnalaba Setaani ng'avudde 
mu ggulu okugwa ng'oku myansa. 19 Laba, mbawadde obuyinza 
obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa, n'amaanyi gonna 
ag'omulabe: so tewali kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono 20 Naye 
ekyo temukisanyukira, kubanga badayimooni babawulira; naye musanyuke 
kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. 21 Awo mu 
ssaawa eyo n'asanyukira mu Mwoyo Omutukuvu n'agamba nti Nkwebaza, 
Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezi 
n'abakabakaba, n'obibikkulira abaana abato: weewaawo, Kitange; kubanga 
bwe kyasiimwa bwe kityo mu maaso go. 22 Byonna byampeebwa 
Kitange; tewali muntu amanyi Omwana bw'ali, wabula Kitaffe; 
newakubadde Kitaffe bw'ali, wabula Omwana, n'oyo Omwana gw'ayagala 
okumubikkulira. 23 N'akyukira abayigirizwa be n'abagamba kyama nti 
Galina omukisa amaaso agalaba bye mulaba: 24 kubanga mbagamba nti 
Bannabbi bangi ne bakabaka baayagalanga okulaba bye mulaba mmwe, ne 
batabiraba; n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. 25 Kale, laba, 
omuyigiriza w'amateeka n'ayimirira ng'amukema ng'agamba nti 


Omuyigiriza, nkolenga ki okusikira obulamu obutaggwaawo? 26 
N'amugamba nti Kyawandiikibwa kitya mu mateeka? Osoma otya? 27 
N'addamu n'agamba nti Yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo 
gwonna, n'emmeeme yo yonna, n'amaanyi go gonna, n'amagezi go gonna; 
ne muliraanwa wo nga ggwe bwe weeyagala wekka. 28 N'amugamba nti 
Ozzeemu bulungi; kola bw'otyo, onoobanga n'obulamu. 29 Naye ye 
obutayagala kuwangulukuka, n'agamba Yesu nti Muliraanwa wange ye 
ani? 30 Yesu n'addamu n'agamba nti Waaliwo omuntu eyali ava e 
Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko; n'agwa mu batemu, ne bamwambula, 
ne bamukuba emiggo, ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa. 
31 Awo kabona yali ng'aserengetera inu kkubo eryo nga tamanyiridde; 
kale bwe yamulaba, n'amwebalama n'ayitawo. 32 N'Omuleevi bw'atyo bwe 
yatuuka mu kifo ekyo, n'amulaba, n'amwebalama n'ayitawo. 33 Naye 
Omusamaliya bwe yali ng'atambula, n'ajja w'ali: awo bwe yamulaba 
n'amukwatirwa ekisa, 34 n'amusemberera, n'amusiba ebiwundu bye, 
ng'afukamu amafuta n'omwenge; n'amussa ku nsolo ye, n'amuleeta mu 
kisulo ky'abagenyi, n'amujjanjaba. 35 Awo bwe bwakya enkya n'atoola 
eddinaali bbiri, n'aziwa nnannyini nnyumba n'amugamba nti Mujjanjabe; 
n'ekintu kyonna ky'oliwaayo okusukkawo, bwe ndikomawo ndikusasula. 
36 Kale olowooza otya, aluwa ku abo abasatu, eyali muliraanwa w'oyo 
eyagwa mu batemu? 37 N'agamba nti oli eyamukolera eby'ekisa. Yesu 
namugamba nti Naawe genda okole bw'otyo. 38 Awo bwe baali bagenda, 
n'ayingira mu kyalo: omukazi erinnya lye Maliza n'amusembeza mu 
nnyumba ye. 39 Naye yalina muganda we ayitibwa Malyamu, eyatuulanga 
awali ebigere bya Mukama waffe n'awuliranga ekigambo kye. 40 Naye 
Maliza yabanga n'emitawaana egy'okuweereza okungi; n'ajja w'ali, 
namugamba nti Mukama wange, tofaayo nga muganda wange andese 
okuweereza nzekka? kale mugambe annyambe. 41 Naye Mukama waffe 
n'addamu n'amugamba nti Maliza, Maliza, weeraliikirira, olina emitawaana 
egy'ebigambo bingi; 42 naye ekyetaagibwa kiri kimu: kubanga Malyamu 
alonzeewo omugabo ogwo omulungi ogutalimuggibwako. 


11:1 Awo olwatuuka bwe yali ng'ali mu kifo ng'asaba, bwe yamala, ku 


bayigirizwa be omu n'amugamba nti Mukama waffe, tuyigirize okusaba, 
era nga Yokaana bwe yayigirizanga abayigirizwa be. 2 N'abagamba nti 
Bwe musabanga, mugambanga nti Kitaffe, Erinnya lyo litukuzibwe. 
Obwakabaka bwo bujje. 3 Otuwenga buli lunaku emmere yaffe 
ey'olunaku. 4 Era otusonyiwe ebyonoono byaffe; kubanga naffe 
tumusonyiwa buli gwe tubanja. So totutwala mu kukemebwa. 5 
N'abagamba nti Ani ku mmwe alina ow'omukwano aligenda ewuwe 
ettumbi, namugamba nti Mukwano gwange, mpola emigaati esatu; 6 
kubanga mukwano gwange azze, ava mu lugendo, nange sirina kya kussa 
mu maaso ge; 7 n'oli ali munda n'addamu n'agamba nti Tonteganya; 
kaakano oluggi luggale, abaana bange nange tumaze okwebaka, siyinza 
kugolokoka kukuwa? 8 Mbagamba nti Newakubadde nga tagolokoka 
n'amuwa kubanga mukwano gwe, naye olw'okutayirira kwe anaagolokoka 
n'amuwa byonna bye yeetaaga. 9 Nange mbagamba mmwe nti Musabe, 
muliweebwa; munoonye, muliraba; mweyanjule, muliggulirwawo. 10 
Kubanga buli muntu yena asaba aweebwa; n'anoonya alaba; n'eyeeyanjula 
aligguiirwa wo. 11 Era ani ku mmwe kitaawe w'omuntu omwana we 
bw'alimusaba omugaati, alimuwa ejjinja? oba ekyennyanja, n'amuwa 
omusota mu kifo ky'ekyennyanja? 12 Oba bw'alisaba eggi, namuwa 
enjaba? 13 Kale oba nga mmwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe 
ebirabo ebirungi, talisinga nnyo Kitammwe ali mu ggulu okuwa Omwoyo 
Omutukuvu abamusaba. 14 Yali ng'agoba dayimooni omusiru. Awo 
dayimooni bwe yamuvaako, kasiru n'ayogera, ebibiina ne byewuunya. 15 
Naye abamu ne bagamba nti Agoba dayimooni ku bwa Beeruzebuli 
omukulu wa dayimooni. 16 N'abalala, ne bamwagaza akabonero akava mu 
ggulu, nga bamukema. 17 Naye ye, bwe yamanya bye balowooza, 
n'abagamba nti Buli bwakabaka bwonna bwe bwawukanamu bwo bwokka 
buzikirira; n'ennyumba bw'eyawukanamu ennyumba eyo egwa. 18 Ne 
Setaani bw'ayawukanamu ye yekka, obwakabaka bwe buliyimirirawo 
butya? kubanga mugamba nti ngoba dayimooni ku bwa Beeruzebuli. 19 
Era oba nga nze ngoba dayimooni ku bwa Beeruzebuli, abaana bammwe 
bagigoba ku bw'ani? kyebaliva baba abalamuzi bammwe. 20 Naye bwe 
mba ngobesa dayimooni engalo ya Katonda, kale obwakabaka bwa 


Katonda bubajjidde. 21 Omuntu ow'amaanyi ng'alina ebyokulwanyisa 
bw'akuuma oluggya lwe, ebintu bye bibeera mirembe: 22 naye amusinga 
amaanyi bw'amujjira n'amuwangula, amunyagako ebyokulwanyisa bye 
byonna bye yeesiga, n'agaba ebintu bye. 23 Ataba nange ye mulabe wange; 
era atakunyaanyiza wamu nange asaasaanya. 24 Dayimooni bw'ava ku 
muntu, ayita mu bifo ebitaliimu mazzi ng'anoonya aw'okuwummulira; 
bw'abulwa agamba nti Ka nzireyo mu nnyumba yange mwe nnava. 25 
Bw'ajja, agiraba ng'eyereddwa etimbiddwa. 26 Kale agenda, n'aleeta 
badayimooni abalala musanvu, ababi okumusinga ye, ne bayingira ne 
babeera omwo: kale eby'oluvannyuma eby'omuntu oyo bibeera bibi 
okusinga eby'olubereberye. 27 Awo olwatuuka ng'ayogera ebyo, omukazi 
ow'omu kibiina n'ayimusa eddoboozi lye n'amugamba nti Lulina omukisa 
olubuto olwakuzaala n'amabeere ge wayonkako. 28 Naye ye n'agamba nti 
Ekisinga, balina omukisa abawulira ekigambo kya Katonda, ne 
bakyekuuma. 29 Awo ebibiina bwe byali nga bikunnaanira w'ali, n'atanula 
okugamba nti Emirembe gino mirembe mibi: ginoonya akabonero, so 
tegiriweebwa kabonero wabula akabonero ka Yona. 30 Kuba Yona nga 
bwe yali akabonero eri We Nineeve, bw'atyo n'Omwana w'omuntu 
bw'aliba eri emirembe gino. 31 Kabaka omukazi ow'obukiika obwa ddyo 
aliyimirira mu musango wamu n'abantu ab'emirembe gino, alibasinza 
omusango: kubanga yava ku nkomerero z'ensi okuwulira amagezi ga 
Sulemaani; era, laba, asinga Sulemaani ali wano. 32 Abantu ab'e Nineeve 
baliyimirira mu musango wamu n'emirembe gino, baligisinza omusango: 
kubanga beenenya olw'okubuulira kwa Yona; era, laba, asinga Yona ali 
wano. 33 Tewali akoleeza ttabaaza n'agissa mu bunnya, oba munda 
w'ekibbo, wabula ku kikondo, abayingira balabe bw'eyaka. 34 Ettabaaza 
y'omubiri gwo lye liiso lyo; eriiso lyo bwe liraba obulungi, nomubiri gwo 
gwonna guba gujjudde omusana; naye bwe liba ebbi, n'omubiri gwo nga 
gujjudde ekizikiza. 35 Ettabaaza y'omubiri gwo lye liiso lyo; eriiso lyo 
bwe liraba obulungi, n'omubiri gwo gwonna guba gujjudde omusana; naye 
bwe liba ebbi, n'omubiri gwo nga gujjudde ekizikiza. 36 Kale omubiri gwo 
gwonna bwe gujjula omusana, nga tegulina kitundu kimu kya kizikiza, 
gwonna gulijjula musana ng'ettabaaza bw'ekumulisiza n'okutangaala 


kwayo. 37 Awo bwe yali ng'ayogera, Omufalisaayo n'amuyita okulya 
emmere ewuwe: n'ayingira n'atuula ku mmere. 39 Mukama waffe 
namugamba nti Mmwe Abafalisaayo munaaza kungulu w'ekikompe 
n'ow'ekibya; naye munda yammwe mujjudde obunyazi n'obubi. 40 Mmwe 
abasiru, oyo eyakola kungulu si ye yakola ne munda? 41 Naye ebiri munda 
mubiwengayo okuba eby'okusaasira; era, laba, byonna birongoofu gye 
muli. 42 Naye zibasanze mmwe, Abafalisaayo kubanga muwa ekitundu 
eky'ekkumi ekya nnabbugira n'akakubansiri n'enva zonna, naye omusango 
n'okwagala Katonda mubiyita bbali: ebyo kibagwanidde okubikolanga, na 
biri obutabirekangayo. 43 Zibasanze mmwe, Abafalisaayo! kubanga 
mwagala entebe ez'oku manjo mu makungaaniro n'okulamusibwa mu 
butale. 44 Zibasanze! kubanga mufaanana amalaalo agatalabika, abantu ge 
batambulirako nga tebagamanyi. 45 Awo omu ku bayigiriza b'amateeka 
n'addamu n'amugamba nti Omuyigiriza, bw'ogamba bw'otyo ovuma naffe. 
46 N'agamba nti Nammwe, abayigiriza b'amateeka, zibasanze! kubanga 
mutikka abantu emigugu egiteetikkika, mmwe bennyini gye mutayagala 
kukomakona lunwe Iwammwe 47 Zibasanze! kubanga muzimba amalaalo 
ga bannabbi, naye bajjajjammwe be baabatta. 48 Bwe mutyo muli 
bajulirwa era musiima ebikolwa bya bajjajjaumiwe: kubanga bo baabatta, 
nammwe muzimba amalaalo gaabwe. 49 N'amagezi ga Katonda kyegaava 
gagamba nti Ndibatumira bannabbi n'abatume; abamu ku bo balibatta 
balibayigganya; 50 omusaayi gwa bannabbi bonna, ogwayiika okuva ku 
kutondebwa kw'ensi, gubuuzibwe eri emirembe gino; 51 okuva ku musaayi 
gwa Abbeeri okutuuka ku musaayi gwa Zaakaliya, eyattirwa wakati 
w'ekyoto ne yeekaalu: mazima mbagamba mmwe nti Gulibuuzibwa eri 
emirembe gino. 52 Zibasanze mmwe, abayigiriza b'amateeka! Kubanga 
mwatwala ekisumuluzo eky'okutegeera: mmwe bennyini temwayingira, 
n'abaali bayingira mwabaziyiza. 53 Awo bwe yavaayo, abawandiisi 
n'Abafalisaayo ne batanula okumuteganya ennyo, n'okumukemereza 
ebigambo bingi; 54 nga bamutega, okutega ekigambo ekinaava mu kamwa 
ke, balyoke bamuwawaabire. 


Okwewala bannanfuusi 


12:1 Mu biro ebyo abantu b'ekibiina obukumi n'obukumi bwe baali 
bakunyaanye n'okulinnyagana nga balinnyagana, n'asookera ku bayigirizwa 
be okubagamba nti Mwekuumenga ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo, bwe 
bunnanfuusi. 2 Naye tewali ekyabikkibwa ekitalibikkulwa; newakubadde 
ekyakisibwa ekitalitegeerwa. 3 Kale byonna bye mwali mwogeredde mu 
kizikiza biriwulirirwa mu musana; n'ekyo kye mwali mwogeredde mu kutu 
mu bisenge kiribuulirirwa ku kasolya k'ennyumba. 4 Era mbagamba 
mmwe, mikwano gyange, nti Temutyanga abo abatta omubiri, 
oluyannyuma abatalina kigambo kya kukola ekisingawo. 5 Naye 
nnaabalabula gwe munaatyanga: Mutyenga oyo, bw'amala okutta alina 
obuyinza okusuula mu Ggeyeena, weewaawo, mbagamba nti Oyo gwe 
muba mutyanga. 6 Enkazaluggya ettaano tebazitundamu mapeesa abiri? 
naye tewali n'emu ku zo eyeerabirwa mu maaso ga Katonda. 7 Naye 
n'enviiri ez'oku mitwe gyammwe zibaliddwa zonna. Temutyanga: mmwe 
musinga enkazaluggya ennyingi. 8 Era mbagamba nti Buli alinjatulira mu 
maaso g'abantu, oyo Omwana w'omuntu naye alimwatulira mu maaso ga 
bamalayika ba Katonda; 9 naye anneegaanira mu maaso g'abantu 
alyegaanirwa mu maaso ga bamalayika ba Katonda. 10 Na buli muntu 
ayogera ekigambo ku Mwana w'omuntu kirimusonyiyibwa: naye oyo 
awoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiyibwa. 11 Era bwe babaleetanga 
mu makuņņaaniro n'eri abaamasaza, n'abalina obuyinza, 
temweraliikiriranga bwe munaddamu oba kye munaddamu oba kye 
munaayogera; 12 kubanga Omwoyo Omutukuvu anaabayigirizanga mu 
kiseera ekyo ebibagwanidde okwogera. 13 Awo omuntu ow'omu kibiina 
n'amugamba nti Omuyigiriza, gamba muganda wange agabane nange 
eby'obusika bwaffe. 14 Naye ye n'amugamba nti Omuntu, ani eyanzisaawo 
okuba omulamuzi oba omugabi wammwe? 15 N'abagamba nti Mutunule, 
mwekuumenga okwegomba kwonna; kubanga obulamu bw'omuntu si 
by'ebintu ebingi by'aba nabyo. 16 N'abagerera olugero ng'agamba nti 
Waaliwo omuntu omugagga, ennimiro ye n'eyeza: 17 n'alowooza munda 
mu ye ng'agamba nti Nnaakola ntya, kubanga sirina we nnaakunyaanyiza 
bibala byange? 18 N'agamba nti Nnaakola bwe nti: nnaamenya amawanika 
gange ne nzimba amalala agasinga obunene; ne nkuijijaanyiza omwo 


emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange. 19 Ndigamba emmeeme 
yange nti Emmeeme, olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi; 
wummula, olye, onywe, osanyuke. 20 Naye Katonda n'amugamba ati 
Musiru ggwe, mu kiro kino emmeeme yo banaagikuggyako; kale ebintu 
by'otegese binaaba by'ani? 21 Bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga, so 
nga si mugagga eri Katonda. 22 N'agamba abayigirizwa be nti Kyenva 
mbagamba nti Temweraliikiriranga bulamu bwammwe, kye munaalya; 
newakubadde emibiri gyammwe, kye munaayambala. 23 Kubanga 
obulamu businga emmere, n'omubiri gusinga ebyokwambala. 24 
Mulowooze bannamungoona, bwe batasiga so tebakungula; abatalina 
tterekero, newakubadde eggwanika; era Katonda abaliisa; mmwe 
temusinga nnyonyi mirundi mingi? 25 Ani ku mmwe bwe yeeraliikirira 
ayinza okwongera ku bukulu bwe omukono ogumu? 26 Kale bwe 
mutayinza ekisinga obutono, kiki ekibeeraliikiriza ebirala? 27 Mulabe 
amalanga bwe gamera: tegakola mulimu so tegalanga lugoye; naye 
mbagamba nti Ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyayambalanga 
ng'erimu ku go. 28 Naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'oku 
ttale, ogubaawo leero, enkya nga bagusuula ku kikoomi; talisinga nnyo 
okwambaza mmwe, abalina okukkiriza okutono? 29 Nammwe 
temunoonyanga kye munaalya oba kye munaanywa, so temubanga na 
myoyo egibuusabuusa. 30 Kubanga ebintu ebyo byonna binoonyezebwa 
amawanga ag'ensi: naye Kitammwe amanyi nga mwetaaga ebyo. 31 Naye 
munoonye obwakabaka bwe, n'ebintu ebyo mulibyongerwako. 32 
Totyanga, ggwe ekisibo ekitono; kubanga Kitammwe asiima okubawa 
mmwe obwakabaka. 33 Mutundenga bye muli nabyo, muwengayo 
eby'okusaasira; mwetungirenga ensawo ezitakaddiwa, obugagga 
obutaggwaawo mu ggulu; omubbi gy'atasembera, n'ennyenje gye 
zitayonoonera. 34 Kubanga obugagga bwammwe gye buli, n'emitima 
gyammwe gye giribeera. 35 Mwesibenga ebimyu mu biwato byammwe, 
n'ettabaaza zammwe nga zaaka; 36 nammwe bennyini mubeerenga 
ng'abantu abalindirira mukama waabwe, w'aliddira ng'ava ku mbaga 
ey'obugole; bw'alijja n'akoona ku luggi, bamuggulirewo amangu ago. 37 
Balina omukisa abaddu abo, mukama waabwe bw'alijja b'alisanga nga 


batunula; mazima mbagamba ng'alyesiba n'abatuuza ku mmere, n'ajja 
n'abaweereza. 38 Awo bw'alijja mu kisisimuka eky'okubiri, oba mu 
ky'okusatu, n'abasanga bw'atyo, balina omukisa abaddu abo. 39 Naye 
mutegeere kino, nga nnannyini nnyumba singa amanya ekiseera omubbi 
w'anajjira, yanditunudde, teyandirese nnyumba ye kusimibwa. 40 
Nammwe mweteeketeekenga: kubanga Omwana w'omuntu ajjira mu 
kiseera mwe mutalowooleza. 41 Peetero n'agamba nti Mukama waffe, 
olugero luno olugeredde ffe nantiki bonna? 42 Mukama waffe n'agamba 
nti Kale ani oyo omuwanika omwesigwa ow'amagezi, mukama we 
gw'alisigira ab'omu nnyumba ye, okubagabiranga omugabo gwabwe 
ogw'emmere mu kiseera kyayo? 43 Alina omukisa omuddu oyo mukama 
we bw'alijja gw'alisanga ng'akola bw'atyo. 44 Mazima mbagamba 
ng'alimusigira byonna by'ali nabyo. 45 Naye omuddu oyo bw'alyogera mu 
mutima gwe nti Mukama wange aludde okujja; n'atanula okukuba abaddu 
n'abazaana, n'okulya n'okunywa n'okutamiira; 46 kale mukama w'omuddu 
oyo alijja ku lunaku |w'atamulowoolezaako, ne mu kiseera ky'atamanyi, 
alimutemaatema alimuwa omugabo gwe wamu n'abatakkiriza. 47 
N'omuddu oyo eyamanya mukama we kye yayagala, n'atategeka n'atatuusa 
kye yayagala, alikubwa mingi; 48 naye ataamanya n'akola ebisaanidde 
okumukubya, alikubwa mitono; na buli eyaweebwa ebingi, 
alinoonyezebwako bingi; n'oyo gwe baateresa ebingi, gwe balisinga 
okubuuza ebingi. 49 Najja kusuula muliro ku nsi; nagwo oba nga kaakano 
gwaka, njagala ki? 50 Naye mina okubatizibwa kwe ndibatizibwa; nange 
nga mbonaabona okutuusa Iwe kulituukirizibwa! 51 Mulowooza nti najja 
kuleeta mirembe ku nsi? Mbagamba nti Nedda; wabula okwawukana 
obwawukanyi; 52 kubanga okutanula kaakano walibaawo bataano mu 
nnyumba emu nga baawvkanye, abasatu n'ababiri, era ababiri n'abasatu. 53 
Balyawukana, kitaawe n'omwana we, era omwana ne kitaawe; nnyina ne 
muwala we, era omuwala ne nnyina; era nnyazaala ne muka mwana we, 
era muka mwana we ne nnyazaala we. 54 N'agamba ebibiina nabyo nti 
Bwe mulaba ekire nga kyekuluu mulula ebugwanjuba, amangu ago 
mugamba nti Enkuba eneetonnya; era bwe kiba bwe kityo. 55 Bwe mulaba 
empewo ng'efuluma bukiika obwa ddyo mugamba nti Linaaba bbugumu; 


era bwe kiba. 56 Bannanfuusi, mumanyi okukebera ekifaananyi ky'ensi 
n'eggulu; naye kiki ekibalobera okumanya okukebera obudde buno? 57 Era 
nammwe mwekka ekibalobera kiki okusala eby'ensonga? 58 Kubanga 
bw'oba ogenda n'akuloopa eri omulamuzi, onyiikiriranga mu kkubo 
okutabagana n'akuvunaana; aleme okukuwalulira ewa katikkiro, ne 
katikkiro n'akuwa omumbowa, n'omumbowa n'akusuula mu kkomera. 59 
Nkugamba nti Toliva omwo n'akatono, okutuusa lw'olisasulirira ddala buli 
ssente. 


Okwenenya oba okuzikirira 


13:1 Awo mu biro ebyo waaliwo abantu abaali bali awo abaamubuulira 
eby'Abagaliraaya bali, Piraato be yatabulira omusaayi gwabwe ne 
ssaddaaka zaabwe. 2 N'addamu n'abagamba nti Mulowooza nga 
Abagaliraaya abo baali boonoonyi okusinga Abagaliraaya bonna, kubanga 
baabonyaabonyeze bwa batyo? 3 Mbagamba nti Si bwe kityo: naye bwe 
muteenenya, mulizikirira mwenna bwe mutyo. 4 Oba bali ekkumi 
n'omunaana, ekigo eky'omu Sirowamu be kyagwako ne kibatta, 
mulowooza baali bakozi ba bubi okusinga abantu bonna abaali mu 
Yerusaalemi? 5 Mbagamba nti Si bwe kityo: naye bwe muteenenya, 
mulizikirira mwenna bwe nnyo. 6 N'ayogera olugero luno, nti Waaliwo 
omuntu eyalina omutiini ogwali gusimbiddwa mu lusuku lwe 
olw'emizabbibu; n'ajja ng'agunoonyaako ebibala n'atabiraba. 7 N'agamba 
omulimi nti Laba, leero emyaka esatu nga njija okunoonya ebibala ku 
mutiini guno, ne ssibiraba; guteme; n'okwemala gwemalira ki ekifo 
obwereere? 8 Ye n'addamu n'amugamba nti Mukama wange, guleke mu 
mwaka guno era, ngutemeretemere, nguteekeko obusa; 9 bwe gulibala 
ebibala oluvannyuma, kirungi; naye oba nga si bwe kityo, oligutema. 10 
Awo ku lunaku lwa ssabbiiti yali ng'ayigiriza mu limu ku makungaaniro. 
11 Era, laba, omukazi eyali yaakalwalira dayimooni ow'obunafu emyaka 
ekkumi n'omunaana; ng'agongobadde nga tayinza kwegolola n'akatono. 12 
Awo Yesu bwe yamulaba, n'amuyita n'amugamba nti Omukazi, 
osumuluddwa obulwadde bwo. 13 N'amussaako emikono, amangu ago 


n'aba mugolokofu, n'atendereza Katonda. 14 Naye omukulu 
w'ekkunygaaniro bwe yanyiiga kubanga Yesu awonyezza omuntu ku 
ssabbiiti, naddamu n'agamba ekibiina nti Waliwo ennaku omukaaga 
ezigwana okukolerangako emirimu: kale mujjirenga ku ezo 
okuwonyezebwa, naye si ku lunaku lwa ssabbiiti. 15 Naye Mukama waffe 
n'amuddamu n'agamba nti Bannanfuusi, buli omu ku mmwe ku lunaku Iwa 
ssabbiiti tayimbula nte ye oba ndogoyi ye mu kisibo, n'agitwala 
okuginywesa? 16 Era oyo omwana wa Ibulayimu eyasibirwa Setaani, laba, 
emyaka kkumi na munaana, tagwanidde kusumululwa mu busibe obwo ku 
lunaku lwa ssabbiiti? 17 Awo bwe yali ng'ayogera ebyo, abalabe be bonna 
ne baswala: n'ekibiina kyonna ne basanyukira byonna eby'ekitiibwa 
ebikoleddwa ye. 18 Kyeyava agamba nti Obwakabaka bwa Katonda 
bufaanana na ki? era nnaabufaananya na ki? 19 Bufaanana akaweke ka 
kalidaali, omuntu ke yaddira n'akasuula mu nnimiro ye; ne kakula, ne kaba 
muti; ennyonyi ez'omu bbanga ne zituula ku matabi gaagwo. 20 Ate 
nagamba nti Obwakabaka bwa Katonda nnaabufaananya na ki? 21 
Bufaanana ekizimbulukusa, omukazi kye yaddira n'akikisa mu bibbo bisatu 
eby'obutta, bwonna ne buzimbulukuka. 22 N'atambula mu bibuga ne mu 
mbuga ng'ayigiriza ng'agenda e Yerusaalemi. 23 Omuntu n'amugamba nti 
Mukama wange, be batono abalokolebwa? Ye n'abagamba nti 24 
Mufubenga okuyingira mu mulyango omufunda: kubanga mbagamba nti 
bangi abalinoonya okuyingira, so tebaliyinza. 25 Nannyini nnyumba 
bw'alimala okugolokoka, n'aggalawo oluggi, ne musooka okuyimirira 
ebweru, n'okukonkona ku luggi, nga mugamba nti Mukama waffe, 
tuggulirewo; kale alibaddamu n'abagamba nti Sibamanyi gye muva; 26 ne 
mulyoka mutanula okugamba nti Twaliiranga era twanyweranga mu maaso 
go, era wayigiririzanga mu nguudo zaffe; 27 kale aligamba nti Mbagamba 
nti simanyi gye muva: muve we ndi; mwenna abakola ebitali bya 
butuukirivu. 28 Eyo eribaayo okukaaba n'okuluma obujiji bwe muliraba 
Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ne bannabbi bonna mu bwakabaka bwa 
Katonda, nammwe nga musuuliddwa ebweru. 29 Balijja nga bava 
ebuvanjuba n'ebugwanjuba, n'obukiika obwa kkono n'obwa ddyo, balituula 
mu bwakabaka bwa Katonda. 30 Era, laba, waliwo ab'oluvannyuma 


abaliba ab'olubereberye, era waliwo ab'olubereberye abaliba 
ab'oluvannyuma. 31 Mu kiseera ekyo Abafalisaayo ne bajja, ne 
bamugamba nti Va wano, weegendere: kubanga Kerode ayagala kukutta. 
32 N'abagamba nti Mugende mugambe enkerettanyi eyo nti Laba, ngoba 
dayimooni mponya abantu leero n'enkya, ne ku lunaku olw'okusatu 
ndituukirizibwa. 33 Naye kinywanidde okutambulako leero n'enkya 
n'olw'ebbiri; kubanga tekiyinzika nnabbi kuzikiririra bweru wa 
Yerusaalemi. 34 Ggwe Yerusaalemi, Yerusaalemi, atta bannabbi, akuba 
amayinja abatumibwa gy'ali! emirundi emeka nga njagala okukunyaanya 
abaana bo, ng'enkoko bw'ekungaanyiza obwana bw'ayo mu biwaawaatiro 
byayo, so temwakkiriza! 35 Laba, ennyumba yammwe ebalekeddwa 
kifulukwa; era mbagamba nti Temulindaba, okutuusa lwe muligamba nti 
Aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. 


Omulwadde w'entumbi awonyezebwa 


14:1 Awo olwatuuka bwe yayingira ku ssabbiiti mu nnyumba y'omukulu 
w'Abafalisaayo omu okulya emmere ne bamulabirira. 2 Era, laba, waaliwo 
omuntu mu maaso ge, eyali alwadde entumbi. 3 Yesu n'addamu n'ayogera 
n'abayigiriza b'amateeka n'Abafalisaayo ng'agamba nti Kirungi 
okuwonyeza ku ssabbiiti, nantiki si weewaawo? 4 Naye ne basirika. 
N'amukwatako n'amuwonya, n'amusiibula. 5 N'abagamba nti Ani ku 
mmwe alina endogoyi ye oba nte ye ng'egudde mu luzzi atagiggyaamu 
mangu ago ku ssabbiiti? 6 Ne batayinza ate kumuddamu ebyo. 7 N'agerera 
olugero abo abaayitibwa bwe yalaba engeri gye beeroboza ebifo 
eby'okumanjo; n'abagamba nti 8 Omuntu bw'akuyitanga ku mbaga 
ey'obugole, totuulanga mu kifo kya ku manjo, mpozzi waleme okubaawo 
akusinga ekitiibwa gw'ayise, 9 noli eyakuyise ggwe naye n'ajja, 
n'akugamba nti Segulira ono; n'olyoka otanula n'ensonyi okutwala ekifo 
eky'ennyuma. 10 Naye bw'oyitibwanga ogendanga n'otuula mu kifo 
eky'ennyuma, eyakuyise bw'anajjanga, akugambe nti Mukwano bwange, 
sembera eno ku mwanjo; n'olyoka obeera n'ekitiibwa mu maaso g'abo 
bonna b'otudde nabo ku mmere. 11 Kubanga buli muntu yenna 


eyeegulumiza alitoowazibwa; n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa. 12 Era 
n'agamba n'oyo eyamuyise nti Bw'ofumbanga emmere ey'ekyemisana oba 
ey'ekyeggulo, toyitanga mikwano gyo, newakubadde baganda bo, 
newakubadde ab'ekika kyo, newakubadde baliraanwa bo abagagga; 
mpozzi baleme okukuyita nate nabo, ne wabaawo okukusasula. 13 Naye 
bw'ofumbanga embaga, oyitanga abaavu n'abalema n'abawenyera n'abazibe 
b'amaaso: 14 era oliweebwa omukisa; kubanga tebalina kya kukusasula: 
kubanga olisasulirwa mu kuzuukira kw'ebatuukirivu. 15 Awo omu ku abo 
abaali batudde awamu naye ku mmere, bwe yawulira ebyo, n'amugamba 
nti Alina omukisa aliriira emmere mu bwakabaka bwa Katonda. 16 Naye 
n'amugamba nti Waaliwo omuntu eyafumba embaga ennene; n'ayita bangi: 
17 n'atuma omuddu we obudde obw'embaga nga butuuse okugamba bali 
abayitiddwa, nti Mujje; kubanga bimaze okutegekebwa. 18 Bonna 
n'emmeeme emu ne batanula okwegayirira okusonyiyibwa. 
Ow'olubereberye n'amugamba nti Nguze olusuku, kinywanidde okuyimuka 
okugenda okululaba; nkwegayiridde nsonyiwa. 19 N'omulala n'agamba nti 
Nguze emigogo gy'ente etaano, nyenda kuzikema; nkwegayiridde 
nsonyiwa. 20 N'omulala n'agamba nti Mpasizza omukazi, kyenaaava 
nnema okuyinza okujja. 21 Awo omuddu oyo n'ajja n'abuulira mukama we 
ebyo. Awo mannyini nayumba n'alyoka asunguwala n'agamba omuddu we 
nti Fuluma mangu ogende mu nguudo ne mu makubo ag'ekibuga, oleete 
wano abaavu n'abalema n'abazibe b'amaaso n'abawenyera. 22 Omuddu 
n'agamba nti Mukama wange, ky'olagidde kikoleddwa, naye wakyaliwo 
ebbanga. 23 Mukama we n'agamba omuddu nti Fuluma ogende mu 
makubo ne mu bukubo, obawalirize okuyingira, ennyumba yange ejjule. 24 
Kubanga mbagamba nti Bali abaayitibwa, tewali n'omu alirega ku mbaga 
yange. 25 Awo ebibiina binene byali bigenda naye; n'akyuka n'abagamba 
nti 26 Omuntu bw'anajjanga gye adi, n'atakyawa kitaawe ne nnyina ne 
mukazi we, n'abaana be, ne baganda be, ne baanyiaa, era n'obulamu bwe 
ye, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. 27 Buli ataasitulenga musalaba 
gwe ye, n'ajja ennyuma wange, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. 28 
Kubanga ani ku mmwe bw'aba ng'ayagala okuzimba ennyumba, atasooka 
kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, oba ng'alina eby'okugimala? 29 


Mpozzi bw'aba ng'amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugimaliriza, 
boma abalaba batanula okumusekerera, 30 nga bagamba nti Omuntu ono 
yasooka okuzimba n'atayinza kumala. 31 Oba kabaka ki bw'aba ng'agenda 
ku lutalo okulwana ne kabaka omulala atasookakutuula n'ateesa ebigambo, 
oba ng'ayinza n'akakumi okusisinkana n'oli amujjira n'obukumi obubiri? 32 
Oba nga si bwe kityo, oli bw'aba akyaali wala nnyo, atuma ababaka 
n'asaba eby'okutabagana. 33 Kale bwe kityo buli muntu yenna ku mmwe 
ateefiirizenga byonna by'ali nabyo, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. 
34 Kale omunnyo mulungi: naye n'omunnyo bwe guggwaamu ensa, 
mulizzaamu ki? 35 Tegusaanira nnimiro newakubadde olubungo, 
bagusuula bweru. Alina amatu ag'okuwulira, awulire. 


Olugero |w'endiga eyabula 


15:1 Awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera 
okumuwulira. 2 Abafalisaayo era n'abawandusi ne beemulugunya, nga 
bagamba nti Ono asembeza abalina ebibi, era alya nabo. 3 N'abagerera 
olugero luno, ng'agamba nti 4 Muntu ki ku mmwe alina endiga ekikumi, 
bw'abulwako emu, ataleka ziri ekyenda mu omwenda ku ttale, n'agoberera 
eri eyabuze, okutuusa lw'aligiraba? 5 Kale bw'agiraba, agissa ku 
kibegabega kye ag'asanyuka. 6 Bw'atuuka eka, ayita mikwano gye ne 
baliraanwa be, n'abagamba nti Munsanyukireko, kubanga nzudde eadiga 
yange eyabadde ebuze. 7 Mbagamba nti Bwe kityo linaabanga ssanyu mu 
ggulu olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya, okusinga abatuukirivu ekyenda 
mu omwenda, abateetaaga kwenenya. 8 Oba mukazi ki alina erupiya 
ekkumi, bw'abulwako erupiya emu, atakoleeza ttabaaza n'ayera ennyumba, 
n'anyiikira okunoonya okutuusa lw'agizuula? 9 Bw'agiraba, ayita mikwano 
gye ne baliraanwa be nagamba nti Munsanpukireko, kubanga nzudde 
erupiya eyabadde embuze. 10 Mbagamba nti Bwe kityo liba ssanyu mu 
maaso ga bamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya. 11 
N'agamba nti Waaliwo omuntu eyalina batabani be babiri: 12 omuto 
n'agamba kitaawe nti Kitange, mpa omugabo gw'ebintu ogunywanidde. 
Kale n'abagabira eby'obulamu bwe. 13 Awo oluvannyuma lw'ennaku si 


nnyingi, oyo omwana omuto n'akunyaanya ebibye byonna, n'atambula 
n'agenda mu nsi ey'ewala; n'asaasaanyiza eyo ebintu bye mu mpisa embi. 
14 Awo bwe yamala okubirya byonna, enjala nnyingi n'egwa mu nsi 
omwo, n'atanula okudaagana. 15 N'agenda ne yeegatta nnomwami ow'omu 
nsi eyo; oyo n'amusindika mu kyalo kye okulundanga embizzi. 16 Ne 
yeegombanga okukkuta ebikuta embizzi bye zaalyanga: ne watabaawo 
muntu amuwa. 17 Naye bwe yeddamu, n'agamba nti Abaweereza bameka 
ab'empeera aba kitange abakkuta emmere ne balemwa, nange nfiira wano 
enjala! 18 Nnaagoloka ne pyenda eri kitange, ne mmugamba nti Kitange, 
nnyonoonye eri eggulu ne mu manso go; 19 sikyasaana kuyitibwa mwana 
wo; nfuula ag'omu ku baweereza bo ab'empeera. 20 N'agolokoka n'ajja eri 
kitaawe. Naye yali ng'akyali wala, kitaawe n'amulengera, n'amusaasira, 
n'aditukana mbiro, namugwa mu kifuba, namuaywegera nnyo. 21 Oyo 
omwana n'amugamba nti Kitange, nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go; 
sikyasaana kuyitibwa mwana wo. 22 Naye kitaawe n'agamba abaddu be 
nti Mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna, mulumwa mbaze: 
mumunaanike empeta ku ngalo, n'engatto mu bigere bye: 23 muleete 
n'ennyana eya ssava, mugitte, tulye, tusanyuke; 24 kubanga omwana 
wange ono yali afudde, azuukidde; yali azaaye, azaawuse. Ne batandika 
okusanyuka. 25 Naye omwana we omukulu yali mu kyalo; bwe yajja 
ng'anaatera okutuuka ku nnyumba, n'awulira enyoma n'amazina. 26 Ku 
baddu n'ayitako omu, n'amubuuza ebyo bwe bibadde. 27 N'amugamba nti 
Muganda wo azze: ne kitaawo amuttidde ennyana eya ssava kubanga 
amuzaawudde nga mulamu: 28 Naye n'asunguwala, n'atayagala kuyingira: 
kitaawe n'afuluma namwegayirira. 29 Naye ye n'addamu n'agamba 
kitaawe nti Laba, emyaka gino mingi nga nkuweereza, so sikusobyanga 
n'akatono ky'ondagidde; nange ennaku zonna tompanga na kabuzi ka 
kusanyuka ne mikwano gyange; 30 naye omwana wo oyo, eyalya 
eby'obulamu bwo wamu n'abenzi, bw'azze, ng'omuttira ennyana eya ssava. 
31 Ye namugamba nti Mwana wange, ggwe bulijjo ng'oli wamu nange, era 
byonna ebyange bye bibyo. 32 Naye okujaguza n'okusanyuka kwa nsonga: 
kubanga muganda wo oyo yali afudde, azuukidde; era yali azaaye, 
azaawuse. 


16:1 Awo n'agamba abayigirizwa be nabo nti Waaliwo omuntu omugagga 
eyalina omuwanika we; oyo ne bamuloopa gy'ali ng'asaasaanya ebintu bye. 
2 N'amuyita n'amugamba nti Kiki kino kye mpulira ku ggwe? bala 
omuwendo ogw'obuwanika bwo; kubanga toyinza nate kubeera muwanika. 
3 Oyo omuwanika n'ayogera munda mu ye nti Nnaakola ntya, kubanga 
mukama wange anziyako obuwanika bwange? sirina galima; n'okusabiriza 
nkwatibwa ensonyi. 4 Mmanyi kye nnaakola, bwe nnaagobebwa mu 
buwanika, bansembeze mu nnyumba zaabwe. 5 Nnaayita buli alina ebbanja 
lya mukama we, nnaagamba ow'olubereberye nti Mukama wange akubanja 
ki? 6 N'agamba nti Ebigera by'amafuta kikumi. Nnaamugamba nti Twala 
ebbaluwa yo, otuule mangu owandiike amakumi ataano. 7 Ate nnaagamba 
omulala nti Naawe obanjibwa ki? N'agamba nti Emitwalo gy'ennaano 
kikumi. Nnaamugamba nti Twala ebbaluwa yo, owandiike kinaana. 8 Awo 
mukama we n'atendereza oyo omuwanika omulyazaamaanyi kubanga 
akoze bya magezi: kubanga abaana ab'ebiro bino bagezigezi mu mirembe 
gyabwe okusinga abaana b'omusana. 9 Nange mbagamba nti 
Mwekwanirenga emikwano mu mamona atali mutuukirivu; 
bw'aliggwaawo, babasembeze mu weema ziri ezitaggwaawo. 10 Aba 
omwesigwa ku kintu ekitono ennyo, ne ku kinene aba mwesigwa: era aba 
omulyazaamaanyi ku kintu ekitono ennyo, ne ku kinene aba 
mulyazaamaanyi. 11 Kale bwe mutaabenga beesigwa ku niamoaa atali 
mutuukirivu, ani alibateresa obugagga obw'amazima? 12 Era bwe 
mutaabenga beesigwa ku ekyo ekya beene, ekyammwe ani alikibawa? 13 
Tewali muweereza ayinza okuweereza abaami ababiri; kubanga oba 
alikyawako omu n'ayagala omulala; oba alinywerera ku omu n'anyooma 
omutala. Temuyinza kuweerezanga Katonda ne mamona. 14 
N'Abafalisaayo, abaali abaagazi b'effeeza, ne bawulira ebyo byonna; ne 
bamusekerera. 15 N'abagamba nti Mmwe muumwo abeefuula 
abatuukirivu mu maaso g'abantu; naye Katonda amanyi emitima 
gyammwe; kubanga ekigulumizibwa mu bantu kya muzizo mu maaso ga 
Katonda. 16 Amateeka ne bannabbi byabaawo okutuuka ku Yokaana: 
okuva olwo enjiri y'obwakabaka bwa Katonda ebuulirwa, era buli muntu 
abuyingiramu lwa maanyi. 17 Naye kyangu eggulu n'ensi okuggwaawo, 


okusinga ennukuta emu ey'amateeka okuggwaawo. 18 Buli muntu yenna 
anaagobanga mukazi we n'awasa omulala, ng'ayenze; n'oyo anaawasanga 
eyagobebwa bba ng'ayenze. 19 Awo waaliwo omuntu omugagga 
eyayambalanga olugoye olw'effulungu ne bafuta ennungi, ng'asanyukanga 
bulijjo mu kwesiima: 20 era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo 
eyagalamizibwanga ku mulyango gwe, eyali awummusewummuse 
amabwa, 21 nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza 
y'omugagga; era embwa nazo zajjanga ne zimukombereranga amabwa ge. 
22 Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika nassibwa mu 
kifuba kya Ibulayimu. N'omugagga n'afa, n'aziikibwa. 23 N'ayimusiza 
amaaso ge mu Magombe ng'ali mu kulumizibwa, n'alengera Ibulayimu 
wala, ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. 24 N'ayogerera waggulu n'agamba 
nti Kitange Ibulayimu, nsaasira, otume Laazaalo, annyike ensonda 
y'olunwe lwe mu mazzi, ampozeewoze olulimi lwange; kubanga nnumwa 
mu muliro guno. 25 Naye Ibulayimu n'amugamba nti Mwana wange, 
jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo, era ne Laazaalo 
bw'atyo ebibi; naye kaakano ye asanyusibwa, ggwe olumwa. 26 Era ku 
ebyo byonna, wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu 
olwateekebwawo, abaagala okuva eno ohujja gye muli balemenga 
okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. 27 
N'agamba nti Kale, nkwegayiridde, kitange, omutume mu nnyumba ya 
kitange; 28 kubanga nnina ab'oluganda bataano; abategeeze baleme okujja 
nabo mu kifo kino ekirimu okulumwa. 29 Naye Ibulayimu n'agamba nti 
Balina Musa ne bannabbi; babawulirenga abo. 30 N'agamba nti Nedda, 
kitange Ibulayimu; naye omu ku bafu bw'aligenda gye bali balyenenya. 31 
N'amugamba nti Nga bwe batawulira Musa ne bannabbi, era newakubadde 
omu ku bafu bw'alizuukira, talibakkirizisa. 


Yesu alabula ku byesittaza 
17:1 N'agamba abayigirizwa be nti Tekiyinzika ebisittaza obutajja; naye 


zimusanze oyo abireeta! 2 Waakiri oyo okusibwa olubengo mu bulago 
bwe, okusuulibwa mu nnyanja, okusinga okusittaza omu ku abo abato. 3 


Mwekuumenga: muganda wo bw'ayonoonanga, omubuuliriranga; bwe 
yeenenyanga, omusonyiwanga. 4 Era bw'akwonoonanga emirundi 
omusanvu ku lunaku olumu, era emirundi omusanvu n'akukyukira 
ng'agamba nti Nneenenyezza; omusonyiwanga. 5 Abatume ne bagamba 
Mukama waffe nti Otwongereko okukkiriza. 6 Mukama waffe n'agamba 
nti Singa mulina okukkiriza okutono ng'akaweke ka kaladaali, 
mwandigambye omusikamiini guno nti Siguka osimbibwe mu nnyanja; era 
gwandibawulidde. 7 Naye ani ku mmwe, alina omuddu ng'alima oba 
ng'alunda endiga, bw'ayingira ng'ava mu lusuku, alimugamba nti Jjangu 
mangu ago otuule olye; 8 naye atamugamba nti Jjula emmere ndye, 
weesibe, ompeereze, mmale okulya n'okunywa; naawe olyoke olye era 
onywe? 9 Amwebaza omuddu oyo olw'okukola by'alagiddwa? 10 Era 
nammwe bwe mutyo, bwe mumalanga okukola byonna bye mwalagirwa, 
mugambenga nti Ffe tuli baddu abatasaana; ebyatugwanira okukola bye 
tukoze. 11 Awo olwatuuka bwe baali mu kkubo nga bagenda e 
Yerusaalemi yali ng'ayita wakati wa Samaliya ne Ggaliraaya. 12 Awo bwe 
yayingira mu mbuga emu ne bamusisinkana abantu kkumi abagenge, 
abaayimirira ewala; 13 ne boogerera waggulu ne bagamba nti Yesu, 
Mukama waffe, otusaasire. 14 Bwe yabalaba n'abagamba nti Mugende 
mwerage eri bakabona. Awo olwatuuka bwe baali nga bagenda ne 
balongoosebwa. 15 Awo omu ku bo, bwe yalaba ng'awonye, n'akomawo 
n'atendereza Katonda n'eddoboozi ddene; 16 n'avuunama awali ebigere 
bye, ng'amwebaza: era oyo yali Musa maliya. 17 Yesu n'addamu nagamba 
nti Ekkumi bonna tebaloagoosebbwa? naye bali omwenda bali ludda wa? 
18 Tebalabise abakomawo okutendereza Katonda, wabula omugeayi ono? 
19 N'amugamba nti Yimuka, ogende: okukkiriza kwo kukuwonyezza. 20 
Bwe yabuuzibwa Abafalisaaya nti Obwakabaka bwa Katonda bujja ddi? 
n'abaddamu n'agamba nti Obwakabaka bwa Katonda tebujja nga bwe 
yolese: 21 so tebaligamba nti Laba, buli wano! Oba nti Buli wali! 
Kubanga, laba, obwakabaka bwa Katonda buli munda yammwe! 22 
N'agamba abayigirizwa be nti Ennaku zigenda okujja Iwe mulyegomba 
okulaba olumu ku nnaku z'Omwana w'omuntu, so temulirulaba. 23 Kale 
balibagamba nti Laba, wali! Laba, wano! temugendanga, so 


temugobereranga; 24 kubanga okumyansa bwe kumyansiza ku luuyi olumu 
olw'eggulu, nga bwe kumasamasiza ne ku luuyi olulala olw'eggulu, 
bw'atyo Omwana w'omuntu bw'aliba ku lunaku Iwe. 25 Naye okusooka 
kimugwanira okubonyaabonyezebwa ebingi n'okugaanibwa ab'emirembe 
gino. 26 Era nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa, bwe bityo bwe biriba ne 
mu nnaku z’Omwana, w'omuntu. 27 Baali nga balya, nga banywa, nga 
bawasa, nga bawayira, okutuuka ku lunaku Nuuwa we yayingira mu lyato, 
amafaba ne gajja, ne gabazikiriza bonna. 28 Era nga bwe byali mu nnaku 
za Lutti; baali nga balya, nga banywa, nga bagula nga batunda, nga basiga, 
nga bazimba; 29 naye ku lunaku luli Lutti Iwe yava mu Sodomu, omuliro 
n'ekibiriiti ne bitonnya okuva mu ggulu ne bibazikiriza bonna: 30 bwe bityo 
bwe biriba ku lunaku Omwana w'omuntu lw'alibikkulibwa. 31 Ku lunaku 
olwo, alibeera waggulu ku nnyumba, n'ebintu bye nga biri mu nnyumba, 
takkanga kubiggyamu; nali mu lusuku bw'atyo taddanga nnyuma. 32 
Mujjukire mukazi wa Lutti. 33 Buli anoonya okulokola obulamu bwe 
alibubuza; naye buli abubuza alibuwonya. 34 Mbagamba nti Mu kiro ekyo 
babiri baliba ku kitanda kimu; omu alitwalibwa, n'omulala alirekebwa. 35 
Abakazi babiri baliba nga baseera wamu; omu alitwalibwa, n'omulala 
alirekebwa. 36 [Ababiri baliba mu lusuku; omu alitwalibwa, n'omulala 
alirekebwa.] 37 Ne baddamu ne bamugamba nti Wa, Mukama waffe? 
N'abagamba nti Awaba omulambo eyo n'ensega we zirikuņņaanira. 


Omukazi eya eyasaba obutakoowa 


18:1 N'abagerera olugero bwe kibagwanira okusabanga bulijjo, 
obutakoowanga; 2 n'agamba nti Waaliwo omulamuzi mu kibuga kimu, 
ataatya Katonda, era nga tassaamu muntu kitiibwa; 3 era waaliwo 
nnamwandu mu kibuga ekyo; n'ajjanga w'ali ng'agamba nti Nnamula 
n'omulabe wange. 4 N'atasooka kukkiriza; naye oluvannyuma n'ayogera 
munda mu ye nti Newakubadde nga sitya Katonda, era nga sissaamu 
muntu kitiibwa; 5 naye olw'okunteganya nnamwandu ono kw'anteganya 
nnamulamula, aleme okuntengezza ng'ajja olutata. 6 Mukama waffe 
n'agamba nti Muwulire omulamuzi oyo atali mutuukirivu ky'agamba. 7 


Kale ne Katonda taliramula balondebe abamukaabirira emisana n'ekiro, 
ng'akyagumiikiriza? 8 Mbagamba nti Alibalamula mangu. Naye Omwana 
w'omuntu bw'alijja, aliraba okukkiriza ku nsi? 9 N'abalala abaali 
beerowooza ku bwabwe okuba abatuukirivu nga banyooma abalala bonna, 
n'abagamba olugero luno, nti 10 Abantu babiri baalinnya mu yeekaalu 
okusaba, omu Mufalisaayo, omulala muwooza. 11 Omufalisaayo 
n'ayimirira n'asaba yekka ebigambo bino nti Ai Katonda, nkwebaza 
kubanga siri nga bantu balala bonna, abanyazi, abalyazaamaanyi, abenzi, 
newakubadde ng'ono omuwooza. 12 Nsiiba emirundi ebiri mu ssabbiiti; 
mpaayo ekitundu eky'ekkumi ku byonna bye nfuna. 13 Naye omuwooza 
n'ayimirira wala, n'atayagala na kuyimusa maaso ge mu ggulu, naye ne 
yeekuba mu kifuba ng'agamba nti Ai Katonda, onsaasire nze alina ebibi. 14 
Mbagamba nti Oyo yakka okuddayo mu nnyumba ye ng'aweereddwa 
obutuukirivu okusinga oli; kubanga buli eyeeguhum»a alitoowazibwa; 
n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa. 15 Awo ne baleeta n'abaana abato 
w'ali, okubakomako: naye abayigirizwa bwe baabalaba, ne bababoggolera. 
16 Naye Yesu n'abayita ng'agamba nti Muleke abaana abato bajje gye ndi, 
temubagaana: kubanga abali. ng'abo obwakabaka bwa Katonda bwe 
bwabwe. 17 Mazima mbagamba nti Buli atakkirizenga bwakabaka bwa 
Katonda ng'omwana omuto, talibuyingiramu n'akatono. 18 N'omuntu 
omukulu omu n'amubuuza ng'agamba nti Omuyigiriza omulungi, nkole ki 
okusikira obulamu obutaggwaawo? 19 Yesu n'amugamba nti Ompitira ki 
omulungi? tewali mulungi wabula omu, ye Katonda. 20 Amateeka 
ogamanyi nti Toyendanga, Tottanga, Tobbanga, Towaayirizanga, 
Ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. 21 N'agamba nti Ebyo byonna 
nnabikwatanga okuva mu buto bwange. 22 Yesu bwe yawulira 
n'amugamba nti Okyaweebuuseeko kimu; tunda by'oli nabyo byonna, 
obigabire abaavu, kale oliba n'obugagga mu ggulu: olyoke ojje ongoberere. 
23 Naye bwe yawulira ebyo n'anakuwala nnyo; kubanga yali mugagga 
nnyo. 24 Awo Yesu bwe yamulaba n'agamba nti Nga kizibu abalina 
obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda! 25 Kubanga kyangu 
enyamira okuyita mu nnyindo y'empiso, okusinga omugagga okuyingira 
mu bwakabaka bwa Katonda. 26 Abaawulira ne bagamba nti Kale ani 


ayinza okulokoka? 27 Naye n'agamba nti Ebitayinzika eri abantu biyinzika 
eri Katonda. 28 Peetero n'agamba nti Laba, ffe twaleka ebyaffe ne 
tukugoberera. 29 N'abagamba nti Mazima mbagamba nti Tewali muntu 
eyaleka ennyumba, oba mukazi, oba ba luganda, oba bazadde, oba baana, 
olw'obwakabaka bwa Katonda, 30 ataweebwa nate emirundi mingi mu 
biro bino, ne mu biro ebigenda okujja obulamu obutaggwaawo. 31 
N'atwala abo ekkumi nababiri n'abagamba nti Laba, tulinnya e 
Yerusaalemi, n'ebyo byonna ebyawandiikibwa bannabbi birituukirira ku 
Mwana w'omuntu. 32 Kubanga aliweebwayo mu b'amawanga, aliduulirwa, 
aligirirwa ekyejo, aliwandirwa amalusu: 33 balimukuba enkoba balimutta; 
era ku lunaku olw'okusatu alizuukira. 34 Nabo ne batategeerawo ku ebyo 
n'ekimu; n'ekigambo ekyo kyali kibskwekeddwa, ne batategeera 
ebyayogerwa, 35 Awo olwatuuka bwe yali ng'anaatera okutuuka e Yeriko, 
omuzibe w'amaaso yali ng'atudde ku kkubo ng'asabiriza; 36 awo bwe 
yawulira ekibiina nga kiyita, nabuuza nti kiki ekyo: 37 Ne bamubuulira nti 
Yesu Omunazaaleesi ayita. 38 N'ayogerera waggulu ag'agamba nti Yesu, 
omwana wa Dawudi, onsassire. 39 N'abo abaali bakulembedde ne 
bamuboggolera okusirika; naye ye ne yeeyongera nayo okwogerera 
waggulu nti Ggwe omwana wa Dawudi, onsaasire. 40 Yesu n'ayimirira, 
n'alagira okumuleeta w'ali; awo bwe yasembera okumpi, n'amubuuza nti 
41 Oyagala nkukolere ki? N'agamba nti Mukama wange, njagala 
okuzibula. 42 Yesu n'amugamba nti Zibula: okukkiriza kwo kukulokodde. 
43 Amangu ago n'azibula, n'amugoberera ng'agulumiza Katonda: n'abaatu 
bonna bwe baalaba ne batendereza Katonda: 


Yesu mu nnyumba ya Zaakayo 


19:1 Nayingiza mu Yeriko naba ng'agiyitamu. 2 Kale, laba, waaliwo 
omuntu eyali ayitibwa erinnya lye Zaakayo, naye yali mukulu w'ebawooza, 
era nga mugagga. 3 N'asala amagezi oktilaba Yesu bw'ali; n'atayinza 
olw'ekibiina, kubanga ekigera kye yali mumpi. 4 N'adduka n'akulembera, 
n'alinnya ku muti omusukomooli amulabe: kubanga yali agenda kuyita mu 
kkubo eryo. 5 Awo Yesu bwe yatuuka mu kifo w'ali, n'atunula waggulu, 


n'amugamba nti Zaakayo, kka mangu; kubaaga leero kinnwaaidde 
okutuula mu nnyumba yo. 6 N'akka mangu, n'amwaniriza ng'asanyuka. 7 
Bwe baalaba, ne bamwemulugunyiza bonna, nga bagamba nti Ayiagidde 
okusula omw'omuntu alina ebibi. 8 Zaakayo n'ayimirira nagamba Mukama 
waffe nti Laba, Mukama wange, ekitundu ky'ebintu byange mbawa 
abaavu; oba nga nnalyazaamsanya omuatu yenna ekintu kye, mmuliyira 
ena. 9 Yesu n'amugamba nti Leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba 
muno, kubaaga naye mwana wa Ibulayimu. 10 Kubanga Omwana 
w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. 11 Awo bwe 
baawulira ebyo ne yeeyongera n'agera olugero, kubanga yali kumpi ne 
Yerusaalemi, era kubanga baali .balowooza ng'obwakabaka bwa Katonda 
bugenda kulabika mangu ago. 12 Kyeyava agamba nti Waaliwo omuntu 
omukulu eyagenda mu nsi y'ewala, okulya obwakabaka alyoke akomewo. 
13 N'ayita abaddu be kkumi, n'abawa ensimbi ebikumi bibiri, n'abagamba 
nti Musuubuzenga okutuusa we ndijjira. 14 Naye basajja be ne 
bamukyawa, ne batuma ababaka eanyuma we, nga bagamba nti Tetwagala 
oyo kutufuga. 15 Awo olwatuuka bwe yakomawo ng'amaze okulya 
obwakabaka, nalagira okuyita abaddu abo be yawa effeeza, alyoke 
amanye amagoba ge baasuubula. 16 Ow'olubereberye n'ajja nagamba ati 
Mukama wange, ensimbi zo amakumi abiri gaagobamu ensimbi bibiri. 17 
N'amugamba nti Weebale, omuddu omulungi: kubanga wali mwesigwa ku 
kintu ekitono ennyo, kale ba n'obuyinza ku bibuga kkumi. 18 N'ajja 
ow'okubiri ag'agamba nti Mukama wange, ensimbi zo abiri zaagobamu 
ensimbi kikumi. 19 N'oyo n'amugamba nti Naawe ba ku bibuga bitaaao. 20 
N'omulala n'ajja nagamba nti Mukama waage, laba, ensimbi zo zino abiri 
nnazitereka nga zisibiddwa mu kiwero: 21 ku banga nnakutya kubanga oli 
munti mukakanyaw: olonda ky'otaateeka wo, okungula ky'otaasiga. 22 
N'amugamba nti Akamwa ko kanaakunsaliza omusango, ggwe omuntu 
omubi. Wali omanyi nga nze ndi muntu mukakanyavu, nga nnonda kye 
ssaateekawo, nga nkungula kye ssaasiga; 23 kale kiki ekyakulobera 
okuwa ensimbi zange abasuubuzi nange bwe nnandizze nnandizitutte 
namagoba gaazo? 24 N'agamba abaali bayimiridde awo nti 
Mumuggyeeko ensimbi ze, muziwe oyo alina ensimbi ebikumi ebibiri 25 


Ne bamugamba nti Mukama waffe, alina ensimbi ebikumi bibiri 26 
Mbagamba nti Buli alina aliweebwa; naye oyo atalina, era ekyo ky'ali 
nakyo , kirimuggibwako. 27 Naye abo abalabe bange abata yagala nze 
kubafuga, mubaleett wano mubattire mu maaso gange. 28 Awo bwe 
yamala okwogera ebyo n'akulembera n'alinnya e Yerusaalemi. 29 Awo 
olwatuuka bwe yali ng'anaatera okutuuka e Besufaage n'e Bessaniya, ku 
lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni, natuma ku bayigirizwa be babiri, 30 
ng'agamba nti Mugende mu mbuga eri mu maaso gammwe; bwe 
munaayingira omwo munaalaba omwana gw'endogoyi nga gusibiddwa 
oguteebagalwangako muntu: mugusumulule muguleete 31 Era omuntu 
bw'ababuuza nt Mugusumululira ki? mugambe bwe mutyo nti Mukama 
waffe ye agwetaaga. 32 N'abo abaatumibwa ne bagenda, ne balaba nga 
bw'abagambye. 33 Awo bwe baali nga basumulula omwana gw'endogoyi 
bannannyini gwo ne babagamba nti Musumululira ki omwana gw'endogoyi 
ogwo? 34 Ne bagamba nti Mukama waffe ye agwetaaga, 35 Ne baguleeta 
eri Yesu: ne baaliira engoye zaabwe ku mwana gw'endogoyi, ne 
beebagazaako Yesu, 36 Awo yali ng'agenda ne baaliira engoye zaabwe mu 
luguudo, 37 Awo bwe yali ng'anaatera okutuuka mu kikko ky'olusozi olwa 
Zeyituuni, ekibiina kyonna eky'abayigirizwa ne batanula okusanyuka 
n'okutendereza Katonda n'eddoboozi ddene olw'eby'amagero byonna bye 
baalaba; 38 nga bagamba nti Aweereddwa omukisa Kabaka ajjira mu 
linnya lya Mukama: emirembe mu ggulu, n'ekitiibwa waggulu ennyo. 39 
Abafalisaayo abamu ab'omu kibiina ne bamugamba nti Omuyigiriza, koma 
ku bayigirizwa bo. 40 N'addamu n'abagamba nti Mbagamba nti Abo bwe 
banaasirika, amayinja ganaayogerera waggulu. 41 Awo bwe yasembera 
okumpi, n'alaba ekibuga n'akikaabira, 42 ng'agamba nti Singa omanyi ku 
lunaku luno, ggwe, ebigambo eby'emirembe! naye kaakano bikwekeddwa 
amaaso go. 43 Kubanga emaku zirikujjira, abalabe bo Iwe balikuzimbako 
ekigo, balikwetooloola, balikuzingiza enjuyi zonna, 44 balikusuula wansi, 
n'abaana bo abali mu nda yo; so tebalikulekamu jjinja eriri kungulu ku 
jjinja; kubanga tewamanya biro bya kukyalirwa kwo. 45 N'ayingira mu 
yeekaalu, n'asooka okugobamu abaali batunda 46 ng'abagamba nti 
Kyawandiikibwa nti Era ennyumba yange eneebanga nnyumba ya 


kusabirangamu: naye mmwe mugifudde mpuku ya banyazi. 47 Awo 
n'ayigirizanga mu yeekaalu buli lunaku. Naye bakabona abakulu 
n'abawandiisi n'abakulu b'abantu ne basala amagezi okumuzikiriza: 48 ne 
batalaba kye banaakola; kubanga abantu bonna baamussaako nnyo 
omwoyo nga bamuwulira. 


Yesu abuuzibwa obuyinza bwe gye buva 


20:1 Awo olwatuuka ku lunaku lumu ku ezo, yali ng'ayigiriza abantu mu 
yeekaalu, ng'abuulira enjiri, bakabona abakulu n'abawandiisi wamu 
n'abakadde ne bamujjira; 2 ne boogera nga bamugamba nti Tubuulire; 
buyinza ki obukukoza bino? Oba ani eyakuwa obuyinza obwo? 3 
N'addamu n'abagamba nti Nange ka mbabuuze ekigambo kimu; 
mumbulire: 4 okubatiza kwa Yokaana kwava mu ggulu nantiki mu bantu? 
5 Ne bateesa bokka na bokka, nga bagamba nti Bwe tunaagamba Kwava 
mu ggulu; anaagamba nti Kiki ekyabalobera okumukkiriza? 6 Naye bwe 
tunaagamba ati Kwava mu bantu; abantu bonna banaatukuba amayinja: 
kubanga bakkiririza ddala Yokaana okuba nnabbi. 7 Ne baddamu nti 
tebamanyi gye kwava. 8 Yesu n'abagamba nti Kale nange subabuulire 
mmwe buyinza obunkoza bino gye bwava. 9 N'asooka okubuulira abantu 
olugero luno nti Omuntu omu yasimba olusuku lw'emizabbibu, n'alusigira 
abalimi, nagenda mu nsi endala n'alwayo. 10 Awo mu biro by'omwaka 
abalimi n'abatumira omuddu, bamuwe ku bibala by'omu lusuku 
lw'emizabbibu: naye abalimi ne bamukuba, ne bamusindika nga talina 
kintu. 11 N'ayongera okutuma omuddu omulala; n'oyo ne bamukuba, ne 
bamuswaza ne bamusindika nga talina kintu. 12 N'ayongera okutuma 
ow'okusatu: n'oyo naye ne bamufumita ne bamugoba. 13 Oyo mukama 
w'olusuku lw'emizabbibu n'agamba nti Nnaakola ntya? Ka ntume omwana 
wange omwagalwa: mpozzi oyo balimussaamu ekitiibwa. 14 Naye abalimi 
bwe baamulaba, ne bateesa bokka na bokka, nga bagamba nti Ono ye 
musika: tumutte, obusika bube bwaffe. 15 Ne bamugoba mu lusuku 
lw'emizabbibu, ne bamutta. Kale alibakola atya mukama w'olusuku 
lw'emizabbibu? 16 Alijja n'azikiriza abalimi abo, n'olusuku lw'emizabbibu 


aliruwa abalala. Bwe baawulira ebyo, ne bagamba nti Bireme okubaawo. 
17 Naye ye n'abatunuulira n'agamba nti Kale kiki kino ekyawandiikibwa nti 
Ejjinja abazimbi lye baagaana, Eryo lye lyafuuka omutwe ogw'oku 
nsonda? 18 Buli agwa ku jjinja eryo alimenyekamenyeka; naye oyo gwe 
lirigwako, lirimufuumuula ng'enfuufu. 19 Awo abawandiisi ne bakabona 
abakulu ne basala amagezi okumussaako emikono mu kiseera ekyo; ne 
batya abantu; kubanga baategeera nti ku bo kw'ageredde olugero olwo. 20 
Ne bamulabirira, ne batuma abakessi nga beefuula abatuukirivu, 
balandukire ku bigambo bye, balyoke bamuweeyo eri okufuga 
okw'owessaza n'eri obuyinza bwe. 21 Ne bamubuuza, nga bagamba nti 
Omuyigiriza, tumanyi ng'oyogera era ng'oyigiriza eby'amazima, so 
tososola mu bantu, naye oyigiriza mazima ekkubo lya Katonda: 22 kirungi 
ffe okuwanga Kayisaali omusolo, nantiki si weewaawo? 23 Naye 
n'ategeera obukuusa bwabwe, n'abagamba nti Mundage eddinaali. 24 
Ekifaananyi ekiriko n'obuwandiikeko by'ani? Bo ne bagamba nti Bya 
Kayisaali. 25 N'abagamba nti Kale ebya kayisaali mumusasulenga 
Kayisaali, n'ebya Katonda mumusasulenga Katonda. 26 Ne batayinza 
kuggya nsonga mu kigambo ekyo mu maaso g'abantu, ne beewuunya 
ky'azzeemu, ne basirika. 27 Abasaddukaayo abamu ne bajja gy'ali, 
abagamba nti tewali kuzuukira; ne bamubuuza, 28 nga bagamba nti 
Omuyigiriza, Musa yatuwandiikira nti Muganda w'omuntu bw'afanga 
ng'alina omukazi, nga talina mwana, muganda we awase omukazi oyo 
addizeewo muganda we ezzadde. 29 Kale waaliwo ab'oluganda musanvu: 
ow'olubereberye n'awasa omukazi, n'afa nga talina mwana; 30 
n'ow'okubiri; 31 n'ow'okusatu n'amuwasa; era bwe batyo bali omusanvu ne 
bafa, ne batalekaawo baana. 32 Oluvannyuma n'omukazi n'afa. 33 Kale mu 
kuzuukira aliba muka ani ku abo? kubanga bonna omusanvu baamuwasa. 
34 Yesu n'abagamba nti Abaana b'ensi eno bawasa, bafumbizibwa: 35 naye 
bali abasaanyizibwa okutuuka mu nsi eyo ne mu kuzuukira okw'omu bafu, 
tebawasa, so tebafumbizibwa: 36 kubanga n'okufa tebayinza kufa nate: 
kubanga bali nga bamalayika; era be baana ba Katonda, nga bwe bali 
abaana b'okuzuukira. 37 Okumanya ng'abafu bazuukira, ne Musa yakiraga 
ku Kisaka bwe yamuyita Mukama Katonda wa Ibulayimu, era Katonda.wa 


Isaaka, era Katonda wa Yakobo. 38 Naye ye si Katonda wa bafu, naye wa 
balamu: kubanga bonna baba balamu ku bubweKubanga tebaaaryyanga 
kumubuuza kigambo kyonna nate. 39 Abawandiisi abamu ne baddamu, 
nga bagamba nti Omuyigiriza, oyogedde bulungi. 40 Kubanga 
tebaanyanga kumubuuza kigambo kyonna nate. 41 N'abagamba nti 
Boogera batya nga Kristo ye mwana wa Dawudi? 42 Kubanga Dawudi 
yennyini ayogera mu kitabo kya Zabbuli nti Mukama yagamba Mukama 
wange nti Tuula ku mukono gwange ogwa ddyo, 43 Okutuusa lwe 
ndifuula abalabe bo entebbe y'ebigere byo. 44 Dawudi amuyita Mukama 
we, kale mwana we atya? 45 Awo abantu bonna bwe baali nga 
bamuwulira, n'agamba abayigirizwa be nti 46 Mwekuumenga abawandiisi; 
abaagala okutambuliranga mu ngoye empanvu, abaagala 
okulamusibwanga mu butale, n'entebe ez'oku manjo mu makunygaaniro, 
n'ebifo eby'ekitiibwa ku mbaga; 47 abanyaga ennyumba sa bannamwandu, 
abasaba ennyo mu bunnanfuusi: abo balisalirwa omusango ogusinga 
obunene. 


Nnamwandu n'ebitundu by'eppeesa 


21:1 Awo n'ayimusa amaaso, n'alaba abagagga abaali basuula ebirabo 
byabwe mu ggwanika. 2 N'alaba nnamwandu omu omwavu ng'asuula 
omwo ebitundu by'eppeesa bibiri. 3 N'agamba nti Mazima mbagamba nti 
Nnamwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna: 4 kubanga abo 
bonna basuddemu ku bibafikkiridde mu birabo: naye oyo mu kwetaaga 
kwe asuddemu byonna by'ali nabyo, bwe bulamu bwe bwonna. 5 Era 
abamu bwe baali boogera ku yeekaalu, bwe yayonjebwa n'amayinja 
amalungi n'ebiweebwayo, n'agamba nti 6 Bino bye mulaba, ennaku zigenda 
kujja, Iwe watalirekebwa jjinja eriri ku jjinja wano eritalisuulibwa. 7 Ne 
bamubuuza nga bagamba nti Omuyigiriza, kale ebyo biribaawo ddi? 
Kabonero ki akalibaawo ebyo bwe biriba nga bigenda okubaawo? 8 
N'agamba nti Mutunule muleme okukyamizibwa; kubanga bangi abalijja 
n'erinnya lyange, nga boogera nti Nze nzuuno; era nti Obudde bunaatera 
okutuuka: temubagobereranga. 9 Era bwe muwuliranga entalo 


n'ebikankano, temwekanga: kubanga ebyo kibigwanira okusooka okujja; 
naye enkomerero terituuka mangu ago. 10 N'alyoka abagamba nti 
Eggwanga lirirumba eggwanga, n'obwakabaka bulirumba obwakabaka; 11 
walibaawo n'ebikankano ebinene, ne mu bifo ebirala enjala ne kawumpuli; 
walibaawo n'ebitiisa n'obubonero obunene obuva mu ggulu. 12 Naye ebyo 
byonna nga tebinnabaawo, balibassaako emikono, balibayigganya, nga 
babawaayo mu makungaaniro ne mu makomera nga babatwala eri 
bakabaka n'abaamasaza olw'erinnya lyange. 13 Kiriba mujulirwa gye muli. 
14 Kale mukiteeke mu mitima gyammwe, obutasookanga kulowooza bye 
muliddamu: 15 kubanga nze ndibawa akamwa n'amagezi, abalabe 
bammwe bonna bye bataliyinza kuwakana nabyo newakubadde 
okubigaana. 16 Naye muliweebwayo abazadde bammwe, n'ab'oluganda, 
n'ab'ekika, n'ab'omukwano; n'abamu ku mmwe balibassa. 17 Nammwe 
mulikyayibwa boma olw'erinnya lyange. 18 N'oluviiri olw'oku mitwe 
gyammwe terulibula n'akatono. 19 Mu kugumiikiriza kwammwe mulifuna 
obulamu bwammwe. 20 Naye bwe muliraba Y erusaalemi nga 
kyetooloddwa eggye, ne mulyoka mutegeera nti okuzikirira kwakyo 
kunaatera okutuuka. 21 Mu biro ebyo ababanga mu Buyudaaya 
baddukiranga ku nsozi; n'ababanga wakati mu kyo bakifulumangamu; 
n'ababanga mu byalo tebakiyingirangamu. 22 Kubanga ezo ze nnaku 
ez'okuwalana eggwanga, ebyawandiikibwa byonna biryoke bituukirire. 23 
Ziribasanga abaliba n'embuto n'abayonsa mu nnaku ezo! kubanga waliba 
okulaba ennaku ennyingi ku nsi n'obusungu eri abantu abo. 24 Balittibwa 
n'obwogi bw'ekitala, balinyagibwa okutwalibwa mu mawanga gonna; ne 
Yerusaalemi kiririnnyirirwa ab'amawanga okutuusa ebiro by'ab'amawanga 
lwe birituukirira. 25 Era walibaawo n'obubonero ku njuba ne ku mwezi ne 
ku mmunyeenye; ne ku nsi amawanga galinakuwala, nga basamaalirira 
olw'okuwuuma kw'ennyanja n'amayengo; 26 abantu nga bazirika 
olw'entiisa n'olw'okutunuulira ebyo ebijja ku nsi: kubanga amaanyi ag'omu 
ggulu galikankanyizibwa. 27 Ne balyoka balaba Omwana w'omuntu 
ng'ajjira mu kire n'amaanyi n'ekitiibwa kinene. 28 Naye ebigambo ebyo 
bwe bitanulanga okubaawo mutunulanga waggulu, muyimusanga emitwe 
gyammwe: kubanga oktmunulibwa kwammwe kunaatera oku tuuka. 29 


N'abagamba olugero; nti Mulabe omutiini n'emiti gyonna; 30 kale bwe 
gitojjera, mulaba ne mutegeera mwekka, nti kaakano okukungula kuli 
kumpi. 31 Era nammwe bwe mutyo, bwe mulabanga ebyo nga bibaawo 
mumanyanga, nti obwakabaka bwa Katonda buli kumpi: 32 Mazima 
mbagamba nti Emirembe gino tegiriggwaawo n'akatono okutuusa ebyo 
byonna lwe biribaawo. 33 Eggulu n'ensi biriggwaawo; naye ebigambo 
byange tebiriggwaawo n'akatono. 34 Naye mwekuumenga emitima 
gyammwe gireme okuzitoowererwanga olw'obuluvu n'okutamiiranga 
n'okweraliikiriranga eby'obulamu buno, era olunaku luli luleme 
okubatuukako ng'ekyambika; 35 kubanga bwe lutyo bwe lulituuka ku 
bonna abali ku nsi yonna. 36 Naye mutunulenga mu biro byonna 
musabenga musobole okudduka ebyo byonna ebigenda okubaawo 
n'okuyimirira mu maaso g'Omwana w'omuntu. 37 Awo buli lunaku 
yayigirizanga mu yeekaalu; bwe bwazibanga n'afuluma n'asula ku lusozi 
oluyitibwa alwa Zeyituuni. 38 Abantu bonna ne bakeeranga enkya 
okugenda gy'ali mu yeekaalu okumuwulira. 


Olukwe lw'okutta Yesu 


22:1 Awo embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa eyitibwa Okuyitako yali 
enaatera okutuuka. 2 Bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi 
bwe banaamutta; kubanga baali batya abantu. 3 Awo Setaani n'ayingira mu 
Yuda ayitibwa Isukalyoti eyali ku muwendo gw'abo ekkumi n'ababiri. 4 
N'agenda, n'ateesa ne bakabona abakulu n'abaami ba sserikale 
bw'anaamuwaayo gye bali. 5 Ne basanyuka ne balagaana okumuwa 
effeeza. 6 N'akkiriza n'anoonya ebbanga mw'anaamuweerayo gye bali 
awatali kibiina. 7 Awo olunaku olw'emigaati egitazimbulukuswa ne 
lutuuka, olugwanidde okusalirwako Okuyitako. 8 N'atuma Peetero ne 
Yokaana ng'agamba nti Mugende mututegekere Okuyitako tugirye. 9 Ne 
bamugamba nti Oyagala tugitegekere wa? 10 N'abagamba nti Laba, bwe 
munaaba muyingidde mu kibuga munaasisinkana omuntu anaasisinkana 
nammwe eyeetisse ensuwa y'amazzi; mumugoberere mu nnyumba 
mw'anaayingira. 11 Munaagamba nnyini nnyumba nti Omuyigiriza 


akugambye nti Ennyumba y'abagenyi eruwa, mwe nnaaliira Okuyitako 
awamu n'abayigirizwa bange? 12 Era oyo anaabalaga ennyumba ennene 
eya waggulu etimbiddwa: mutegekere omwo. 13 Ne bagenda, ne balaba 
nga bw'abagambye: ne bategeka Okuyitako. 14 Awo ekiseera bwe 
kyatuuka, n'atuula ku mmere, n'abatume awamu naye. 15 N'abagamba nti 
Nneegombye nnyo okuliira awamu we Okuyitako kuno nga 
sinnabonyaabonyezebwa: 16 kubanga mbagamba nti Sirikulya n'akatono, 
okutuusa lwe kulituukirira mu bwakabaka bwa Katonda. 17 N'addira 
ekikompe, ne yeebaza n'agamba nti Mutoole kino mugabane mwekka na 
mwekka: 18 kubanga mbaga ba nti Sirinywa okusooka kaakano bibala ku 
muzabbibu, okutuusa obwakabaka bwa Katonda lwe bulijja. 19 N'addira 
omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'abawa ng'agamba nti Guno gwe 
mubiri gwange oguweebwayo ku Iwammwe: mukolenga bwe mutyo 
okunjijukiranga nze. 20 Era n'ekikompe bw'atyo bwe baamala okulya; 
ng'agamba nti Ekikompe kino ye ndagaano empya mu musaayi gwange, 
oguyiika ku lwammwe. 21 Naye, laba, omukono gw'oyo andyamu olukwe 
guli wamu nange ku mmeeza. 22 Kubanga Omwana w'omuntu okugenda 
genda, nga bwe kyalagirwa: naye zimusanze omuntu oyo amulyamu 
olukwe! 23 Ne batanula okwebuuzaganya bokka na bokka nti anaaba ani 
ku bo agenda okukola ekyo. 24 Ne wabaawo n'empaka mu bo, nti ani ku 
bo alowoozebwa okuba omukulu. 25 N'abagamba nti Bakabaka 
b'ab'amawanga babafuga; n'abo abalina obuyinza ku bo bayitibwa abakola 
obultmgi. 26 Naye mmwe si bwe mutyo; naye omukulu mu mmwe abeere 
ng'omuto; n'oyo akulembera, abe ng'aweereza. 27 Kubanga omukulu ani, 
atuula ku mmere, oba aweereza? si oyo atuula ku mmere? Naye nze 
wakati mu mmwe nninga aweereza. 28 Naye mmwe muumuno 
abaagumiikirizanga awamu nange mu kukemebwa kwange; 29 nange 
mbaterekera obwakabaka, nga Kitange bwe yanterekera nze, 30 mulyoke 
mulye era munywere ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange; era 
mulituula ku ntebe ez'ekitiibwa, nga musalira emisango ebika ekkumi 
n'ebibiri eby'Abaisiraeri. 31 Simooni, Simooni, laba, Setaani yeegayiridde 
okubawewa mmwe ng'engaano: 32 naye nze nkusabidde, okukkiriza kwo 
kuleme okuddirira: naawe bw'omalanga okukyuka, onywezanga baganda 


bo. 33 N'amugamba nti Mukama wange, nneeteeseteese okugenda naawe 
ne mu kkomera ne mu kufa. 34 N'agamba nti Nkubuulira ggwe, Peetero, 
enkoko leero tejja kukookolima, nga tonnanneegaana emirundi esatu nti 
tommanyi. 35 N'abagamba nti Bwe nnabatuma nga temulina nsawo, 
newakubadde olukoba, newakubadde engatto, mwaliko kye mwetaaga? 
Ne bagamba nti Nedda. 36 N'abagamba nti Naye kaakano, alina ensawo, 
agitwale, n'ow'olukoba bw'atyo: naye atalina kitala atunde olugoye Iwe 
akigule. 37 Kubanga mbagamba nti kino ekyawandiikibwa kigwanidde 
okutuukirizibwa ku nze nti Yabalirwa wamu n'abasobya: kubanga 
ekinnwanira kirina okutuukirira. 38 Ne bagamba nti Mukama waffe, laba, 
ebitala bibiri biibino. N'abagamba nti Binaamala. 39 N'afultuna n'agenda ku 
lusozi olwa Zeyituuni, ng'empisa ye bwe yali; n'abayigirizwa be nabo ne 
bamugoberera. 40 Awo bwe yatuuka mu kifo awo, n'abagamba nti 
Musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. 41 Ye n'abaawukanako 
ebbanga ng'awakasukibwa ejjinja; n'afukamira n'asaba, 42 ng'agamba nti 
Kitange, bw'oyagala, nziyaako ekikompe kino: naye si nga nze bwe 
njagala, naye ky'oyagala ggwe kikolebwe. 43 Malayika n'amulabikira 
ng'ava mu ggulu ng'a mussaamu amaanyi. 44 N'afuba ng'alumwa ne 
yeeyongera okusaba ennyo: entuuyo ze ne ziba ng'amatondo g'omusaayi, 
nga gatonnya wansi. 45 Bwe yagolokoka mu kusaba, n'ajja eri 
abayigirizwa be, n'abasanga nga beebase olw'ennaku, 46 n'abagamba nti 
Ekibeebasizza ki? mugolokoke musabe, muleme okuyingira mu 
kukemebwa. 47 Yali akyayogera, laba, ekibiina n'oyo ayitibwa Yuda; omu 
ku abo ekkumi n'ababiri, ng'abakulembedde; n’asemberera Yesu 
okumunywegera. 48 Naye Yesu n'amugamba nti Yuda, Omwana 
w'omuntu omulyamu olukwe. ng'omunywegera? 49 N'abo be yali nabo 
bwe baalaba ekigenda okubaawo, ne bagamba nti Mukama waffe, tuteme 
n'ebitala? 50 N'omu ku abo n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu 
n'amusalako okutu kwe okwa ddyo. 51 Naye Yesu n'addamu n'agamba nti 
Koma ku ekyo kyokka. N'akoma ku kutu kwe n'amuwonya. 52 Yesu 
n'agamba bakabona abakulu, n'abaami b'omu yeekaalu, n'abakadde, 


nnabanga nammwe bulijjo mu yeekaalu, temwangololerangako mikono 


gyammwe: naye kino kye kiseera kyammwe, n'obuyinza bw'ekizikiza. 54 
Ne bamukwata, ne bamutwala, ne bamuyingiza mu nnyumba ya kabona 
asinga obukulu. Naye Peetero n'agoberera ng'ava wala. 55 Awo bwe baali 
nga bamaze okukuma omuliro wakati mu luggya, nga batudde wamu, 
Peetero n'atuula wakati mu bo. 56 Awo omuwala omu bwe yamulaba 
ng'attudde awalaba, namwekaliriza, n'agamba nti N'ono yabadde naye. 57 
Ne yeegaana ng'agamba nti Omikazi, simumanyi. 58 Ekiseera bwe 
kyayitawo, omulala namulaba n'agamba nti Naawe oli ku bo. Naye 
Peetero n'agamba nti Omuntu, si nze. 59 Waali wayiseewo ekiseera 
ng'essaawa emu, omulala n'akaliriza ng'agamba nti Mazima n'ono yabadde 
wamu naye; kubanga Mugaliraaya: 60 Naye Peetero n'agamba nti Omuntu, 
simanyi ky'oyogera. Awo amangu ago, bwe yali ng'akyayogera, enkoko 
n'ekookolima. 61 Awo Mukama waffe n'akyuka, n'atunuulira Peetero. 
Peetero n'ajjukira ekigambo kya Mukama waffe, bwe yamugambye nti 
Leero enkoko eneeba tennakookolima, ono nneegaana emirundi esatu. 62 
N'afuluma ebweru, n'akaaba nnyo amaziga, 63 N'abantu abaali bakutte 
Yesu ne bamuduulira nga bamukuba. 64 Ne bamubikka mu maaso, ne 
bamubuuza, nga bagamba nti Lagula: ani akukubye? 65 N'ebirala bingi ne 
babimwogerako nga bamuvuma. 66 Awo obudde bwe bwakya, abakadde 
b'abantu ne bakunyaana, bakabona abakulu era n'abawandiisi; ne 
bamutwala mu lukiiko Iwabwe, nga bagamba nti 67 Oba nga ggwe Kristo, 
tubuulire. Naye n'abagamba nti Ne bwe nnaababuulira, temukkirize 
n'akatono; 68 ne bwe nnaababuuza, temuddemu n'akatono. 69 Naye 
okusooka kaakano Omwana w'omuntu agenda kutuula ku mukono ogwa 
ddyo ogw'amaanyi ga Katonda. 70 Bonna ne bagamba nti Kale ggwe oli 
Mwana wa Katonda? N'abagamba nti Nga bwe mwogedde nze nzuuno. 71 
Ne bagamba nti Twetaagira ki ate abajulirwa? Kubanga ffe twewuliridde 
okuva mu kamwa ke ye. 


Yesu aweebwaayo eri Pontio Kiraato 


23:1 Ekibiina kyonna ne kigolokoka, ne kiatutwala ewa Piraato. 2 Ne 
basooka okumuloopa nga bagamba nti Ono twamulaba ng'akyamya 


eggwanga lyaffe, ng'abagaana okuwa Kayisaali omusolo, ng'ayogera 
yennyini okuba Kristo, kabaka. 3 Piraato n'amubuuza, ng'agamba nti Ggwe 
Kabaka w'Abayudaaya? N'amuddamu n'agamba nti Oyogedde. 4 Piraato 
n'agamba bakabona abakulu n'ebibiina nti Siraba nsonga yonna ku muntu 
ono. 5 Naye bo ne beeyongera okutayirira nga bagamba nti Asasamaza 
abantu, ng'ayigiriza mu Buyudaaya bwonna, yasookera Ggaliraaya 
okutuuka ne wano. 6 Naye Piraato bwe yawulira, n'abuuza oba ng'omuntu 
oyo Mugaliraaya. 7 Bwe yategeera nga wa mu matwale ga Kerode, 
n'amuweereza ewa Kerode, kubanga naye yali mu Yerusaalemi mu nnaku 
ezo. 8 Awo Kerode bwe yalaba Yesu, n'asanyuka nnyo; kubanga okuva 
edda yayagalanga okumulaba kubanga yawulira ebigambo bye; n'asuubira 
okulaba ng'akola akabonero. 9 N'amubuuliriza ebigambo bingi, naye ye 
n'atamuddamu kigambo. 10 Bakabona abakulu n'abawandiisi ne bayimirira 
ne banyweza nnyo okumuloopa. 11 Awo Kerode ne basserikale ne 
bamunyootm, ne bamuduulira, ne bamwambaza ekyambalo ekinekaaneka 
ne bamuzzaayo ewa Piraato. 12 Kerode ne Piraato ne balyoka batabagana 
ku lunaku olwo; kubanga olubereberye baali bakyawaganye. 13 Piraato 
n'ayita bakabona abakulu n'abakungu n'abantu, 14 n'abagamba nti 
Mundeetedde omuntu ono, nti yakyamya abantu; era, laba, nze bwe 
mmukemererezza mu maaso gammwe, sirabye nsonga ku muntu ono mu 
ebyo bye mumuloopye; 15 era, newakubadde Kerode, kubanga amuzzizza 
gye tuli; era, laba, tewali kigambo ky'akoze ekisaanidde okumussisa: 16 
kale bwe nnaamala okumubonereza, n'amuta. 17 [Era kyamugwaniranga 
okubateeranga omusibe omu ku mbaga.] 18 Naye ne bakaayana bottna 
wamu, nga bagamba nti Twala ono, otuteere Balaba: 19 ye muntu gwe 
bassa mu kkomera olw'obujeemu obwali mu kibuga, n'olw'obussi. 20 
Piraato n'ayogera nabo nate, ng'ayagala okuta Yesu; 21 naye bo ne 
boogerera waggulu nga bagamba nti Mukomerere, mukomerere. 22 
N'abagamba omulundi ogw'okusatu nti Lwaki, ono akoze kibi ki? Sirabye 
ku ye nsonga emussa: kale bwe nnaamala okumubonereza, n'amuta. 23 
Naye bo ne bamuzitoowerera n'amaloboozi amanene, nga beegayirira 
okumukomerera. Amaloboozi gaabwe ne gasinga okukola. 24 Piraato 
n'asalawo ebigambo bye beegayiridde. 25 N'ata oyo eyasuulibwa mu 


kkomera olw'obujeemu n'obussi gwe bamwegayiridde; naye n'awaayo 
Yesu okumukola nga bwe baagadde. 26 Awo baali nga bamutwala, ne 
bakwata Omukuleene Simooni, eyali ava mu kyalo, ne bamutikka 
emusalaba, okugwetikka ng'ava ennyuma Yesu. 27 Ekibiina kinene ne 
kimugoberera eky'abantu n'eky'abakazi abaamukaabira, ne bamulirira. 28 
Nave Yesu n'abakyukira nagamba nti Abawala ab'e Yerusaalemi, 
temukaabira nze, naye mwekaabire mwekka, n'abaana bammwe. 29 
Kubanga, laba, ennaku zijja, mwe baligambira nti Balina omukisa 
abagumba, n'embuto ezitazaala n'amabeere agatayonsa. 30 Ne balyoka 
batanula okugamba ensozi nti Mutugweko; n'obusozi nti Mutuvuunikire. 
31 Kubanga bwe bakola bino ku muti omubisi, ku mukalu kiriba kitya? 32 
Era yatwalibwa n'abalala babiri, abaakola obubi, okuttirwa awamu naye. 
33 Awo bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa kiwanga, ne bamukomererera 
awo, na bali abaakola obubi, omu ku mukono ogwa ddyo n'omulala ku 
gwa kkono. 34 Awo Yesu n'agamba nti Kitange, basonyiwe; kubanga 
tebamanyi kye bakola. Ne bagabana ebyambalo bye, nga bakuba akalulu. 
35 Abantu ne bayimirira nga batunuulira Abakungu nabo ne bamusekerera 
nga bagamba nti Yalokolanga balala yeerokole yekka, oba ng'oyo ye 
Kristo wa Katonda, omulonde we. 36 Basserikale nabo ne bamuduulit nga 
bajja w'ali, nga bamuwa omwe nge omukaatuufu, 37 nga bagamb nti Oba 
nga gg we Kabaka w'Abayudaaya, weerokole wekka. 38 Ne wabaawo 
n'ebbaluwa waggulu we nti ONO YE KABAKA W'ABAYUDAAYA. 39 
Omu ku abo abaakola obubi abaawanikibwa n'amuwa ng'agamba nti Si 
ggwe Kristo? Weerokole wekka naffe. 40 Naye ow'okubiri n'addamu 
n'amuneaya, n agamba nti N'okutya totya Katonda, kubanga oli ku 
kibonerezo kye kimu naye? 41 Era ffe twalangibwa nsonga; kubanga 
ebisaanidde bye twakola bye rusasulibbwa: naye ono takolanga kigambo 
ekitasaana. 42 N'agamba nti Yesu, onjijukiranga bw'olijjira mu bwakabaka 
bwo. 43 Yesu namugamba nti Mazima nkugamba nti Leero onooba nange 
mu Lusuku lwa Katonda. 44 Awo obudde bwali butuuse essaawa nga 
mukaaga, ne waba ekizikiza ku nsi yonna okutuusa essaawa mwenda, 45 
enjuba obutayaka: n'eggigi ery'omu yeekaalu ne liyulikamu wakati. 46 
Awo Yesu n'ayogera n'eddoboozi ddene, n'agamba nti Kitange, nteeka 


omwoyo gwange mu mikono gyo: bwe yamala okwogera ekyo, n'awaayo 
obulamu. 47 Awo omwami w'ekitongole bwe yalaba ekilladdewo, 
n'atendereza Katonda, ng'agamba nti Mazima ono abadde muntu 
mutuukirivu. 48 N'ebibiina byonna ebyali bikunnaanye okwerolera, bwe 
baalaba ebibaddewo ne baddayo nga beekuba mu bifuba. 49 Ne mikwano 
gye gyonna, n'abakazi abaava naye e Ggaliraaya, ne bayimirira wala nga 
balaba ebyo. 50 Kale laba, omuntu erinnya lye Yusufu, eyali omukungu, 
omuntu omulungi era omutuukirivu 51 oyo teyassa kimu mu kuteesa 
kwabwe newakubadde mu kikolwa kyabwe, ow'e Alimasaya, ekibuga 
ky'Abayudaaya, eyali alindirira obwakabaka bwa Katonda: 52 oyo 
n'agenda ewa Piraato, n'asaba omulambo gwa Yesu. 53 N'aguwanula 
n'aguzinga mu lugoye olwa bafuta, n'amussa mu ntaana eyabajjibwa mu 
Jjinja, omutateekebwanga muntu. 54 Kale lwali lunaku lwa Kuteekateeka, 
essabbiiti ng'eneebaako enkya. 55 N'abakazi be yava nabo e Ggaliraaya, ne 
bagoberera, ne balaba entaana, n'omulambo gwe bwe gwateekebwa. 56 
Ne bakomawo, ne bategeka eby'akaloosa n'amafuta ag'omugavu. Ne ku 
lunaku olwa ssabbiiti ne bawummula ng'etteeka bwe liri. 


Azuukidde 


24:1 Awo ku lunaku olw'olubere`t berye ku nnaku omusanvu, mu 
matulutulu enkya, ne bajja ku ntaana ne baleeta eby'akaloosa bye 
baategeka. 2 Ne balaba ejjinja nga liyiringisibbwa okuva ku ntaana. 3 Ne 
bayingiramu, ne batasanga mulambo gwa Mukama waffe Yesu. 4 Awo 
olwatuuka bwe baali basamaaliridde olw'ekyo, laba, abantu babiri ne 
bayimirira we baali, nga tiambadde engoye ezimasamasa; 5 awo bwe baali 
batidde, nga bakutamye amaaso gaabwe, ne babagamba nti Kiki 
ekibanoonyesa omulamu mu bafu? 6 Taliiwo wano, naye azuukidde: 
mujjukire bwe yayogera nammwe ng'akyali mu Ggaliraaya, 7 ng'agamba 
nti Kigwanira Omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abantu 
abalina ebibi, n'okukomererwa, ne ku lunaku olw'okusatu okuzuukira. 8 
Awo ne bajjukira ebigambo bye, 9 ne bava ku ntaana ne baddayo, ebyo 
byonna ne babibuulira bali ekkumi n’omu, n'abalala bonna. 10 Baali 


Malyamu Magudaleene, ne Yowaana, ne Malyamu nnyina Yakobo: 
n'abakazi abalala wamu nabo ne babuulira abatume ebigambo ebyo. 11 
Ebigambo ebyo ne bifaanana mu maaso gaabwe nga bya busirusiru; ne 
batakkiriza. 12 Naye Peetero n'agolokoka n'addukana ku ntaana; 
n'akutama n'alingiza n'alabamu ebiwero ebya bafuta, nga biri byokka; 
n'akomawo ewuwe, nga yeewuunya ebibaddewo. 13 Awo laba, ku lunaku 
olwo, babiri ku bo baali nga bagenda mu mbuga erinnya lyayo Emawo, 
eyali ewalako ne Yerusaalemi, sutaddyo nkaaga. 14 Ne banyumya bokka 
na bokka ebyo byonna ebibaddewo. 15 Awo olwatuuka baali nga 
banyumya nga beebuuzaganya, Yesu yennyini n'abasembererera, n'agenda 
wamu nabo. 16 Naye amaaso gaabwe ne gazibwa baleme okumutegeera. 
17 N'abagamba nti Bigambo ki bye mubuuzaganya nga mutambula? Ne 
bayimirira nga bawootedde. 18 Omu ku bo erinnya lye Kulyoppa 
n'addamu n'amugamba nti Ggwe osula wekka mu Yerusaalemi atamanyi 
ebyabaamu mu maku zino? 19 N'abagamba nti Bigambo ki? Ne 
bamugamba nti Ebya Yesu Omunazaaleesi, eyali nnabbi ow'amaanyi mu 
bye yakoleranga ne bye yayogereranga mu maaso ga Katonda ne mu 
g'abantu bonna: 20 e bakabona abakulu n'abakungu baffe bwe 
baamuwaayo okumusalira omusango ogw'okumutta, ne bamukomerera. 21 
Naye ffe twali tusuubira nti ye alinunula Isiraeri. Ate ne ku bino byonna, 
leero zino ennaku ssatu ebigambo bino kasookedde bibaawo. 22 Era 
n'abakazi abamu ab'ewaffe batuwuniikirizza, abaakedde okugenda ku 
ntaana; 23 bwe bataasanze mulambo gwe, ne bajja ne bagamba nti balabye 
okwolesebwa kwa bamalayika abagambye nti mulamu. 24 N'abamu ku 
abo abaabadde naffe bagenze ku ntaana, ne basanga bwe batyo ng'abakazi 
bwe bagambye, naye ne batamulaba. 25 Kale ye n'abagamba nti Mmwe 
abasirusiru, abagayaavu mu mutima okukkiriza byonna bannabbi bye 
baayogeranga; 26 tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa ebyo, 
alyoke ayingire mu kitiibwa kye? 27 N'asookera ku Musa ne ku bannabbi 
bonna, n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa 
ye. 28 Ne basembera kumpi n'embuga gye baali bagenda: ye n'aba 
ng'abayisa okugenda mu maaso. 29 Ne bamuwaliriza nga bagamba nti 
Tuula naffe: kubanga obudde bugenda kuwungeera, n'enjuba egoloobye 


kaakano. N'ayingira okutuula nabo. 30 Awo olwatuuka yali atudde nabo 
ku mmere, n'atoola omugaati n'agwebaza, n'agumenyamu n'abawa. 31 
Amaaso gaabwe ne gazibuka ne bamutegeera; n'abulirawo bo 
obutamulaba. 32 Ne beebuuzaganya nti Emitima gyaffe tegyabadde nga 
gitutyemuka munda yaffe, bwe yabadde ayogera naffe mu kkubo, 
ng'atubikkulira ebyawandiikibwa? 33 Ne bayimuka mu kiseera ekyo ne 
bakomawo e Yerusaalemi, ne basanga ekkumi n'omu, n'abo be nabo, nga 
bakunyaanye 34 nga mba nti Mazima Mukama waffe azuukidde era 
alabikidde Simooni. 35 Nabo ne babannyonnyola biri eby'omu kkubo, ne 
bwe yategeerekese gye bali olw'okumenyamu omugaati. 36 Awo baali nga 
bakyayogera ebyo, ye yennyini n'ayimirira wakati waabwe, n'abagamba nti 
Emirembe gibe mu mmwe. 37 Naye ne beekanga ne batya, ne balowooza 
nti balaba muzimu. 38 N'abagamba nti Ekibeeraliikiriza kiki? 
N'okubuusabuusa kujjira ki mu mitima gyammwe? 39 Mulabe engalo 
zange n'ebigere byange, nga nze nzuuno mwene: munkwateko mulabe; 
kubanga omuzimu tegulina nnyama na magumba, nga bwe mulaba nze bwe 
ndi nabyo. 40 Bwe yamala okwogera ekyo, n'abalaga engalo ze n'ebigere. 
41 Awo bwe baali tebannaba kukkiriza olw'essanyu, nga beewuunya, 
n'abagamba nti Mulina ekiriibwa wano? 42 Ne bamuwa ekitundu 
eky'ekyennyanja ekyokye. 43 N'akitoola n'akiriira mu maaso gaabwe. 44 
N'abagamba nti Bino bye bigambo byange bye nnababuulira, nga nkyali 
nammwe, bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa, ebyawandiikirwa nze 
mu mateeka ga Musa, ne mu bannabbi, ne mu zabbuli 45 N'alyoka 
abikkula amagezi gaabwe, bategeere ebyawandiikibwa; 46 n'abagamba nti 
Bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa 
n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olw'okusatu; 47 era amawanga gonna 
okubuulirwanga okwenenya n'okuggibwako ebibi mu linnya lye, 
okusooketa ku Yerusaalemi. 48 Mmwe bajulirwa b'ebyo. Era laba, 
mbaweereza mmwe okusuubiza kwa Kitange: naye mubeere mu kibuga 
okutuusa lwe mulyambazibwa amaanyi agava waggulu. 49 Era laba, 
mbaweereza mmwe okusuubiza kwa Kitange: naye mubeere mu kibuga 
okutuusa lwe mulyambazibwa amaanyi agava waggulu. 50 N'abatwala 
ebweru n'abatuusa e Bessaniya: n'ayimusa emikono gye n'abawa omukisa. 


51 Awo olwatuuka ng'akyabawa omukisa, n'abaawukanako, n'atwalibwa 
mu ggulu. 52 Nabo ne bamusinza, ne bakomawo e Yerusaalemi n'essanyu 
lingi: 53 ne babeeranga mu yeekaalu bulijjo, nga beebaza Katonda. 


Yokaana 
Kigambo eyava mu ggulu 


1:1 Ku lubereberye waaliwo Kigambo, Kigambo n'aba awali Katonda, 
Kigambo n'aba Katonda. 2 Ku lubereberye waaliwo Kigambo, Kigambo 
n'aba awali Katonda, Kigambo n'aba Katonda. 3 Ebintu byonna 
byakolebwa ku bw'oyo; era awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu 
ekyakolebwa. 4 Obulamu bwali mu ye; obulamu ne buba omusana 
gw'abantu. 5 Omusana ne gwaka mu kizikiza, so ekizikiza tekyagutegeera. 


Yokaana awa obujulizi ku musana 


6 Waalabika omuntu, Katonda, gwe yatuma, erinnya lye Yokaana. 7 Oyo 
yajja olw'okutegeeza ategeeze eby'omusana, bonna bakkirize ku bubwe. 8 
Oyo si ye musana, wabula okutegeeza eby'o musana. 9 Waliwo omusana 
ogw'amazima ogwakira buli muntu, nga gujja mu nsi. 10 Yali mu nsi, ensi 
yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. 11 Yajja mu matwale ge, 
naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. 12 Naye bonna 
abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, be 
bakkiriza erinnya lye: 13 abataazaalibwa musaayi, newakubadde okwagala 
kw'omubiri, newakubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa 
Katonda. 


Kigambo abeera wamu naffe 


14 Kigambo n'afuuka omubiri, n'abeerako gye tuli (ne tulaba ekitiibwa kye, 
ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe), ng'ajjudde ekisa 
namazima. 15 Yokaana n'amutegeeza n'ayogerera waggulu ng'ayogera nti 
Oyo gwe nnagamba nti Ajja ennyuma wange ansinga nze: kubanga ye yali 


ow'olubereberye ku nze. 16 Kubanga ku kujjula kwe ffe fenna kwe 
twaweebwa, n'ekisa mu kifo ky'ekisa. 17 Kubanga amateeka gaaweebwa 
ku bwa Musa; ekisa namazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo. 18 Tewali 
eyali alabye ku Katonda wonna wonna; Omwana eyazaalibwa omu yekka, 
aba mu kifuba kya Kitaffe, oyo yamutegeeza. 19 Kuno kwe kutegeeza 
kwa Yokaana, Abayudaaya abaava e Yerusaalemi bwe baamutumira 
bakabona n'Abaleevi okumubuuza nti Ggwe ani? 20 N'ayatula, n'ateegaana; 
n'ayatula nti Si nze Kristo. 21 Ne bamubuuza nti Kale lw'oli ani? oli Eriya? 
N'agamba nti Si nze ye. Ggwe nnabbi oli? N'addamu nti Nedda. 22 Awo 
ne bamugamba nti Lw'oli ani? tubaddemu abatutumye. Weeyita ani? 23 
N'agamba nti Nze ndi ddoboozi ly'omuntu ayogerera waggulu mu ddungu 
nti Mulunyamye oluguudo lwa Mukama, nga nnabbi Isaaya bwe yayogera. 
24 Abaatumibwa baali ba mu Bafalisaayo. 25 Ne bamubuuza, ne 
bamugamba nti Oba ggwe toli Kristo, oba Eriya, oba nnabbi oli, kale kiki 
ekikubatizisa? 26 Yokaana n'abaddamu, ng'agamba nti Nze mbatiza 
n'amazzi: wakati mu mmwe ayimiridde omuntu gwe mutamanyi, 27 ajja 
ennyuma wange, so nange sisaanira kusumulula lukoba lwa ngatto ye. 28 
Ebyo byakolerwa Bessaniya, emitala wa Yoludaani, Yokaana gye 
yabatirizanga. 29 Olunaku olw'okubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali, n'agamba 
nti Laba, Omwana gw'endiga gwa Katonda, aggyawo ebibi by'ensi! 30 oyo 
gwe nnagamba nti Ennyuma wange ejjayo omuntu ansinga: kubanga ye yali 
ow'olubereberye ku nze. 31 Nange saamumanya: naye ayolesebwe Isiraeri, 
kyennava njija nga mbatiza n'amazzi. 32 Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti 
Nnalaba Omwoyo ng'ava mu ggulu ng'ejjiba; n'abeera ku ye. 33 Nange 
saamumanya: naye eyantuma okubatiza n'amazzi, ye yaggamba nti Ggwe 
oliraba Omwoyo ng'akka ng'abeera ku ye, oyo ye abatiza n'Omwoyo 
Omutukuvu. 34 Nange ne ndaba, ne ntegeeza nti oyo ye Mwana wa 
Katonda. 35 Olunaku olwaddirira nate Yokaana yali ayimiridde 
n'ab'okubayigirizwa be babiri; 36 n'atunuulira Yesu ng'atambula, n'agamba 
nti Laba, Omwana gw'endiga gwa Katonda! 37 Abayigirizwa abo ababiri 
ne bawulira ng'ayogera, ne bagoberera Yesu. 38 Yesu n'akyuka n'abalaba 
nga bamugoberera, n'abagamba nti Munoonya ki? Ne bamugamba nti 
Labbi (amakulu gaakyo bwe kitegeezebwa nti Omuyigiriza), osula wa? 39 


N'abagamba nti Mujje, munaalabawo. Ne bajja ne balaba w'asula; ne 
basula ewuwe olunaku olwo: obudde bwali nga ssaawa ya kkumi. 40 
Andereya, muganda wa Sirnooni Peetero, ye omu ku bali ababiri 
abaawulira Yokaana ng'ayogera, ne bamugoberera. 41 Ye n'asooka 
okulaba muganda we ye Simooni, n'amugamba nti Tulabye Kristo, 
amakulu gaakyo bwe kitegeezebwa nti Eyafukibwako amafuta. 42 
N'amuleeta eri Yesu. Yesu n'amutunuulira, n'agamba nti Ggwe Simooni 
omwana wa Yokaana: onooyitibwanga Keefa, (amakulu gaalyo bwe 
litegeezebwa nti Peetero). 43 Olunaku olwaddako yayagala okuvaayo 
okugenda e Ggaliraaya, n'alaba Firipo: Yesu n'amugamba nti Ngoberera. 
44 Naye Firipo yali w'e Besusayida, mu kibuga kya Andereya ne Peetero. 
45 Firipo n'alaba Nassanayiri n'amugamba nti Tulabye oyo Musa gwe 
yawandiikako mu mateeka ne bannabbi, Yesu, omwana wa Yusufu, ow'e 
Nazaaleesi. 46 Nassanayiri n'amugamba nti Mu Nazaaleesi muyinza 
okuvaamu ekintu ekirungi? Firipo n'amugamba nti Jjangu olabe. 47 Yesu 
n'alaba Nassanayiri ng'ajja gy'ali, n'amwogerako nti Laba Omuisiraeri 
wawu, ataliimu bukuusa! 48 Nassanayiri n'amugamba nti Wantegeerera 
wa? Yesu n'addamu n'amugamba nti Firipo bw'abadde tannakuyita, 
bw'obadde mu mutimi, ne nkulaba. 49 Nassanayiri n'amuddamu nti Labbi, 
ggwe Mwana wa Katonda: ggwe Kabaka wa Isiraeri. 50 Yesu n'addamu 
n'amugamba nti Kubanga nkugambye nti nkulabye mu mutiini okkirizza? 
oliraba ebikulu okukira ebyo. 51 N'amugamba nti Ddala ddala mbagamba 
nti Muliraba eggulu nga libikkuse, ne bamalayika ba Katonda nga balinnya 
era nga bakkira ku Mwana w'omuntu. 


Amazzi gafuuka omwenge 


2:1 Olunaku olw'okusatu, ne waba embaga ey'obugole mu Kaana eky'e 
Ggaliraaya; ne nnyina Yesu yaliwo; 2 Yesu ne bamuyita n'abayigirizwa be 
ku mbaga. 3 Naye omwenge bwe gwaggwaawo, nnyina Yesu n'amugamba 
nti Tebalina nvinnyo. 4 Yesu n'amugamba nti Omukyala, Onvunaana ki? 
ekiseera kyange tekinnaba kutuuka. 5 Nnyina n'agamba abaweereza nti 
Ky'anaabagamba kyonna, kye mukola. 6 Waaliwo amasuwa ag'amayinja 


mukaaga, agaateekebwawo olw'empisa ey'okutukiiza kw'Abayudaaya, buli 
limu nga livaamu ensuwa nga bbiri oba ssatu. 7 Yesu n'abagamba nti 
Amasuwa mugajjuze amazzi. Ne bagajjuza okutuusa ku migo. 8 
N'abagamba nti Musene kaakano, mutwalire omugabuzi w'embaga. Ne 
bamutwalira. 9 Awo omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi agafuuse 
envinnyo, n'atamanya gy'evudde (naye abaweereza abaasena amazzi 
baamanya), omugabuzi w'embaga n'ayita awasizza omugole, 10 
namugamba nti Buli muntu asooka kussaawo nvinnyo nnungi; naye abantu 
bwe bakkuta, n'alyoka assaawo embi: naye ggwe oterese ennungi okutuusa 
kaakano 11 Kano ke kabonero Yesu ke yasookerako okukola mu Kaana 
eky'e Ggaliraaya, n'alabisa ekitiibwa kye; abayigirizwa be ne bamukkiriza. 
12 Awo oluvannyuma lw'ekyo n'aserengeta e Kaperunawumu, ye ne nnyina 
ne baganda be n'abayigirizwa be: ne bamalayo ennaku si nnyingi. 13 
Okuyitako okw'Abayudaaya kwali kunaatera okutuuka, Yesu n'ayambuka 
e Yelusaalemi. 14 N'asanga mu yeekaalu abatunda ente n'endiga 
n'amayiba, n'abawaanyisa effeeza nga batudde: 15 n'afuula emigwa 
olukoba, n'abagoba bonna mu yeekaalu, n'endiga n'ente; n'ayiwa effeeza 
ez'abawaanyisa effeeza, n'avuunika embaawo zaabwe; 16 n'agamba abaali 
batunda amayiba nti Muggyeewo ebintu bino: muleme kufuula nnyumba ya 
Kitange nnyumba ya buguzi. 17 Abayigirizwa be ne bajjukira nga 
kyawandiikibwa nti Obuggya bw'ennyumba yo bulindya. 18 Awo 
Abayudaaya ne baddamu ne bamugamba nti Kabonero ki k'otwolesa 
akakukoza bino? 19 Yesu n'addamu n'abagamba nti Mumenye yeekaalu 
eno, nange ndigizimbira ennaku ssatu. 20 Awo Abayudaaya ne boogera nti 
Yeekaalu eno yazimbirwa emyaka amakumi ana mu mukaaga, naawe 
oligizimbira ennaku ssatu? 21 Naye yayogera ku yeekaalu ya mubiri gwe. 
22 Awo bwe yazuukizibwa mu bafu, abayigirizwa be ne bajjukira nti 
yayogera ekyo; ne bakkiriza ebyawandiikibwa, n'ekigambo Yesu kye 
yayogera. 23 Awo bwe yali mu Yerusaalemi ku Kuyitako, ku mbaga, 
bangi ne bakkiriza erinnya lye, bwe baalaba obubonero bwe bwe yakola. 
24 Naye Yesu n'atabeeyabizaamu kubanga yategeera bonna, 25 era 
teyeetaaga muntu yenna okutegeeza eby'abantu; kubanga ye yennyini 
yategeera ebyali mu bantu. 


3:1 Awo waaliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo, erinnya lye Nikoodemo, 
mwami mu Bayudaaya: 2 oyo n'ajja gy'ali ekiro, n'amugamba nti Labbi, 
tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda: kubanga tewali muntu ayinza 
okukola obubonero buno bw'okola ggwe, wabula Katonda ng'ali naye. 3 
Yesu n'addamu n'amugamba nti Ddala ddala nkugamba nti Omuntu 
bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa 
Katonda. 4 Nikoodemo n'amugamba nti Omuntu ayinza atya okuzaalibwa 
bw'aba nga mukadde? ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi 
ogw'okubiri, nazaalibwa? 5 Yesu n'addamu nti Ddala ddala nkugamba nti 
omuntu bw'atazaalibwa mazzi na Mwoyo, tayinza kuyingira mu 
bwakabaka bwa Katonda. 6 Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri; 
n'ekizaalibwa Omwoyo kiba mwoyo. 7 Teweewuunya kubanga 
nkugambye nti Kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. 8 
Empewo ekuntira gy'eyagala, n'owulira okuwuuma kw'ayo, naye tomanyi 
gy'eva, newakubadde gy'egenda: bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna 
azaalibwa Omwoyo. 9 Nikoodemo n'addamu n'amugamba nti Ebyo 
biyinza bitya okubaawo? 10 Yesu n'addamu n'amugamba nti Ggwe 
omuyigiriza wa Isiraeri, n'ototegeera ebyo? 11 Ddala ddala nkugamba nti 
Twogera kye tumanyi, tutegeeza kye twalaba; so temukkiriza kutegeeza 
kwaffe. 12 Bwe mbabuulidde eby'ensi, ne mutakkiriza, mulikkiriza mutya 
bwe nnaababuulira eby'omu ggulu? 13 Tewali muntu eyali alinnye mu 
ggulu, wabula eyava mu ggulu, ye Mwana w'omuntu ali mu ggulu. 14 Nga 
Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo n'Omwana w'omuntu 
kimugwanira okuwanikibwa: 15 buli muntu yenna amukkiriza abeere 
n'obulamu obutaggwaawo mu ye. 16 Kubanga Katonda bwe yayagala, ensi 
bw'ati, nokuwaayo nawaayo Omwana we eyazaalibwa omu yekka buli 
muntu yenna amukkiriza aleme.okubula, naye abeere n'obulamu 
obutaggwaawo. 17 Kubanga Katonda. teyatuma Mwana we mu nsi, 
okusalira ensi omusango; naye ensi erokokere ku ye. 18 Amukkiriza 
tegumusinga: atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkirizza linnya 
lya Mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. 19 Guno gwe musango 
kubanga omusana guzze mu nsi, abantu ne baagala enzikiza okukira 
omusana; kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. 20 Kubanga buli muntu 


yenna akola ebitasaana akyawa omusana, so tajja eri omusana, ebikolwa 
bye bireme okunenyezebwa. 21 Naye akola amazima ajja eri omusana 
ebikolwa bye birabike nga byakolerwa mu Katonda. 22 Oluvannyuma 
lw'ebyo Yesu n'ajja n'abayigirizwa be mu nsi y'e Buyudaaya; n'alwayo 
nabo, n'abatiza. 23 Naye Yokaana yali ng'abatiriza mu Enoni kumpi n'e 
Salimu, kubanga ye eri amazzi amaangi: ne bajjanga, ne babatizibwanga. 
24 Kubanga Yokaana yali nga tannateekebwa mu kkomera. 25 
Abayigirizwa ba Yokaana n'Omuyudaaya ne baba n'empaka, mu bigambo 
eby'okutukuza. 26 Ne bajja eri Yokaana, ne bamugamba nti Labbi, oli 
eyali nawe emitala wa Yoludaani, gwe wategeeza, laba, oyo abatiza; 
n'abantu bonna bajja gy'ali. 27 Yokaana n'addamu n'agamba nti Omuntu 
tayinza kuganya kigambo kyonna wabula ng'akiweereddwa okuva mu 
ggulu. 28 Mmwe bennyini muli bajulirwa bange nga nnayogera nti Si nze 
Kristo, naye nga nnatumibwa kumukulembera. 29 Alina omugole ye 
awasa: naye mukwano gw'oyo awasa, ayimirira ng'amuwulira, asanyukira 
nnyo eddoboozi ly'oyo awasizza: kale essanyu lyange eryo lituukiridde. 30 
Ye kimugwanira okukula, naye nze okutoowala. 31 Ava mu ggulu ye 
afuga byonna; ow'omu nsi aba wa mu nsi, ayogera bya mu nsi: ava mu 
ggulu ye afuga byonna. 32 Kye yalaba era kye yawulira ky'ategeeza; so 
tewali muntu akkiriza kutegeeza kwe. 33 Akkiriza okutegeeza kwe, 
ng'ataddeko akabonero ke nti Katonda wa mazima. 34 Kubanga Katonda 
gwe yatuma ayogera bigambo bya Katonda: kubanga, bw'agaba Omwoyo, 
tamutegeera. 35 Kitaffe ayagala Omwana, era yamuwa byotma mu 
mukono gwe. 36 Akkiriza Omwana alina obulamu obutaggwaawo; naye 
atakkiriza Mwana, taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda bubeera 
ku ye. 


Omukazi Omusamaliya asisinkana Omulokozi 


4:1 Awo Mukama waffe bwe yategeera nga Abafalisaayo bawulidde nti 
Yesu ayigiriza era nti abatiza bangi okukira Yokaana, 2 (naye Yesu 
yennyini teyabatiza, wabula. abayigirizwa be), 3 n'ava mu Buyudaaya, 
n'agenda e Ggaliraaya nate. 4 Era kyamugwanira okuyita mu Samaliya. 5 


Awo n'atuuka mu kibuga eky'e Samaliya, kye bayita Sukali, ekiriraanye 
olusuku Yakobo lwe yawa omwana we Yusufu: 6 era mwalimu oluzzi lwa 
Yakobo. Awo Yesu yali akooye olugendo, n'amala gatuulirawo ku luzzi, 
obudde nga ssaawa mukaaga. 7 Omukazi Omusamaliya n'ajja okusena 
amazzi: Yesu n'amugamba nti Mpa nnywe. 8 Kubanga abayigirizwa be 
baali bagenze mu kibuga okugula emmere. 9 Awo omukazi Omusamaliya 
n'amugamba nti Ggwe Omuyudaaya, kiki ekikusabya okunywa eri nze 
omukazi Omusamaliya? (Kubanga Abayudaaya nga tebatabagana na 
Basamaliya.) 10 Yesu n'addamu n'amugamba nti Singa obadde omanyi 
ekirabo kya Katonda n'oyo akugamba nti Mpa nnywe bw'ali, ggwe 
wandimusabye, naye yandikuwadde amazzi amalamu. 11 Omukazi 
namugamba nti Ssebo, tolina kya kusenya, n'oluzzi luwanvu: kale oggya 
wa amazzi ago amalamu? 12 Ggwe oli mukulu okukira jjajjaffe Yakobo, 
eyatuwa oluzzi luno, eyaaywangamu ye n'abaana be n'ensolo ze? 13 Yesu 
n'addamu n'amugamba nti Buli muntu yenna anywa amazzi gano ennyonta 
erimuluma nate: 14 naye anywa amazzi ago nze ge ndimuwa ennyonta 
terimulumira ddala emirembe gyonna; naye amazzi ge ndimuwa 
ganaafuukanga munda mu ye ensulo y'amazzi nga gakulukuta okutuuka ku 
bulamu obutaggwaawo. 15 Omukazi n'amugamba nti Ssebo, mpa amazzi 
ago, ennyonta ereme oktmnumanga, n'okukoma nkome okutambula 
olugendo luno Iwonna okusenanga. 16 Yesu n'amugamba nti Genda oyite 
balo, okomewo wano. 17 Omukazi n'addamu n'amugamba nti Sirina baze. 
Yesu n'amugamba nti Oyogedde bulungi nti Sirina baze; 18 kubanga 
walina babalo bataano, naye gw'olina kaakano si balo: ekyo ky'oyogedde 
mazima. 19 Omukazi namugamba nti Ssebo, ndaba nti oli nnabbi. 20 
Bajjajjaffe liaasinzizanga ku lusozi luno; nammwe mugamba nti 
Yerusaalemi kye kifo ekigwana okusinzizangamu. 21 Yesu n'amugamba 
nti Omukyala, nzikiriza, ekiseera kijja kye batalisinzizangamu Kitaffe ku 
lusozi luno newakubadde mu Yerusaalemi. 22 Mmwe musinza kye 
mutamanyi; ffe tusinza kye tumanyi; kubanga obttlokozi buva mu 
Buyudaaya. 23 Naye ekiseera kijja, era kituuse, abasinza amazima lwe 
banaasinzizanga Kitaffe mu mwoyo n'amazima: kubanga Kitaffe anoonya 
abali ng'abo okubeera ab'okumusinzanga. 24 Katonda gwe Mwoyo: n'abo 


abamusinza kibagwanira okusinzizanga mu mwoyo n'amazima. 25 
Omukazi n'amugamba nti Mmanyi nga Kristo ajja (gwe bayita 
Eyafukibwako amafuta): ye bw'alijja alitubuulira ebigambo byonna. 26 
Yesu n'amugamba nti Nze nzuuno ayogera naawe. 27 Amaugu ago 
abayigirizwa be ne bajja; ne beewuunya kubanga abadde ayogera 
n'omukazi : naye tewali muntu eyagamba nti Onoonya ki? oba nti Kiki 
ekikwogeza naye? 28 Awo omukazi n'aleka ensuwa ye, n'agenda mu 
kibuga, n'abuulira abautu nti 29 Mujje mulabe omuntu anyambye bye 
nnakolanga byonna: ayinza okuba nga ye Kristo? 30 Ne bava mu kibuga, 
ne bajja gy'ali. 31 Mu kiseera ekyo abayigirizwa baali nga bamwegayirira 
nga bagamba nti Labbi, lya. 32 Naye n'abagamba nti Nnina ekyokulya kye 
ndya kye mutamanyi. 33 Awo abayigirizwa ne boogera bokka na bokka nti 
Waliwo omuntu amuleetedde ekyokulya? 34 Yesu n'abagamba nti 
Ekyokulya kyange, kwe kukolanga eyantuma by'ayagala n'okutuukiriza 
omulimu gwe. 35 Mmwe temwogera nti Esigaddeyo emyezi ena 
okukungula kulyoke kutuuke? Laba, mbagamba nti Muyimuse amaaso 
mulabe ennimiro nga zimaze oku tukula okukungulibwa. 36 Akungula 
aweebwa empeera, n'akunnaanya ebibala olw'obulamu obutaggwaawo; 
asiga n'akungula basanyukire wamu. 37 Kubanga ekigambo kino bwe kiri 
bwe kityo eky'amazima nti Asiga mulala, n'akungula mulala. 38 Nze 
nnabatuma okukungula kye mutaatengejjera: abalala baakola emirimu, 
nammwe muyingidde emirimu gyabwe. 39 Ab'omu kibuga omwo 
Abssamaliya bangi ku bo abaamukkiriza olw'ekigambo ky'omukazi, 
eyategeeza nti Anyambye bye nnakolanga byonna. 40 Awo Abasamaliya 
bwe baatuuka w'ali ne bamwegayirira abeere nabo: n'asulayo ennaku bbiri. 
41 Bangi nnyo ne beeyongera okukkiriza olw'ekigambo kye, 42 ne 
bagamba omukazi nti Kaakano tukkiriza, si Iwa kwogera kwo kwokka: 
kubanga twewuliridde fekka, n'okutegeera tutegedde nga mazima ono ye 
Mulokozi w'ensi. 43 Ennaku ezo ebbiri bwe zaayitawo, n'avaayo n'agenda 
e Ggaliraaya. 44 Kubanga Yesu yennyini yategeeza nti Nnabbi mu nsi 
y'ewaabwe tebamussaamu kitiibwa. 45 Awo bwe yatuuka e Ggaliraaya, 
Abagaliraaya ne bamusembeza, bwe baalaba byonna bye yakolera e 
Yerusaalemi ku mbaga: kubanga nabo baagenda ku mbaga. 46 Awo n'ajja 


nate ku Kaana eky'e Ggaliraaya, mwe yafuulira amazzi envinnyo. Era 
yaliyo omukungu wa kabaka, eyalina omwana we omulenzi yali alwalidde 
mu Kaperunawumu. 47 Oyo bwe yawulira nti Yesu avudde e Buyudaaya 
ng'atuuse e Ggaliraaya, n'ajja gy'ali, n'amwegayirira aserengete awonye 
omwana we; kubanga yali ng'agenda kufa. 48 Awo Yesu n'amugamba nti 
Bwe mutaliraba bubonero n'eby'amagero temulikkiriza n'akatono. 49 
Omukungu n'amugamba nti Ssebo, serengeta akaana kange nga tekannaba 
kufa. 50 Yesu namugamba nti Genda; omwana wo mulamu. Omuntu oyo 
n'akkiriza ekigambo Yesu ky'amugambye, n'agenda. 51 Bwe yali 
ng'akyaserengeta, abaddu be ne bamusisinkana ne boogera nti omwana we 
mulamu. 52 Awo n'ababuuliriza essaawa mwe yassuukidde. Awo ne 
bamugamba nti Jjo obudde nga ssaawa ya musanvu omusujja ne 
gumuwonako. 53 Awo kitaawe n'ategeera nti mu ssaawa eyo Yesu mwe 
yamugambira nti Omwana wo mulamu: ye n'akkiriza n'ennyumba ye 
yonna. 54 Kano ke kabonero ak'okubiri nate Yesu ke yakola bwe yava e 
Buyudaaya okujja e Ggaliraaya. 


Akoozimbye awonyezebwa 


5:1 Oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga y'Abayudaaya; Yesu 
nayambuka ku Yerusaalemi. 2 Naye mu Yerusaalemi awali omulyango 
gw'endiga waaliwo ekidiba, kye baayita mu Lwebbulaniya Besesuda, nga 
kiriko ebigango bitaano. 3 Mu ebyo mwagalamirangamu ekibiina 
ky'abalwadde, abazibe b'amaaso, abalema, abakoozimbye, [nga balindirira 
amazzi okubimba: 4 kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera 
ebimu n'abimbisa amazzi: oyo eyasookanga okugendamu, ng'amazzi 
gamaze okubimba, yawonanga obulwadde bwe bwe yabanga nabwo.] 5 
Ne wabaawo omuntu eyali n'endwadde nga yaakamala emyaka amakumi 
asatu mu munaana. 6 Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde, n'ategeera nga 
yaakamala ennaku nnyingi, n'amugamba nti Oyagala okuba omulamu? 7 
Omulwadde n'amuddamu nti Ssebo, sirina muutu ansuula mu kidiba 
amazzi we geeserera: nze we njijira, omulala ng'ansoose okukkamu. 8 
Yesu n'amugamba nti Golokoka, weetikke ekitanda kyo, otambule. 9 


Amangu ago omuntu n'aba mulamu ne yeetikka ekitanda kye, n'atambula. 
Naye olunaku olwo lwali Iwa ssabbiiti. 10 Awo Abayudaaya ne 
bamugamba oyo awonyezebbwa nti Leero ssabbiiti, muzizo ggwe 
okwetikka ekitanda kyo. 11 Naye n'abaddamu nti Oli amponyezza ye 
yanyambye nti Weetikke ekitanda kyo otambule. 12 Ne bamubuuza nti 
Omuntu oyo ye ani eyakugambye nti Weetikke otambule? 13 Naye 
eyawonye nga tamanyi bw'ali: kubanga Yesu yali amaze okugenda, abantu 
abaali mu kifo kiri nga bangi. 14 Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba 
mu yeekaalu, namugamba nti Laba, oli mulamu: toyonoonanga nate, 
ekigambo ekisinga obubi kireme okukubaako. 15 Omuntu oyo n'agenda 
n'abuulira Abayudaaya nti Yesu ye yamponya. 16 Awo Abayudaaya 
kyebaava bayigganya Yesu kubanga yakolera ebyo ku ssabbiti. 17 Naye 
Yesu n'abaddamu nti Kitange akola okutuusa kaakano, nange nkola. 18 
Awo Abayudaaya kyebaava beeyongera okusala amagezi okumutta 
kubanga tasobezza ssabbiiti yokka, era naye yayita Katonda kitaawe ye, 
nga yeefuula eyenkanankana ne Katonda. 19 Awo Yesu n'addamu 
n'abagamba nti Ddala ddala mbagamba nti Omwana tayinza yekka kukola 
kintu, bw'atalabira ku Kitaawe ng'akola: kubanga ye by'akola byonna, 
n'Omwana by'akola bw'atyo. 20 Kubanga Kitange ayagala Omwana, 
amulaga byonna by'akola yennyini; era alimulaga emirimu eminene 
egisinga egyo mmwe mwe wuunye. 21 Kubanga Kitange bw'azuukiza 
abafu n'abawa obulamu, bw'atyo n'Omwana abawa obulamu bonna 
b'ayagala okuwa. 22 Kubanga Kitange n'okusala tasalira muntu musango, 
naye yawa Omwana okusala omusango gwonna; 23 bonna bassengamu 
Omwana ekitiibwa, nga bwe bassaamu Kitange ekitiibwa. Atassaamu 
Mwana kitiibwa, nga tassaamu kitiibwa Kitaawe eyamutuma. 24 Ddala 
ddala mbaganiba nti Awulira ekigambo kyange, n'akkiriza oyo eyantuma, 
alina obulamu obutaggwaawo, so talijja mu musango, naye ng'avudde mu 
kufa okutuuka mu bulamu. 25 Ddala ddala mbagamba nti Ekiseera kijja 
era weekiri kaakano abafu lwe baliwulira eddoboozi ly'Omwana wa 
Katoada, n'abo abaliwulira baliba balamu. 26 Kubanga Kitange bw'alina 
obulamu mu ye, bw'atyo bwe yawa Omwana okuba n'obulamu mu ye; 27 
era yamuwa obuyinza okusala omusango, kubanga ye Mwana w'omuntu. 


28 Temwewuunya ekyo: kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana Iwe 
baliwulira eddoboozi lye, 29 ne bavaamu; abo abaakolanga ebirungi 
balizuukirira obulamu; n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira 
omusango. 30 Nze siyinza kukola kintu ku bwange: nga bwe mpulira, bwe 
nsala: n'omusango gwe nsala gwa nsonga; kubanga sinoonya bye njagala 
nze, wabula eyantuma by'ayagala. 31 Bwe nneetegeeza ebyange nze, 
okutegeeza kwange si kwa mazima. 32 Waliwo omulala ategeeza 
ebyange; nange mmanyi nti ebyange by'ategeeza bya mazima. 33 Mmwe 
mwatumira Yokaana naye n'ategeeza amazima. 34 Naye okutegeeza 
kw'omuntu sikukkiriza nze: naye njogera ebyo mmwe mulokoke. 35 Oyo 
yali ttabaaza eyaka, emasamasa, nammwe mwayagala ekiseera kitono 
okusanyukira okutangaala kwe. 36 Naye okutegeeza kwe nnina kwe 
kukulu okusinga okwa Yokaana: kubanga emirimu Kitange gye yampa 
okutuukiriza, emirimu gyennyini gye nkola, gye gitegeeza ebyange nga 
Kitange ye yantuma. 37 Era Kitange eyantuma oyo ye yategeeza ebyange. 
Temwawulira ddoboozi lye n'akatono, newakubadde okulaba ekifaananyi 
kye. 38 So temulina kigambo kye nga kibeera mu mmwe: kubanga oyo 
gwe yatuma temumukkiriza. 39 Munoonya mu byawandiikibwa, kubanga 
mmwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo; n'ebyo bye 
bitegeeza ebyange; 40 era temwagala kujja gye ndi okubeera n'obulamu. 
41 Siweebwa bantu kitiibwa. 42 Naye mbategedde mmwe ng'okwagala 
kwa Katonda tekubaliimu. 43 Nze najja mu linnya lya Kitange, naye 
temunsembezza; omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe muli 
musembeza. 44 Mmwe muyinza mutya okukkiriza bwe mwagala 
okuweebwa '-ekitiibwa mwekka na mwekka ne mutanoonya kitiibwa ekiva 
eri Katonda ali omu yekka? 45 Temulowooza nti nze ndibaloopa eri 
Kitange: gyali abaloopa, ye Musa gwe musuubira. 46 Kuba sings 
mukkiriza Musa, nange mwandizikirizza; kubanga yampandiikako nze. 
47 Naye bwe mutakkiriza oyo bye yawandiika, mulikkiriza mutya 
ebigambo byange? 


Yesu aliisa enkumi ettaano 


6:1 Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'agenda emitala, w'ennyanja ey'e 
Ggaliraaya ey'e Tiberiya. 2 Ekibiina ekinene ne kimugoberera kubanga 
baalaba obubonero bwe yakola ku balwadde. 3 Yesu n'alinnya ku lusozi 
n'atuula eyo n'abayigirizwa be. 4 N'Okuyitako, embaga y'Abayudaaya, 
kwali kunaatera okutuuka. 5 Awo Yesu n'ayimusa amaaso, n'alaba ekibiina 
ekinene nga kijja gy'ali, n'agamba Firipo nti Tunaagula wa emmere, bano 
gye banaalya? 6 Yayogera atyo kumukema, ng'amanyi yekka ky'agenda 
okukola. 7 Firipo n'amuddamu nti Emmere egulibwa dinaali ebikumi 
ebibiri teebabune, buli muntu okulyako akatono. 8 Omu ku bayigirizwa be, 
ye Andereya muganda wa Simooni Peetero, n'amugamba nti 9 Waliwo 
omulenzi wano alina emigaati etaano egya sayiri n'ebyennyanja bibiri; naye 
bino binaabagasa ki abenkanidde awo obungi? 10 Yesu n'agamba nti 
Mutuuze abantu. Era waaliwo omuddo mungi mu kifo ekyo. Awo abasajja 
ne batuula, omuwendo ng'enkumi ttaano. 11 Awo Yesu n'atoola emigaati; 
ne yeebaza; n'agabira bali abatudde; n'ebyennyanja bw'atyo nga bwe 
baayagala. 12 Bwe bakkuta n'agamba abayigirizwa be nti Mukuņņaanye 
obukunkumuka obusigaddewo, waleme okubula ekintu. 13 Awo ne 
babukunyaanya ne bajjuza ebibbo kkumi na bibiri n'obukunkumuka 
obw'emigaati etaano egya sayiri, bali abaalya 'owe baalemwa. 14 Awo 
abantu bwe baalaba akabonero ke yakola, ne bagamba nti Mazima ono ye 
nnabbi oyo ajja mu nsi. 15 Awo Yesu bwe yategeera nga bagenda okujja 
okumukwata, bamufuule kabaka, n'addayo nate ku lusozi yekka. 16 Naye 
obudde bwe bwawungeera, abayigirizwa be ne baserengeta ku nnyanja; 17 
ne basaabala mu lyato, baali bawunguka ennyanja okugenda e 
Kaperunawumu. N'obudde bwali buzibye nga ne Yesu tannaba kutuuka 
gye bali. 18 Ennyanja n'esiikuuka, omuyaga mungi nga gukunta. 19 Awo 
bwe baamala okuvuga esutadyo ng'amakumi abiri mu ttaano, oba makumi 
asatu, ne balaba Yesu ng'atambulira ku nnyanja, ng'asemberera eryato; ne 
batya. 20 Naye n'abagamba nti Nze nzuu no, temutya. 21 Awo ne 
bakkiriza okumuyingiza mu lyato; amangu ago eryato ne ligoba ku ttale 
gye baali bagenda. 22 Olunaku olw'okubiri, ekibiina ekyali kiyimiridde 
emitala w'ennyanja bwe baalaba nga terityo lyato ddala, wabula erimu, era 
nga ne Yesu tasaabadde wamu mu lyato n'abayigirizwa be, naye 


abayigirizwa be nga bagenda bokka, 23 (naye amaato amalala gaava e 
Tiberiya nga gagoba kumpi ne gye baaliira emigaati Mukama waffe bwe 
yamala okwebaza): 24 awo ekibiina bwe baalaba nga Yesu taliiyo, 
newakubadde abayigirizwa be, bo bennyini ne basaabala mu maato gali ne 
bajja e Kaperunawumu, nga banoonya Yesu. 25 Bwe baamulabira emitala 
w'ennyanja ne bamugamba nti Labbi, ozze ddi wano? 26 Yesu n'abaddamu 
n'agamba nti Ddala ddala mbagamba nti Munnoonya si kubanga mwalaba 
obubonero naye kubanga mwalya ku migaati ne mukkuta. 27 
Temukolerera kyakulya ekiggwaawo, naye ekyokulya ekirwawo okutuuka 
ku bulamu obutaggwaawo, Omwana w'omuntu ky'alibawa: kubanga 
KitafFe ye Katonda amussizzaako oyo akabonero. 28 Awo ne bamugamba 
nti Tugire tutya okukola emirimu gya Katonda? 29 Yesu n'addamu 
n'abagamba nti Guno gwe mulimu gwa Katonda, okukkiriza oyo gwe 
yatuma. 30 Awo ne bamugamba nti Kale kabonero ki ggwe k'okola, 
tulabe, tukukkirize? okola mulimu ki? 31 Bajjajjaffe baaliiranga emmaanu 
mu ddungu; nga bwe kyawandiikibwa nti Yabawa emmere okulya eyava 
mu ggulu. 32 Awo Yesu n'abagamba nti Ddala ddala mbagamba nti Musa 
si ye yabawa emmere eyava mu ggulu; naye Kitange ye yabawa emmere 
ey'amazima eva mu ggulu. 33 Kubanga emmere ya Katonda ye eyo eva 
mu ggulu ereetera ensi obulamu. 34 Awo ne bamugamba nti Mukama 
waffe, tuwenga bulijjo emmere eyo. 35 Yesu n'abagamba nti Nze mmere 
ey'obulamu: ajja gye ndi enjala terimuluma, anzikiriza ennyonta 
terimuluma n'akatono. 36 Naye n'abagamba nti mundabye, era 
temukkirizza. 37 Bud Kitange gw'ampa, alijja gye ndi: ajja gye ndi 
sirimugobera bweru n'akatono. 38 Kubanga saava mu ggulu kukola kye 
njagala nze, wabula oli eyantuma ky'ayagala. 39 Eyantuma ky'ayagala kino 
mu bonna be yampa aleme okumbula n'omu naye mmuzuukirize ku lunaku 
olw'enkomerero. 40 Kubanga Kitange ky'ayagala kye kino buli muntu 
yenna alaba Omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo; nange 
ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. 41 Awo Abayudaaya ne 
bamwemulugunyira kubanga yagamba nti Nze mmere eyava mu ggulu. 42 
Ne bagamba nti Ono si ye Yesu omwana wa Yusufu, gwe tumanyiiko 
kitaawe ne nnyina? kaakano agamba atya nti Nnava mu ggulu? 43 Yesu 


n'addamu n'abagamba nti Temwemulugunya mwekka na mwekka. 44 
Tewali ayinza kujja gye ndi Kitange eyantuma bw'atamuwalula; nange 
ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. 45 Kyawandiikibwa mu 
bannabbi nti Ne bonna baliyigirizibwa Katonda. Buli eyawulira Kitange 
n'ayiga, ajja gye ndi. 46 Si kubanga waliwo omuntu eyali alabye ku 
Kitange, wabula eyava eri Katonda, oyo ye yalaba Kitange. 47 Ddala 
ddala mbagamba nti Akkiriza alina obulamu obutaggwaawo. 48 Nze 
mmere ey'obulamu. 49 Bajjajja bammwe baaliiranga emmaanu mu 
ddungu, ne bafa. 50 Eno ye mmere eva mu ggulu, omuntu agiryeko, aleme 
okufa. 51 Nze mmere ennamu eyava mu ggulu: omuntu bw'alya ku mmere 
eno aliba mulamu emirembe n'emirembe: era emmere gye ndigaba gwe 
mubiri gwange, olw'obulamu bw'ensi. 52 Awo Abayudaaya ne bawakana 
bokka na bokka, nga bagamba nti Ono ayinza atya okutuwa omubiri gwe 
okugulya? 53 Awo Yesu n'abagamba nti Ddala ddala mbagamba nti Bwe 
mutalya mubiri gwa Mwana wa muntu ne muntunywa omusaayi gwe, 
temulina bulamu mu mmwe. 54 Alya omubiri gwange, era anywa 
omusaayi gwange, alina obulamu obutaggwaawo; nange ndimuzuukiriza 
ku lunaku olw'enkomerero. 55 Kubanga omubiri gwange kye kyokulya 
ddala, n'omusaayi gwange kye kyokunywa ddala. 56 Alya omubiri 
gwange, era anywa omusaayi gwange, abeera mu nze, nange mu ye. 57 
Nga Kitange omulamu bwe yantuma, nange bwe ndi omul,amu ku bwa 
Kitange; bw'atyo andya ye aliba omulamu ku bwange. 58 Eno ye mmere 
eyava mu ggulu: si nga bajjajja bwe baalya ne bafa: alya emmere eno 
alibamulamuemirembe n'emirembe. 59 Ebyo yabyogerera mu kkunygaaniro 
ng'ayigiriza mu Kaperunawumu. 60 Awo bangi ab'omu bayigirizwa be bwe 
baawulira ne bagamba nti Ekigambo ekyo kizibu; ani ayinza 
okukiwuliriza? 61 Naye Yesu bwe yamanya munda mu ye nti abayigirizwa 
be beemulugunyira kino, n'abagamba nti Kino kibeesittaza? 62 kale kiriba 
kitya bwe muliraba Omwana w'omuntu ng'alinnya gye yali olubereberye? 
63 Omwoyo gwe guleeta obulamu; omubiri teguliiko kye gugasa: 
ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo, bwe bulamu. 64 Naye waliwo 
abalala mu mmwe abatakkiriza. Kubanga Yesu yamanya okuva ku 
lubereberye abatakkiriza bwe baali, era n'agenda okumulyamu olukwe 


bw'ali. 65 N'agamba nti Kyenvudde mbagamba nti Tewali ayinza kujja gye 
ndi bw'atakiweebwa Kitange. 66 Ab'oku bayigirizwa be bangi kyebaava 
baddirira, ne bataddayo kutambulira wamu naye nate. 67 Awo Yew 
n'agamba ekkumi n'ababiri nti Era nammwe mwagala okugenda? 68 
Simooni Peetero n'amuddamu nti Mukama waffe, tunaagenda eri ani? 
Olina ebigambo eby'obularnu obutaggwaawo. 69 Naffe tukkirizza ne 
tutegeera nga ggwe oli Mutukuvu wa Katonda. 70 Yesu n'abaddamu nti Si 
nze nnabalonda mmwe ekkumi n'ababiri, era omu ku mmwe ye setaani? 71 
Yayogera ku Yuda omwana wa Simooni Isukalyoti, kubanga ye yali 
agenda kumulyamu olukwe, ye omu ku kkumi n'ababiri. 


Obutakkiriza bw'abaganda ba Yesu 


7:1 Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'atambula mu Ggaliraaya: kubanga 
teyayagala kutambula mu Buyudaaya kubanga Abayudaaya baali basala 
amagezi okumutta. 2 Naye embaga y'Abayudaaya yali enaatera okutuuka, 
ye y'ensiisira. 3 Awo baganda be ne bamugamba nti Va wano, ogende e 
Buyudaaya, abayigirizwa bo nabo balabe emirirnu gyo gy'okola. 4 
Kubanga tewali akolera kigambo mu kyama wabula nga naye yennyini 
ayagala amanyike mu lwatu. Bw'okola ebyo, weeyoleke eri ensi. 5 
Kubanga ne baganda be tebaamukkiriza. 6 Awo Yesu n'abagamba nti 
Ekiseera kyange tekinnaba kutuuka; naye ekiseera kyammwe ennaku 
zonna kibeerawo nga kyeteeseteese. 7 Ensi teyinza kukyawa mmwe; naye 
ekyawa nze, kubanga nze ntegeeza ebyayo nti emirimu gyayo mibi. 8 
Mmwe mwambuke ku mbaga: nze sinnaba kwambuka ku mbaga eno; 
kubanga ekiseera kyange tekinnaba kutuukirizibwa. 9 Bwe yamala 
okubagamba ebyo n'asigala e Ggaliraaya. 10 Naye baganda be bwe 
baamala okwambuka ku mbaga, naye n'ayambuka, si Iwatu, naye nga mu 
kyama. 11 Awo Abayudaaya ne bamunoonya ku mbaga, ne bagamba nti 
Ali ludda wa? 12 Ne waba okumuunyamuunya kungi mu bibiina. Abalala 
ne bagamba ku ye nti Mulungi; abalala ne bagamba nti Nedda, naye 
akyamya ekibiina. 13 Naye tewaali yamwogerako watu kubanga baatya 
Abayudaaya. 14 Awo mu mbaga wakati Yesu n'ayambuka ku yeekaalu, 


n'ayigiriza. 15 Abayudaaya ne beewuunya ne bagamba nti Ono amanya 
atya okusoma nga tayigirizibwangako? 16 Awo Yesu n'abaddamu 
n'agamba nti Okuyigiriza kwange si kwange, naye kw'oli eyantuma. 17 
Omuntu bw'ayagala okukola oli by'ayagala, alitegeera okuyigiriza kuno 
oba nga kwava eri Katonda, oba nga nze njogera bya magezi gange. 18 
Ayogera eby'amagezi ge, anoonya ekitiibwa kye ye: naye anoonya 
ekitiibwa ky'oyo eyamutuma, oyo wa mazima, so obutali butuukirivu 
tebuli mu ye. 19 Musa teyabawa mateeka, so mu mmwe tewali akwata 
amateeka? Musalira ki amagezi okrmzita? 20 Ekibiina ne baddamu nti 
Oliko dayimooni: ani asala amagezi okukutta? 21 Yesu n'addamu 
n'agamba nti Nnakola omulimu gumu, nammwe mwenna mwewuunya. 22 
Musa kyeyava abawa okukomola (si kubanga kwa Musa naye kwa 
bajjajja); ne ku ssabbiiti mukomola omuntu. 23 Omuntu bw'akomolebwa 
ku ssabbiiti, amateeka ga Musa galeme okusoba; munsunguwalira kubanga 
nnafuula omuntu omulamu ddala ku ssabbiiti? 24 Temusalanga musango 
okusinziira ku ndabika, naye musalenga omusango ogw'ensonga. 25 Awo 
abamu ab'omu Yerusaalemi ne bagamba nti Gwe banoonya okutta si ye 
wuuno? 26 Naye, laba, ayogera Iwatu, so tebaliiko kye bamugamba. 
Abakulu bamanyidde ddala ng'ono ye Kristo? 27 Naye ono tumanyi gy'ava: 
naye Kristo bw'ajja, tewali ategeera gy'ava. 28 Awo Yesu n'ayogerera 
waggulu mu yeekaalu ng'ayigiriza n'agamba nti Nze mummanyi, era ne 
gye nva mumanyiiyo; nange sajja ku bwange nzekka, naye oli eyantuma ye 
wa mazima, gwe mutamanyi mmwe. 29 Nze mummanyi; kubanga nava 
gy'ali, era ye yantuma. 30 Awo bali ne basala amagezi okumukwata, naye 
tewaali eyamuteekako omukono, kubanga ekiseera kye kyali nga 
tekinnaba kutuuka: 31 Naye bangi ab'omu kibiina ne bamukkiriza; ne 
bagamba nti Kristo bw'alijja, alikola obubonero bungi okusinga ono bwe 
yakola? 32 Abafalisaayo ne bawulira ekibiina nga 
bamwemuunyamuunyaamu batyo; bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne 
batuma abambowa okumukwata. 33 Awo Yesu n'agamba nti Esigaddeyo 
ebbanga ttono nga nkyali nammwe, ndyoke nyende gy'ali eyantuma. 34 
Mulinnoonya, so temulindaba; era gye ndi, mmwe temuyinza kujjayo. 35 
Awo Abayudaaya ne boogeragana bokka na bokka nti Ono ayagala 


kugenda wa, ffe gye tutalimulabira? Ayagala kugenda eri abo 
abaasaasaanira mu Bayonaani, ayigirize Abayonaani? 36 Kigambo ki ekyo 
ky'agamba nti Mulinnoonya, so temulindaba; era gye ndi, mmwe 
temuyinza kujjayo? 37 Naye ku lunaku olw'enkomerero, Iwe lukulu 
olw'embaga, Yesu yayimirira n'ayogerera waggulu, n'agamba nti Omuntu 
bw'alumwa ennyonta, ajje gye ndi anywe. 38 Akkiriza nze, 
ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti emigga gy'amazzi amalamu 
girifuluma mu lubuto Iwe. 39 Ekyo yakyogera ku Mwoyo, gwe baali 
bagenda okuweebwa abamukkiriza; kubanga Omwoyo yali tannaba 
kugabibwa; kubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa. 40 Awo ab'omu 
kibiina bwe baawulira ebigambo ebyo ne bagamba nti Mazima, ono ye 
nnabbi oli. 41 Abalala ne bagamba nti Ono ye Kristo. Naye abalala ne 
bagamba nti Nedda, Kristo ava mu Ggaliraaya? 42 Ekyawandiikibwa 
tekigamba nti Kristo ava mu zzadde lya Dawudi, mu Besirekemu, embuga 
Dawudi mwe yali? 43 Bwe kityo ne wabaawo okwawukana mu kibiina ku 
lulwe. 44 Abalala ne baagala okumukwata, naye tewali eyamussaako 
emikono. 45 Awo abambowa ne baddayo eri bakabona abakulu 
n'Abafalisaayo; nabo ne babagamba nti Ekibalobedde ki okumuleeta? 46 
Abambowa ne baddamu nti Tewali muntu eyali ayogedde bw'atyo. 47 
Awo Abafalisaayo ne babaddamu nti Era nammwe abakyamizza? 48 
Aluwa mu bakulu eyamukkiriza, oba mu Bafalisaayo? 49 Naye ekibiina 
kino abatategeera mateeka bakolimiddwa. 50 Nikoodemo (ye Yajja gy'ali 
edda, ye munnaabwe; n'abagamba nti 51 Ye mpisa yaffe okusalira omuntu 
omusango nga tebannawulira bigambo bye n'okutegeera ky'akoze? 52 Ne 
baddamu ne bamugamba nti Naawe wava GSaluaa Ya? Noonya, olabe, 
nnabbi tava mu Ggaliraaya, 53 (Buli muntu n'addayo eka: 


Omukazi omwenzi aleetebwa eri Yesu 


8:1 NayeY esun'agendakulusoziolwa Zeyituuni. 2 N'akeera mu makya 
n'ajja nate mu yeekaalu, abantu bonna ne bajja gy'ali; n'atuula, n'abayigiriza. 
3 Abawandiisi n'Abafalisaayo ne baleeta omukazf gwe bakutte ng'ayenda; 
ne bamussa wakati, 4 ne bamugamba nti Omuyigiriza, omukazi ono 


bamukutte ng'ayenda bamusisinkanirizza. 5 Naye mu mateeka Musa 
yatulagira okubakubanga amayinja abakola bwe baryo: kale ggwe oyogera 
otya ku ye? 6 Baayogera bati nga bamukema, babe n'ekigambo kye 
banaamuloopa. Naye Yesu n'akutama, n'awandiika n'engalo ku ttaka. 7 
Naye bwe baayongera okumubuuza, ne yeegolola n'abagamba nti Mu 
mmwe atayonoonangako, asooke okumukuba ejjinja. 8 N'akutama nate, 
n'awandiika n'engalo ku ttaka. 9 Nabo bwe baawulira ne bafuluma ebweru 
musoolesoole, abakadde be baasooka, okutuusa ku b'enkomerero: Yesu 
n'asigalawo yekka, n'omukazi we yali wakati. 10 Yesu ne yeegolola, 
namugamba nti Omukyala, bazze wa? tewali asaze kukusinga? 11 Naye 
n'agamba nti Mpaawo muntu, Mukama wange. Yesu n'agamba nti Nange 
sisala kukusinga: genda; okusooka leero toyonoonanga lwa kubiri.] 12 
Awo Yesu n'ayogera nabo nate, nagamba nti Nze mttsana gw'ensi: 
angoberera taatambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga n'omusana 
ogw'obulamu. 13 Awo Abafalisaayo ne bamugamba nti Ggwe weetegeeza 
wekka; okutegeeza kwo si kwa mazima. 14 Yesu n'addamu n'abagamba 
nti Newakubadde nga nneetegeeza nzekka, okutegeeza kwange kwa 
mazima; kubanga mmanyi gye nnava, ne gye nenda; naye mmwe 
temumanyi gye nva, newakubadde gye nyenda. 15 Mmwe musala 
omusango ng'omubiri bwe guli; nze sisalira muntu musango. 16 Naye 
newakubadde nga nze nsala omusango, okusala kwange kwa mazima; 
kubanga nze siri omu, naye nze ne Kitange eyantuma. 17 Era naye ne mu 
mateeka gammwe kyawandiikibwa nti okutegeeza kw'abantu ababiri kwa 
mazima. 18 Nze nneetegeeza nzekka, ne Kitange eyantuma ategeeza 
ebyange. 19 Awo ne bamugamba nti Kitaawo ali ludda wa? Yesu 
n'addamu nti Nze temummanyi, newakubadde Kitange. Singa mummanyi 
nze, ne Kitange mwandimumanye. 20 Ebigambo ebyo yabyogerera mu 
ggwanika, bwe yali ng'ayigiriza mu yeekaalu: so tewaali eyamukwata, 
kubanga ekiseera kye kyali nga tekinnaba kutuuka. 21 Awo n'abagamba 
nate nti Nze nyenda, nammwe mulinnoonya, mulifiira mu kibi kyammwe: 
nze gye nyenda, mmwe temuyinza kujjayo. 22 Awo Abayudaaya ne 
bagamba nti Anetta, kubanga agamba nti Nze gye nyenda mmwe 
temuyinza kujjayo? 23 N'abagamba nti Mmwe muli ba wansi; nze ndi wa 


waggulu mmwe muli ba mu nsi muno; nze siri wa mu nsi muno. 24 
Kyennava mbagamba nti Mulifiira mu bibi byammwe. Kubanga bwe 
mutakkiriza nga nze wuuyo, mulifiira mu bibi byammwe. 25 Awo ne 
bamugamba nti Ggwe ani? Yesu n'abagamba nti Nga bwe nnabagambanga 
okuva ku lubereberye. 26 Nnina bingi eby'okuboogerako n'okubasalira 
omusango; naye oli eyantuma ye wa mazima; nange bye nnawulira gy'ali 
bye biibyo bye njogera eri ensi. 27 Tebaategeera ng'abagambye ku Kitaffe. 
28 Awo Yesu n'agamba nti Bwe mulimala okuwanika Omwana w'omuutu 
ne mulyoka mutegeera nga nze wuuyo, so nze siriiko kye nkola ku 
bwange, naye nga Kitange bwe yanjigiriza, bwe njogera bwe ntyo. 29 N'oli 
eyantuma ali nange; Kitange tandekanga nzekka; kubanga nkola bulijjo 
by'asiima. 30 Bwe yayogera ebigambo ebyo, abantu bangi ne bamukkiriza, 
31 Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abaamukkiriza nti Bwe 
munywerera mu kigambo kyange, nga muli bayigirizwa bange ddala; 32 
era mulitegeera amazima, namazima galibafuula ba ddembe. 33 Ne 
bamuddamu nti Ffe tuli zzadde lya Ibulayimu, so tetufugibwanga muntu 
yenna: oyogera otya ggwe nti Mulifuuka ba ddembe? 34 Yesu n'abaddamu 
nti Ddala ddala mbagamba nti Buli muntu yenna akola ebibi, ye muddu 
w'ekibi. 35 Omuddu tabeerera mu nnyumba mirembe na mirembe: 
omwana abeerera emirembe n'emirembe. 36 Kale Omwana bw'alibafuula 
ab'eddembe, muliba ba ddembe ddala. 37 Mmanyi nti muli zzadde lya 
Ibulayimu: naye musala amagezi okunzita, kubanga ekigambo kyange 
tekyeyabya mu mmwe. 38 Nze njogera bye nnllaba eri Kitange: kale 
nammwe mukola bye mwawulira eri kitammwe. 39 Ne baddamu ne 
bamugamba nti Ibulayimu ye kitaffe. Yesu n'abagamba nti Singa mubadde 
baana ba Ibulayimu, mwandikoze ebikolwa bya Ibulayimu. 40 Naye 
kaakano musala amagezi okunzita omuntu ababuulidde eby'amazima, bye 
nnawulira eri Katonda: Ibulayimu teyakola bw'atyo. 41 Mmwe mukola 
emirimu gya kitammwe. Ne bamugamba nti Ffe tetuli baana beebolereze; 
tulina Kitaffe omu, ye Katonda. 42 Yesu n'abagamba nti Singa Katonda ye 
Kitammwe, mwandinjagadde nze: kubanga nnava eri Katonda, ne njija, so 
sajja ku lwange nzekka, naye oyo ye yantuma. 43 Kiki ekibalobedde 
okutegeera enjogera yange? Kubanga temuyinza kuwulira kigambo 


kyange. 44 Mmwe muli ba kitamrnwe Setaani, era mwagala okukola 
okwegomba kwa kitammwe. Oyo okuva ku lubereberye ye mussi, so 
teyanywerera mu mazima, kubanga amazima tegaali mu ye. Bw'ayogera 
obulimba, ayogera ekiva mu bibye; kubanga ye mulimba era kitaawe 
w'obulimba. 45 Naye kubanga njogera amazima, temunzikiriza. 46 Ani ku 
mmwe annumiriza ekibi? Bwe njogera amazima kiki ekibalobedde 
okunzikiriza? 47 Owa Katonda awuiira ebigambo bya Katonda; mmwe 
kyemuva mulema okuwulira, kubanga temuli ba Katonda. 48 Abayudaaya 
ne baddamu ne bamugamba nti Tetwogera bulungi ffe nti Ggwe oli 
Musamaliya, era oliko dayimooni? 49 Yesu n'addamu nti Siriiko 
dayimooni; naye nze nzisaamu ekitiibwa Kitange, nammwe temunzisaamu 
kitiibwa. 50 Naye nze sinoonya kitiibwa kyange; w'ali anoonya era asala 
omusango. 51 Ddala ddala mbagamba nti Omuntu bw'akwata ekigambo 
kyange taliraba kufa emirembe n'emirembe. 52 Abayudaaya ne 
bamugamba nti Kaakano tutegedde ng'oliko dayimooni. Ibulayimu yafa ne 
bannabbi; naawe ogamba nti Omuntu bw'akwata ekigambo kyange, 
talirega ku kufa emirembe n'emirembe. 53 Ggwe mukulu okukira jjajjaffe 
Ibulayimu eyafa? ne bannabbi baafa: weeyita ani? 54 Yesu n'addamu nti 
Bwe nneegulumiza nzekka, okugulumira kwange kuba kwa busa: 
angulumiza ye Kitange: mmwe gwe mwogerako nti ye Katonda wammwe: 
55 so temumutegeeranga: naye nze mmumanyi; bwe nnaagamba nti 
Simumanyi, nnaafaanana nga mmwe, mulimba: naye mmumanyi, era 
nkwata ekigambo kye. 56 Ibulayimu jjajjammwe yasanyuka okulaba 
olunaku lwange; n'alulaba n'asanyuka. 57 Awo Abayudaaya ne 
bamugamba nti Tonnaba kuweza myaka makumi ataano, naye Ibulayimu 
wamulaba? 58 Yesu n'abagamba nti Ddala ddala mbagamba nti Ibulayimu 
nga tannaba kuzaalibwa, Nze nga wendi. 59 Awo ne baddira amayinja 
okumukuba: naye Yesu ne yeekweka, n'afuluma mu yeekaalu. 


Eyazaalibwa nga mulema awonyezebwa 


9:1 Bwe yali ng'ayita, n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe wa maaso. 
2 Abayigirizwa be ne bamubuuza, nga bagamba nti Labbi, ani eyayonoona, 


ono oba abazadde be, kye kyamuzaaza nga muzibe wa maaso? 3 Yesu 
n'addamu nti Ono teyayonoona, newakubadde abazadde be, naye emirimu 
gya Katonda girabikire ku ye. 4 He kitugwanira okukola emirimu gy'oyo 
eyantuma, obudde nga misana. Ekiro kijja omuntu mw'atayinziza kukolera. 
5 Bwe mba mu nsi, ndi musana gwa nsi. 6 Bwe yamala okwogera bw'atyo, 
n'awanda amalusu ku ttaka, n'atabula ettaka n'amalusu, n'amusiiga ettaka 
ku maaso, 7 namugamba nti Genda, onaabe mu kidiba kya Sirowamu 
(okutegeezebwa kwakyo nti Eyatumibwa). Awo n'agenda, n'anaaba, 
nakomawo ng'alaba. 8 Awo baliraanwa be n'abaamulabanga edda 
ng'atudde ng'asabiriza, ne bagamba nti Si ye wuuno eyatuulanga 
ng'asabiriza? 9 Abalala ne bagamba nti Ye wuuyo: abalala ne bagamba nti 
Nedda, naye afaanana naye. Ye n'agamba nti Nze nzuuno. 10 Awo ne 
bamugamba nti Kale amaaso go gaazibuka gatya? 11 Ye n'addamu nti 
Omuntu ayitibwa Yesu yatabula ettaka, n'ansiiga ku maaso, n'aņnnamba nti 
Genda ku Sirowamu, onaabe: awo ne nyenda, ne nnaaba, ne nzibula. 12 Ne 
bamugamba nti Ali ludda wa oyo? N'agamba nti Simanyi. 13 Ne 
bamutwala eri Abafalisaayo oli eyali edda omuzibe w'amaaso. 14 Naye 
lwali Iwa ssabbiiti olunaku olwo Yesu lwe yatabulirako ettaka, 
n'amuzibula amaaso. 15 Awo Abafalisaayo ate ne bamubuuza bwe 
yazibula. N'abagamba nti Yansiiga ttaka ku maaso, ne nnaaba, ne nzibula. 
16 Awo Abafalisaayo abamu ne bagamba nti Omuntu oyo si wa Katonda, 
kubanga takwata ssabbiiti. Naye abalala ne bagamba nti Omuntu alina 
ebibi ayinza atya okukola obubonero obwenkanidde wano? Ne wabaawo 
okwawukana mu bo. 17 Awo ne bamugamba nate omuzibe w'amaaso nti 
Ggwe omuyita otya, kubanga yakuzibula amaaso? Naye n'agamba nti Ye 
nnabbi. 18 Kale Abayudaaya tebakkiriza bigambo bye, nga yali muzibe 
w'amaaso n'azibula, okutuusa lwe baamala okuyita abazadde b'eyazibula 
19 ne bababuuza nga bagamba nti Ono ye mwana wammwe mmwe gwe 
mugamba nti yazaalibwa nga muzibe w'amaaso? kale kaakano alaba atya? 
20 Abazadde be ne baddamu ne bagamba nti Tumanyi ng'ono ye mwana 
waffe, era nga yazaalibwa nga muzibe wa maaso: 21 naye bw'alaba 
kaakano tetumanyi: so n'eyamuzibula amaaso ffe tetumanyi bw'ali: 
mumubuuze; musajja mukulu; aneeyogerera yekka. 22 Abazadde 


ekyaboogeza bwe batyo kubanga baali batya Abayudaaya; kubanga 
Abayudaaya baali nga bamaze okulagaana buli muntu anaamwatulanga 
okuba Kristo, agobebwenga mu kkunygaaniro. 23 Abazadde be kyebaava 
boogera nti Musajja mukulu; mumubuuze ye. 24 Awo ne bayita omulundi 
ogw'okubiri oli omuntu eyali omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti 
Gulumiza Katonda: ffe tumanyi ng'omuntu oyo alina ebibi. 25 Ye 
n'addamu nti Oba ng'alina ebibi simanyi; ekigambo kimu kye mmanyi nti 
Nnali muzibe wa maaso, naye kaakano ndaba. 26 Awo ne bamugamba nti 
Yakukola atya? yakuzibula atya amaaso go? 27 N'abaddamu nti Mmaze 
okubabuulira naye temuwulidde: ekibaagaza okuwulira omulundi 
ogw'okubiri kiki? era nammwe mwagala okufuuka abayigirizwa be? 28 
Ne bamuvuma, ne bagamba nti Ggwe oli muyigirizwa we: naye ffe tuli 
bayigirizwa ba Musa. 29 Ff tumanyi nga Katonda yayogera ne Musa: naye 
omuntu oyo tetumumanyi gy'ava. 30 Omuntu n'addamu n'abagamba nti 
Kino kitalo! mmwe obutamanya gyava, omuntu eyasobola okunzibula 
amaaso! 31 Tumanyi nga Katonda tawulira balina bibi; naye buli muntu 
atya Katonda, ng'akola ky'ayagala, oyo amuwulira. 32 Okuva edda n'edda 
tewawulirwanga nga waaliwo omuntu eyazibula amaaso g'omuntu 
eyazaalibwa nga muzibe wa maaso. 33 Omuntu oyo singa teyava wa 
Katonda, teyandiyinzizza kukola kigambo. 34 Ne baddamu ne bamugamba 
nti Ggwe wazaalibwa mu bibi byereere, naawe otuyigiriza ffe? Ne 
bamusindikira ebweru. 35 Yesu n'awulira nga bamusindikidde ebweru; 
n'amulaba n'agamba nti Ggwe okkiriza Omwana wa Katonda? 36 Ye 
n'addamu, n'agamba nti Mukama wange, ye ani, mmukkirize? 37 Yesu 
n'amugamba nti Omulabye, era ayogera naawe ye wuuyo. 38 Ye n'agamba 
nti Mukama wange, nzikirizza. N'amusinza. 39 Yesu n'agamba nti 
Omusango gwe gwandeeta mu nsi muno, abatalaba balabe, n'abo abalaba 
babe bazibe ba maaso. 40 Abafalisaayo abalala abaali naye ne bawulira 
bwe batyo, ne bamugamba nti Naffe tuli bazibe ba maaso? 41 Yesu 
n'abagamba nti Singa mubadde bazibe ba maaso, temwandibadde na kibi; 
naye kaakano mugamba nti Tulaba: ekibi kyammwe kibeerera awo. 


Yesu omusumba omulungi 


10:1 Ddala ddala mbagamba nti Atayita mu mulyango ng'ayingira mu 
kisibo ky'endiga, naye n'alinnyira awalala, oyo ye mubbi era omunyazi. 2 
Naye ayita mu mulyango, ye musumba w'endiga. 3 Oyo omuggazi 
amuggulirawo; n'endiga zimuwulira eddoboozi: aziyita endiga ze amannya; 
azifulumya ebweru. 4 Bw'amala okufulumya ezize zonna, azikulembera, 
n'endiga zimugoberera: kubanga zimumanyi eddoboozi. 5 Omulala 
tezirimugoberera, naye zirimudduka buddusi: kubanga tezimanyi ddoboozi 
lya balala. 6 Yesu n'abagerera olugero luno, naye bo tebaategeera bigambo 
bwe biri bye yabagamba. 7 Awo Yesu n'abagamba nate nti Ddala ddala 
mbagamba nti Nze mulyango gw'endiga. 8 Bonna abansooka baali babbi 
era abanyazi: naye endiga tezaabawulira. 9 Nze mulyango: omuntu 
bw'ayingirira mu nze alirokoka, aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. 10 
Omubbhbi tajja wabula okubba, n'okutta, n'okuzikiriza. Nze najja zibe 
n'obulamu, era zibe nabwo obungi. 11 Nze musumba omulungi: omusumba 
omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. 12 Alundirira empeera, atali 
musumba, endiga nga si zize ye, bw'alaba omusege nga gujja, aleka endiga 
n'adduka, n'omusege guzisikula guzisaasaanya. 13 Adduka kubanga wa 
mpeera, so endiga tazissaako mwoyo. 14 Nze musumba omulungi: era 
ntegeera ezange, n'ezange zintegeera 15 nga Kitange bw'antegeera, nange 
mpaayo obulamu bwange olw'endiga. 16 Era nnina n'endiga endala ezitali 
za mu kisibo kino: nazo kmywanira okuzireeta, ziriwulira eddoboozi 
lyange; era ziriba ekisibo kimu, omusumba omu. 17 Kitange kyava 
anjagala, kubanga nze mpaayo obulamu bwange, ndyoke mbutwale ate. 18 
Tewali abunziyako, naye nze nzekka mbuwaayo. Nnina obuyinza 
obw'okubuwaayo, era nnina obuyinza obw'okubutwala nate. Ekiragiro 
ekyo nakiweebwa Kitange. 19 Ne wabaawo nate okwawukana mu 
Bayudaaya olw'ebigambo ebyo. 20 Abamu ku bo bangi ne bagamba nti 
Aliko dayimooni era alaluse; mumuwulirira ki? 21 Abalala ne bagamba nti 
Ebigambo bino si bya muntu aliko dayimooni. Dayimooni ayinza okuzibula 
amaaso ga bamuzibe? 22 Yali mbaga ey'okutukuza mu Yerusaalemi; byali 
biro bya mpewo; 23 Yesu n'atambulira mu yeekaalu mu kisasi kya 
Sulemaani. 24 Awo Abayudaaya ne bamwetooloola, ne bamugamba nti 
Olituusa wa okutubuusisabuusisa? Oba nga ggwe Kristo, tubuulitire ddala. 


25 Yesu n'abaddamu nti Nnabagamba, naye temukkiriza: emirimu gye 
nkola mu linnya lya Kitange, gye gintegeeza nze. 26 Naye mmwe 
temukkiriza kubanga temuli ba mu ndiga zange. 27 Endiga zange ziwulira 
eddoboozi lyange, nange nzitegeera, era zingoberera; 28 nange nziwa 
obulamu obutaggwaawo; so teziribula emirembe n'emirembe, so tewali 
alizisikula mu mukono gwange. 29 Kitange eyazimpa ye mukulu okusinga 
bona, so tewali ayinza okuzisikula mu mukono gwa Kitange. 30 Nze ne 
Kitange tuli omu. 31 Abayudaaya ne baddira nate amayinja okumukuba. 
32 Yesu n'abaddamu nti Emirimu mingi emirungi egyava eri Kitange 
nagibalaga mmwe; mulimu guluwa mu egyo ogubankubya amayinja? 33 
Abayudaaya ne bamuddamu nti Olw'omulimu omulungi tetukukuba 
mayinja, naye olw'okuwoola; era kubanga ggwe oli muntu ne weefuula 
Katonda. 34 Yesu n'abaddamu nti Tekyawandiikibwa mu mateeka 
gammwe nti Nze nnagamba nti Muli bakatonda? 35 Oba nga yabayita abo 
bakatonda, abajjirwa ekigambo kya Katonda, (so n'ebyawandiikibwa 
tebiyinza kudiba), 36 mwe mumugambira ki ye, Kitaawe gwe yatukuza, 
n'amutuma mu nsi, nti Owodde; kubanga ambye nti Ndi Mwana wa 
Katonda? 37 Bwe sikola mirimu gya Kitange, temunzikiriza. 38 Naye bwe 
ngikola, newakubadde nga temunzikiriza nze, naye mukkirize emirimu: 
mumanye mutegeere nga Kitange ali mu nze nange mu Kitange. 39 Ne 
basala amagezi nate okumukwata: n'ava mu mikono gyabwe. 40 N'agenda 
nate emitala wa Yoludaani mu kifo Yokaana gye yali olubereberye 
ng'abatiza; n'abeera eyo. 41 Abantu bangi ne bajja gy'ali; ne bagamba nti 
Yokaana teyakola kabonero: naye byonna Yokaana bye yayogera ku ono 
byali bya mazima. 42 Ne bamukkiririza eyo bangi. 


Okufa kwa Lazaaro 


11:1 Awo waaliwo omuntu eyali omulwadde, Lazaalo ow'e Bessaniya, mu 
mbuga Malyamu ne Maliza muganda we mwe baali; 2 Malyamu oyo 
eyasiiga Mukama waffe amafuta n'amuttaanya ebigere n'enviiri ze ye 
yalina mwannyina Lazaalo eyali alwadde. 3 Awo bannyina abo ne 
bamutumira, nga bagamba nti Mukama waffe, laba, gw'oyagala alwadde. 


4 Naye Yesu bwe yawulira, n'agamba nti Obulwadde buno si bwa kufa 
wabula olw'ekitiibwa kya Katonda, Omwana wa Katonda abe n'ekitiibwa 
olw'obwo. 5 Naye Yesu yayagala Maliza ne muganda we ne Lazaalo. 6 
Awo bwe yawulira ng'alwadde, n'ayosaawo ate ennaku bbiri mu kifo kye 
yalimu. 7 Ate n'alyoka agamba abayigirizwa nti Tuddeyo e Buyudaaya. 
Abayigirizwa ne bamugamba ati Labbi, kaakano Abayudaaya baali basala 
amagezi okukukuba amayinja, ate gy'oba odda? 8 Abayigirizwa ne 
bamugamba ati Labbi, kaakano Abayudaaya baali basala amagezi 
okukukuba amayinja, ate gy'oba odda? 9 Yesu n'addamu nti Essaawa 
ez'emisana si kkumi na bbiri? Omuutu bw'atambula emisana teyeesittala, 
kubanga alaba omusana ogw'ensi eno. 10 Naye omuntu bw'atambula ekiro, 
yeesittala, kubanga omusana teguli mu ye. 11 Yayogera bw'ati, n'alyoka 
abagamba ati Mukwano gwaffe Lazaalo yeebase; naye nyenda 
okumuzuukusa. 12 Awo abayigirizwa ne bamugamba nti Mukama waffe, 
oba yeebase, anaazuukuka. 13 Naye Yesu yayogera ku kufa kwe: naye bo 
ne balowooza nti ayogera ku kwebaka kwa tulo. 14 Awo Yesu n'alyoka 
ababuulira lwatu nti Lazaalo afudde. 15 Nange nneesumye ku lwammwe 
kubanga saaliyo, mulyoke mukkirize; naye tugende gy'ali. 16 Awo Tomasi 
ayitibwa Didumo n'agamba lxayigirizwa banne nti Naffe tugende tufiire 
wamu naye. 17 Awo Yesu bwe yatuuka, n'asanga nga yaakamala ennaku 
nnya mu ntaana. 18 Naye Bessaniya yali kumpi ne Yerusaalemi nga 
sutadyo kkumi na ttaano; 19 Abayudaaya bangi baali bazze eri Maliza ne 
Malyamu okubakubagiza olwamwannyinaabwe. 20 Awo Maliza bwe 
yawulira nga Yesu ajja, n'agenda okumusisinkana: naye Malyamu n'asigala 
mu nju. 21 Awo Maliza n'agamba Yesu nti Mukama wange, singa wali 
wano, mwannyinaze teyandifudde. 22 Era kaakano mmanyi nga byonna 
by'onoosaba Katonda, Katonda anaabikuwa. 23 Yesu n'amugamba nti 
Mwannyoko ajja kuzuukira. 24 Maliza n'amugamba nti Mmanyi nti 
alizuukirira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero. 25 Yesu 
n'amugamba nti Nze kuzuukira, n'obulamu: akkiriza nze, newakubadde 
ng'afudde, aliba mulamu: 26 Nze kuzuukira, n'obulamu: akkiriza nze, 
newakubadde ng'afudde, aliba mulamu: 27 N'amugamba nti Weewaawo, 
Mukama wange: nze nzikirizza nga ggwe Kristo, Omwana wa Katonda, 


ajja mu nsi. 28 Bwe yamala okwogera bw'ati, n'agenda, n'ayita muganda 
we Malyamu kyama, ng'agamba nti Omuyigiriza azze, akuyita. 29 Naye 
bwe yawulira, n'agolokoka mangu, n'ajja gy'ali. 30 Yesu yali tannatuuka 
mu mbuga, naye ng'akyali mu kifo Maliza kye yamusa ngamu. 31 Awo 
Abayudaaya abaali naye mu nnyumba, nga bamukubagiza, bwe baalaba 
Malyamu ng'ayimiridde mangu okufuluma, ne bamugoberera, nga 
balowooza nti agenda ku ntaana okukaabira eyo. 32 Awo Malyamu bwe 
yatuuka Yesu gy'ali n'amulaba, nagwa ku bigere bye, n'amugamba nti 
Mukama wange, singa wali wano, mwannyinaze teyandifudde. 33 Awo 
Yesu bwe yamulaba ng'akaaba, n'Abayudaaya abazze naye nga bakaaba, 
n'asinda mu mwoyo, ne yeeralikirira, 34 n'agamba nti Mwamuteeka wa? 
Ne bamugamba nti Mukama waffe, jjangu olabe. 35 Yesu n'akaaba 
amaziga. 36 Awo Abayudaaya ne boogera nti Laba bw'abadde amwagala. 
37 Naye abamu ku bo ne boogera nti Omuntu ono, eyazibula amaaso ga 
muzibe w'amaaso teyayinza kulobera ono okufa? 38 Awo Yesu bwe 
yasinda ate mu nda ye, n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku, ng'eteekeddwako 
ejjinja kungulu. 39 Yesu n'agamba nti Muggyeewo ejjinja. Maliza, 
mwannyina w'oli eyafa, n'amugamba nti Mukama wange, kaakano awunya: 
kubanga yaakamala ennaku nnya. 40 Yesu n'amugamba nti Sikugambye nti 
Bw'onokkiriza, onoolaba ekitiibwa kya Katonda? 41 Awo ne baggyawo 
ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu, n'ayogera nti Kitange, nkwebaza 
kubanga wampulira. 42 Nange nnamanya ng'ompulira bulijjo: naye 
njogedde ku lw'ekibiina ekinneetoolodde, bakkirize nga ggwe wantuma. 
43 Bwe yamala okwogera bw'ati, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene 
nti Lazaalo, fuluma ojje. 44 Eyali afudde n'afuluma, ng'azingiddwa mu 
mabugo amagulu n'emikono; n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. 
Yesu n'abagamba nti Mumusumulule, mumuleke agende. 45 Awo bangi 
ab'omu Bayudaaya, abajja ewa Malyamu, bwe baalaba ky'akoze, ne 
bamukkiriza. 46 Naye abamu ku bo ne bagenda eri Abafalisaayo, ne 
bababuulira Yesu by'akoze. 47 Awo bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne 
bakunyanya olukiiko, ne bagamba nti Tukole tutya? kubanga omuntu oyo 
akola obubonero bungi. 48 Bwe tunaamuleka bwe tutyo, bonna 
banaamukkiriza: n'Abaruumi balijja, balitunyagako ensi yaffe n'eggwanga 


lyaffe. 49 Naye omu ku bo, Kayaafa, eyali kabona asinga obukulu mu 
mwaka ogwo, n'abagamba nti Mmwe temuliiko kye mumanyi, 50 so 
temulowooza nga kibagwanidde omuntu omu afiirire abantu, n'eggwanga 
lyonna lireme okubula. 51 Ekyo teyakyogera mu magezi ge yekka; naye 
kubanga yali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo, yalagula nti Yeus 
agenda okufiirira eggwanga eryo; 52 so si lwa ggwanga eryo lyokka, naye 
akunyaanyize wamu abaana ba Katonda abaasaasaana. 53 Awo okuva ku 
lunaku olwo ne bateesa okumutta. 54 Awo Yesu n'atatambula nate mu 
Buyudaaya mu lwatu, naye n'avaayo n'agenda mu kifo ekiri okumpi 
n'eddungu, mu kibuga ekiyitibwa Efulayimu; n'abeera eyo n'abayigirizwa. 
55 Naye Okuyitako okw'Abayudaaya kwali kunaatera okutuuka: bangi 
abaava mu byalo ne balinnya e Yerusaalemi Okuyitako nga kukyali, 
beerongoose. 56 Awo Yesu ne bamunoonya, ne boogera bokka na bokka, 
nga bayimiridde mu yeekaalu, nti Mulowooza mutya? Tajje ku mbaga? 57 
Naye bakabona abakulu n'Abafalisaayo baali balagidde nti Omuntu 
bw'ategeera w'ali, ababuulire balyoke bamukwate. 


Yesu Anaaza ebigere by'abayigirizwa be 


12:1 Awo bwe zaali nga zisigaddeyo ennaku omukaaga okutuuka ku 
Kuyitako, Yesu n'ajja e Bessaniya, eyali Lazaalo, Yesu gwe yazuukiza mu 
bafu. 2 Awo ne bamufumbirayo emmere ey'ekyeggulo: ne Maliza 
naweereza; naye Lazaalo n'aba omu ku bo abaali batudde naye ku mmere. 
3 Awo Malyamu n'addira laatiri ey'amafuta ag'omugavu, ag'omuwendo 
omungi ennyo, n'agisiiga ku bigere bya Yesu, n'attaanya ebigere bye 
n'enviiri ze: ennyumba n'ejjula akaloosa ak'amafuta. 4 Naye Yuda 
Isukalyoti, omu ku bayigirizwa be, agenda okumulyamu olukwe, n'agamba 
nti 5 Kiki ekirobedde okutunda amafuta gano okugaggyamu eddinaali 
ebikumi bisatu, okugabira abaavu? 6 Kale yayogera bw'atyo, si Ilwa 
kujjukira abaavu; naye kubanga yali mubbi, ye yayambaliranga ensawo, 
n'atwalanga bye baateekangamu. 7 Awo Yesu n'agamba nti Mumuleke 
agaterekere olunaku lw'okuziikibwa kwange. 8 Kubanga abaavu be muli 
nabo ennaku zonna; naye nze temuli nange ennaku zonna. 9 Awo abakopi 


ab'omu Bayudaaya ne bategeera nti gyali: ne bajja si ku lwa Yesu yekka, 
era naye balabe ne Lazaalo, gwe yazuukiza mu bafu. 10 Naye bakabona 
abakulu ne basala amagezi bamutte ne Lazaalo; 11 kubanga ku lulwe bangi 
ku Bayudaaya abaagenda, ne bakkiriza Yesu. 12 Olunaku olw'okubiri 
ekibiina kinene abaali bazze ku mbaga, bwe baawulira nga Yesu ajja e 
Yerusaalemi, 13 ne batwala ensansa ez'enkindu ne bagenda 
okumusisinkana, ne boogerera waggulu nti Ozaana: aweereddwa omukisa 
ajja mu linnya lya Mukama, ye Kabaka wa Isiraeri. 14 Naye Yesu bwe 
yalaba ennyana y'endogoyi, n'agyebereka; nga bwe kyawandiikibwa nti 15 
Totya, muwala wa Sayuuni: laba, Kabaka wo ajja, nga yeeberese omwana 
gw'endogoyi. 16 Ebyo abayigirizwa be tebaabitegeera olubereberye: naye 
Yesu bwe yamala okugulumizibwa, ne balyoka bajjukira ng'ebyo 
byamuwandiikwako, era nga baamukola bwe batyo. 17 Awo ekibiina 
ekyali naye bwe yayita Lazaalo okuva mu ntaana n'amuzuukiza mu bafu, 
ne kitegeeza. 18 Era ekibiina kyekyava kigenda okumusisimkana, kubanga 
baawulira nti yakola akabonero ako. 19 Awo Abafalisaayo ne 
boogeragana nti Mulabe bwe mutalina kye mugasizza; laba, ensi zonna 
zimusenze. 20 Naye waaliwo Abayonaani abalala mu abo abajja ku mbaga 
okusinza: 21 awo bali ne bajja eri Firipo, eyava e Besusayida eky'omu 
Ggaliraaya, ne bamubuuza, nga bamugamba nti Ssebo, twagala okulaba 
Yesu. 22 Firipo n'ajja n'abuulira Andereya; Andereya n'ajja, ne Firipo, ne 
babuulira Yesu. 23 Yesu n'abaddamu, n'agamba nti Obudde butuuse, 
Omwana w'omuntu agulumizibwe. 24 Ddala ddala mbagamba nti Empeke 
y'enyaano bw'etegwa mu ttaka n'efa, ebeerera awo yokka; naye bw'efa, 
ebala emmere nnyingi. 25 Ayagala obulamu bwe bumubula; naye akyawa 
obulamu bwe mu nsi eno alibusigaza okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. 
26 Omuntu bw'ampeereza, angobererenga; nange gye ndi, eyo 
omuweereza wange naye gy'anaabanga: omuntu bw'ampeereza, Kitange 
alimussaamu ekitiibwa. 27 Kaakano omwoyo gwange gweraliikiridde; era 
njogere ntya? Kitange, ndokola okunziya mu kiseera kino. Naye kyennava 
ntuuka mu kiseera kino. 


Yesu ayogera ku kufa kwe ku musaalaba 


28 Kitange, gulumiza erinnya lyo. Awo eddoboozi ne liva mu ggulu, nti 
Nnaligulumiza, era ndirigulumiza nate: 29 Awo ekibiina ekyali 
kiyimiridewo, bwe kyaliwulira, ne kigamba nti Kubadde kubwatuka: 
abalala ne bagamba nti Malayika ayogedde. 30 Yesu n'addamu n'agamba 
nti Eddoboozi lino terizze ku bwange, naye ku bwammwe. 31 Kaakano 
ensi eno esalirwa omusango; kaakano omukulu w'ensi eno anaagoberwa 
ebweru. 32 Nange bwe ndiwanikibwa ku nsi ndiwalulira gye ndi bonna. 33 
Naye yayogera atyo, ng'alaga oktifa bwe kuli kw'agenda okufa. 34 Awo 
ekibiina ne kimuddamu nti Tetwawulira mu mateeka nti Kristo abeerera 
awo emirembe n'emirembe: naawe kiki ekikugambya nti Omwana 
w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa? Ono Omwana w'omuntu ye ani? 
35 Awo Yesu n'abagamba nti Esigaddeyo ebiro bitono ng'omusana gukyali 
gye muli. Mutambule nga mukyalina omusana, ekizikiza kireme 
okubakwatira mu kkubo: atambulira mu kizikiza tamanya gy'agenda. 36 
Bwe mukyalina omusana mukkirize omusana, mufuuke abaana b'omusana. 
Yesu bwe yamala okwogera ebyo, n'agenda, n'abeekweka. 37 Naye 
newakubadde nga yakola obubonaro bungi obwenkanidde awo mu maaso 
gaabwe, tebaamukkiriza: 38 ekigambo kya nnabbi Isaaya kituukirire, kye 
yayogera nti Mukama, ani eyakkiriza ebigambo byaffe? Era omukono gwa 
Mukama gubikkuliddwa ani? 39 Kyebaava balema okuyinza okukkiriza, 
kubanga Isaaya yayogera nate nti 40 Yabaziba amaaso, n'abakakanyaza 
omutima; Baleme okulaba n'amaaso n'okutegeera n'omutima, Bakyuke, 
Ndyoke mbawonye. 41 Ebyo bye yayogera Isaaya, kubanga yalaba 
ekitiibwa kye: n'ayogera ku ye. 42 Naye mu bakulu bangi abaamukkiriza, 
naye olw'Abafalisaayo tebaayatula, baleme okugobebwa mu kkungaaniro: 
43 kubanga baayagala ekitiibwa ky'abantu okukira ekitiibwa kya Katonda. 
44 Yesu n'ayogerera waggulu n'agamba nti Anzikiriza, takkiriza nze, 
wabula oli eyantuma. 45 Era alaba nze ng'alabye oli eyantuma. 46 Nze 
nzize kuba musana mu nsi, buli muntu anzikiriza aleme okutuulanga mu 
kizikiza. 47 Naye awulira ebigambo byange, n'atabikwata, nze simusalira 
musango: kubanga sajja kusalira nsi musango, wabula okulokola ensi. 48 
Agaana nze, n'atakkiriza bigambo byange, alina amusaiira emusango: 
ekigambo kye nnayogera kye kirimusalira ornusango ku lunaku 


olw'enkomerero. 49 Kubanga saayogeranga nze ku bwarage; naye Kitange 
eyantuma, ye yandagira bwe nyamba, era bwe njogera. 50 Nange mmanyi 
n'ekiragiro kye bwe bulamu obutaggwaawo: kale nze bye njogera, nga 
Kitange bwe yanyamba, bwe ntyo bwe njogera: 


Yesu afuuka omuweereza 


13:1 Naye embaga ey'Okuyitako yali nga tennatuuka, Yesu bwe yamanya 
ng'ekiseera kye kituuse okuva mu nsi muno okugenda eri Kitaawe, bwe 
yayagala ababe abali mu nsi, yabaagala okutuusa enkomerero. 2 Bwe baali 
balya emmere ey'ekyeggulo Setaani nga yamaze dda okuweerera Yuda 
Isukalyoti omwana wa Simooni mu mutima gwe okumulyamu olukwe, 3 
Yesu bwe yamanya nga Kitaawe amuwadde byonna mu mukono gwe, era 
nga yava wa Katonda, ate ng'adda wa Katonda, 4 n'ava ku mmere, 
n'ayambulamu engoye ze; n'addira ekiremba, ne yeesiba ekimyu. 5 
N'alyoka afuka amazzi mu kibya, n'atanula okunaaza abayigirizwa ebigere 
n'okubisiimuuza ekiremba kye yali yeesibye. 6 Awo n'ajja eri Simooni 
Peetero. Naye n'amugamba nti Mukama wange, ggwe onnaaza ebigere? 7 
Yesu n'addamu n'amugamba ntiKye nkola nze tokimanyi ggwe kaakano, 
naye olikitegeera luvannyuma. 8 Peetero n'amugamba nti Tonnaazenga 
bigere byange emirembe gyonna. Yesu n'amuddamu nti Bwe ssiikunaaze 
tossa kimu nange. 9 Simooni Peetero n'amugamba nti Mukama wange, si 
bigere byange byokka, naye n'emikono n'omutwe. 10 Yesu n'amugamba nti 
Anaazibwa omubiri taliiko kye yeetaaga wabula okunaaba ebigere byokka, 
naye yenna nga mulongoofu: nammwe muli balongoofu naye si mwenna. 
11 Kubanga yamumanya anaamulyamu olukwe; kyeyava ayogera nti 
Mwenna temuli balongoofu. 12 Awo bwe yamala okubanaaza ebigere, 
n'ayambala engoye ze, n'atuula nate, n'abagamba nti Mutegedde kye 
mbakoze? 13 Mmwe mumpita Muyigiriza era Mukama wammwe: era 
mwogera bulungi; kubanga bwe ndi. 14 Kale oba nga nze Mukama 
wammwe era Omuyigiriza mbanaazizza ebigere, era nammwe 
kibagwanira okunaazagananga ebigere. 15 Kubanga mbawadde 
ekyokulabirako, era nga bwe mbakoze nze, nammwe mukolenga bwe 


mutyo. 16 Ddala ddala mbagamba nti Omuddu tasinga bukulu mukama 
we; so omutume tasmga bukulu oli eyamutuma. 17 Bwe mubimanya ebyo, 
mulina omukisa bwe mubikola. 18 Soogedde ku mmwe mwenna: nze 
mmanyi be nnalondamu: naye ekyawandiikibwa kituukirire nti Alya ku 
mmere yange ye annyimusiza ekisinziiro kye. 19 Okusooka leero 
mbabuulira nga tekinnaba kubaawo, era ne bwe kiriba, mulyoke mukkirize 
nga nze nzuuyo. 20 Ddala ddala mbagamba nti Asembeza buli gwe ntuma, 
ng'asembezza nze: era asembeza nze, ng'asembezezza oli eyantuma. 21 
Yesu bwe yamala okwogera bw'atyo, ne yeeraliikirira mu mwoyo, 
n'ategeeza, n'ayogera nti Ddala ddala mbagamba nti omu ku mmwe 
anandyamu olukwe. 22 Abayigirizwa ne batunulaganako, nga 
babuusabuusa gw'ayogeddeko bw'ali. 23 Waaliwo omu ku bayigirizwa be 
eyali agalamidde mu kifuba kya Yesu ku rnmere, Yesu gwe yayagalanga. 
24 Awo Simooni Peetero n'awenya oyo, n'amugamba riti Tubuulire 
gw'ayogeddeko bw'ali. 25 Ye bwe yagalamira mu kifuba kya Yesu, nga 
bwe yali, n'amugamba nti Mukama wange, ye ani? 26 Awo Yesu n'addamu 
nti Gwe nnaakoleza ekitole ne nkimuwa ye wuuyo. Awo bwe yakoza 
ekitole, n'akitwala, nakiwa Yuda omwana wa Simooni Isukalyoti. 27 Bwe 
yamala okuweebwa ekitole, Setaani n'alyoka amuyingiramu. Awo Yesu 
namugamba nti Ky'okola, kola mangu. 28 Naye ekigambo ekyo tewali 
muntu ku bo abaali batudde ku mmere eyakitegeera ekikimwogezza. 29 
Kubanga abalala baateerera nti kubanga Yuda ye yali akwata ensawo, 
Yesu kyeyava amugamba nti Gula bye twetaaga eby'oku mbaga; oba awe 
abaavu ekintu. 30 Awo bwe yamala okuweebwa ekitole, amangu ago 
n'afuluma ebweru; bwali nga buzibye. 31 Awo bwe yamala okufuluma, 
Yesu n'agamba nti Kaakano Omwana w'omuntu agulumizibwa, ne Katonda 
agulumizibwa mu ye; 32 era Katonda alimugulumiza mu ye yennyini, era 
amangu ago anaamugulumiza. 33 Baana bange, ekiseera kitono nga nkyali 
nammwe. Mulinnoonya: era nga bwe nnagamba Abayudaaya nti Gye 
nyenda nze mmwe temuyinza kujja, era nammwe bwe mbagamba 
kaakano. 34 Etteeka eriggya mbawa nti Mwagalanenga; nga bwe 
nnabaagalanga mmwe, era nammwe mwagalanenga. 35 Bonna kwe 
banaategeereranga nga muli bayigirizwa bange, bwe munaabanga 


n'okwagalana mwekka na mwekka. 36 Simooni Peetero n'amugamba nti 
Mukama wange, ogenda wa? Yesu n'addamu nti Gye nyenda, toyinza 
kungoberera kaakano; naye olingoberera gye bujja. 37 Peetero 
namugamba nti Mukama wange, kiki ekindobera okukugoberera kaakano? 
N'awaayo obulamu bwange ku lulwo. 38 Yesu n'addamu nti Onoowaayo 
obulamu bwo ku lwange? Ddala ddala nkugamba nti Enkoko 
teekookolime okutuusa lw'ononneegaana emirundi esatu. 


Yesu ye kkubo, amazima n'obulamu 


14:1 Omutima gwammwe tegweraliikiriranga: mukkirize Katonda, era 
nange munzikirize. 2 Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi 
eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo, nandibagambye; kubanga yenda 
okubateekerateekera ekifo. 3 Era oba nga nyenda okubateekerateekera 
ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi; nze gye ndi, nammwe 
mubeere eyo. 4 Era gye pyenda, ekkubo mulimanyi. 5 Tomasi 
namugamba nti Mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda; ekkubo tutimanyi 
tutya? 6 Yesu n'amugamba nti Nze kkubo, namazima n'obulamu: tewali 
ajja eri Kitange, wabula ng'ayita mu nze. 7 Singa muntegedde, ne Kitange 
mwandimumanye: okusooka kaakano mumutegeera era mumulabye. 8 
Firipo n'amugamba nti Mukama waffe, tulage Kitaffe, kale kinaatumala. 9 
Yesu n'amugamba nti Kasookedde mbeera nammwe, ebiro ebingi bwe 
bityo, era tontegeeranga, Firipo? Alabye ku nze, ng'alabye ku Kitange; kiki 
ekikwogeza ggwe nti Tulage Kitaffe? 10 Tokkiriza nga nze ndi mu 
Kitange, ne Kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbagamba nze, sibyogera 
ku bwange nzekka; naye Kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye. 11 
Munzikirize nga nze ndi mu Kitange, ne Kitange mu nze: oba munzikirize 
olw'emirimu gyokka. 12 Ddala ddala mbagamba nti Akkiriza nze emirimu 
gye nkola nze, naye aligikola; era alikola egisinga egyo obunene; kubanga 
nze nyenda eri Kitange. 13 Na buli kye munaasabanga mu linnya lyange, 
ekyo nnaakikolanga, Kitange agulumirizibwenga mu Mwana. 14 Bwe 
munansabanga ekigambo mu linnya lyange, ekyo nnaakikolanga. 15 Oba 
nga munjagala, munaakwatanga ebiragiro byange. 16 Nange ndisaba 


Kitange, naye alibawa Omubeezi omulala, abeerenga nammwe emirembe 
n'emirembe. 17 Omwoyo ow'amazima: ensi gw'eteyinza kukkiriza; 
kubanga temulaba, so temutegeera: mmwe mumutegeera; kubanga abeera 
gye muli, era anaabanga mu mmwe. 18 Siribaleka bamulekwa; nkoma wo 
gye muli. 19 Esigadde ekiseera kitono, ensi obutandaba nate; naye mmwe 
mundaba: kubanga nze ndi mulamu nammwe muliba balamu. 20 Ku lunaku 
olwo mulitegeera mmwe nga nze ndi mu Kitange, nammwe mu nze, nange 
mu mmwe. 21 Alina ebiragiro byange, n'abikwata, oyo nga ye anjagala: 
anjagala anaayagalibwanga Kitange, nange nnaamwagalanga, 
nnaamulabikiranga. 22 Yuda (atali Isukalyoti; n'amugamba nti Mukama 
waffe; kibadde kitya ggwe okugenda okutulabikita ffe, so si eri ensi? 23 
Yesu n'addamu n'amugamba nti Omuntu bw'anjagala, anaakwatanga 
ekigambo kyange: ne Kitange anaamwagalanga, era tunajjanga gy'ali, 
tmaatuulanga gy'ali. 24 Atanjagala takwata bigambo byange: n'ekigambo 
kye muwulira si kyange, naye kya Kitange eyantuma. 25 Ebigambo ebyo 
mbabuulidde nga nkyali nammwe. 26 Naye Omubeezi, Omwoyo 
Omutukuvu, Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza 
byonna, alibajjukiza byonna bye nnabagamba. 27 Emirembe mbalekera; 
emirembe gyange ngibawa: si ng'ensi bw'ewa, nze bwe mbawa. Omutima 
gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga. 28 Muwulidde bwe 
mbagambye nti Denda, era nkomawo gye muli. Singa munjagala, 
mwandisanyuse kubanga pyenda eri Kitange: kubanga Kitange ansinga 
obukulu. 29 Kaakano mbagambye nga tekinnaba kubaawo, Iwe kiribaawo 
mulyoke mukkirize. 30 Sikyayogera nnyo nate nammwe; kubanga afuga 
ensi ajja: naye tandiiko kigambo; 31 naye ensi etegeere nga njagala 
Kitange, era Kitange bwe yandagira, bwe ntyo bwe nkola. Mugolokoke, 
tuve wano. 


Omuzabbibu ogwamazima 


15:1 Nze muzabbibu ogw'amazima, ne Kitange ye mulimi. 2 Buli ttabi eriri 
mu nze eritabala bibala, aliggyawo: na buli eribala ebibala alirongoosa, 
lyeyongerenga okubala. 3 Mmwe kaakano mumaze okuba abalongoofu 


olw'ekigambo kye mbagambye. 4 Mubeere mu nze, nange mu mmwe. 
Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka, bwe litabeera mu muzabbibu, 
bwe kityo nammwe temuyinza, bwe mutabeera mu nze. 5 Nze muzabbibu, 
mmwe matabi: abeera mu nze, nange mu ye, oyo abala ebibala bingi: 
kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. 6 Omuntu bw'atabeera 
mu nze, asuulibwa ebweru ng'ettabi, akala; bagakuņnņnaainya, bagasuula mu 
muliro, ne gaggya. 7 Bwe mubeera mu nze, n'ebigambo byange bwe 
bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna, munaakikolerwanga. 
8 Mu kino Kitange agulumizibwa, mubalenga ebibala bingi; era 
munaabanga abayigirizwa bange. 9 Nga Kitange bwe yanjagala, nange 
mbaagadde mAmwe: mubeerenga mu kwagala kwange. 10 Bwe mukwata 
ebiragiro byange, z:iunaabeeranga mu kwagala kwange; nga nze bwe 
nnakwata ebiragiro bya Kitange, ne mbeera mu kwagala kwe. 11 Ebyo 
mbibagambye, essanyu lyange libeerenga mumwe, era essanyu lyammwe 
lituukirire. 12 Kino kye kiragiro kyange, mwagalanenga, nga bwe 
nnabaagala mmwe. 13 Tewali alina kwagala kunene okusinga kuno 
omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. 14 Mmwe muli 
mikwano gyange, bwe mukola bye mbalagira. 15 Sikyabayita baddu; 
kubanga omuddu tamanyi mukama we by'akola; naye mbayise ba 
mukwano; kubanga byonna bye nnawulira eri Kitange mbibabuulidde 
mmwe. 16 Si mmwe mwannonda nze, naye nze nnabalonda mmwe, ne 
mbateekawo, mugende mubalenga ebibala, n'ebibala byammwe 
bibeerengawo: kyonna kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange, 
akibawenga. 17 Mbalagidde bino, mwagalanenga. 18 Ensi 
bw'ebakyawanga mumanyi nga yasooka kukyawa nze nga tennaba 
kukyawa mmwe. 19 Singa mubadde ba nsi, ensi yandyagadde ekyayo; 
naye kubanga temuli ba nsi, naye nze nnabalonda mu nsi, ensi kyeva 
ebakyawa. 20 Muyjjukire ekigambo kye nnabagamba nti Omuddu tasinga 
mukama we. Oba nga banjigganya nze, nammwe banaabayigganyanga; 
oba nga baakwata ekigambo kyange, n'ekyammwe ba naakikwatanga. 21 
Naye ebyo byonna banaabibakolanga olw'erinnya lyange, kubanga 
tebamumanyi eyantuma. 22 Singa sajja ne njogera nabo, tebandibadde na 
kibi; naye kaakano tebalina kya kuwoza olw'ekibi kyabwe. 23 Ankyawa 


nze akyawa ne Kitange. 24 Singa saakolera mu bo mirimu 
egitakolebwanga mulala, tebandibadde na kibi; naye kaakano balabye ne 
bankyawa ne Kitange. 25 Naye ekigambo kituukirire ekyawandiikibwa mu 
mateeka gaabwe nti Bankyayira bwereere. 26 Naye Omubeezi bw'alijja, 
gwe ndibatumira ava eri Kitange, Omwoyo ow'amazima, ava eri Kitange, 
oyo alitegeeza ebyange: 27 era nammwe mutegeeza ebyange kubanga 
okuva ku lubereberye mwali nange. 


16:1 Ebyo, mbibabuulidde muleme okusittazibwanga. 2 Banaabagobanga 
mu makunjgaaniro; weewaawo, ekiseera kijja, buli anaabattanga 
anaalowoozanga ng'aweerezza Katonda. 3 N'ebyo banaabikolanga, 
kubanga Kitange tebamutegeera newakubadde nze. 4 Naye ebyo 
mbibabuulidde, era ekiseera kyabyo bwe kituukanga mujjukire nga nze 
nnababuulira. N'ebyo okuva ku lubereberye saabibabuulira, kubanga nnali 
wamu nammwe. 5 Naye kaakano pyenda eri oli eyantuma; era tewali ku 
mmwe ambuuza nti Ogenda wa? 6 Naye kubanga mbabuulidde ebyo, 
emitima gyammwe gijjudde ennaku. 7 Naye nze mbagamba amazima; 
kibasaanira mmwe nze okugenda; kubanga nze bwe sirigenda, Omubeezi 
talibajjira; naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. 8 Ye bw'alijja, 
alirumiriza ensi olw'ekibi, n'olw'obutuukirivu, n'olw'omusango; 9 olw'ekibi, 
kubanga tebanzikiriza nze; 10 olw'obutuukirivu, kubanga pyenda eri 
Kitange, so nammwe temukyandaba nate; 11 olw'omusango, kubanga 
omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. 12 Nkyalina bingi okubabuulira, 
naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano. 13 Naye bw'alijja oyo Omwoyo 
ow'amazima, anaabalugyamyanga mu mazima gonna: kubanga 
taayogerenga ku bubwe yekka; naye byonna by'anaawuliranga 
by'anaayogeranga: ye anaababuuliranga ebigenda okujja. 14 Oyo 
anangulumizanga nze: kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira 
mmwe. 15 Byonna byonna Kitange by'ali nabyo bye byange: kyenvudde 
ngamba nti Anaatoolanga ku byange n'abuulira mmwe. 16 Esigadde 
ekiseera kitono, ne mutandaba nate; era nate walibaawo ekiseera kitono, 
ne mundaba. 17 Abayigirizwa be abamu kyebaava boogera bokka na 
bokka nti Kiki kino ky'atugamba nti Esigadde ekiseera kitono, ne 


mutandaba; nate walibaawo ekiseera kitono, ne mundaba; era nti Kubanga 
pyenda eri Kitange? 18 Kyebaava bagamba nti Kiki kino ky'agamba nti 
Ekiseera kitono? Tetumanyi ky'agamba. 19 Yesu n'ategeera nga baagala 
okumubuuza, n'abagamba nti Mwebuuzaganya mwekka olw'ekyo kye 
mbagambye nti Esigadde ekiseera kitono, ne mutandaba, era nate 
walibaawo ekiseera kitono ne mundaba? 20 Ddala ddala mbagamba nti 
mmwe mulikaaba mulikuba ebiwoobe, naye ensi erisanyuka: mmwe 
mulinakuwala, naye ennaku zammwe zirifuuka ssanyu. 21 Omukazi 
bw'azaala alaba ennaku, kubanga ekiseera kye kituuse: naye omwana 
bw'amala okuzaalibwa nga takyajjukira kulumwa, olw'essanyu 
ery'okuzaala omuntu mu nsi. 22 Kale nammwe kaakano munakuwala: naye 
ndibalaba nate, n'emitima gyammw'e girisanyuka, n'essanyu lyammwe 
tewali muntu alibaggyako. 23 Ne ku lunaku luli temulibaako kye munsaba. 
Ddala ddala mbagamba nti Buli kye mulisaba Kitange, alikibawa mu 
linnya lyange. 24 Okutuusa leero temusabanga kigambo mu linnya lyange: 
musabe, muliweebwa, essanyu lyammwe lituukirire. 25 Ebyo 
mbibabuuliridde mu ngero: naye obudde bugenda okujja, mwe siryogerera 
nammwe mu ngero, naye ndibibabuulira ebya Kitange mu lwatu. 26 Ku 
lunaku luli mulisaba mu linnya lyange: so sibagamba nti ndibasabira eri 
Kitange; 27 kubanga Kitange yennyini abaagala, kubanga munjagadde nze, 
rnukkirizza nga nnava eri Kitange. 28 Nnava eri Kitange, ne njija mu nsi: 
nate ensi ngireka, nenda eri Kitange. 29 Abayigirizwa be ne bamugamba 
nti Laba, kaakano oyogera lwatu, toyogera lugero. 30 Kaakano tumanyi 
ng'omanyi byonna, so teweetaaga muntu yenna okukubuuza; kyetuva 
tukkiriza nga wava eri Katonda. 31 Yesu n'abaddamu nti Kaakano 
mukkirizza? 32 Laba, ekiseera kijja, era kituuse, mwe munaasaasaanira, 
buli muntu mu bibye, munandeka nze nzekka: so si nzekka, kubanga 
Kitange ali wamu nange. 33 Ebyo mbibabuulidde, mube n'emirembe mu 
nze. Mu nsi mulina ennaku: naye mugume; nze mpangudde ensi. 


Yesu yeesabira 


17:1 Yesu yayogera ebyo; n'ayimusa amaaso ge mu ggulu n'agamba nti 


Kitange, ekiseera kituuse; gulumiza Omwana wo, Omwana wo 
akugulumize: 2 nga bwe wamuwa obuyinza ku balina omubiri bonna, era 
bonna be wamuwa, abawe obulamu obutaggwaawo. 3 Buno bwe bulamu 
obutaggwaawo, okutegeera ggwe Katonda omu ow'amazima, n'oyo gwe 
watuma, Yesu Kristo. 4 Nze nkugulumizizza ku nsi kubanga omulimu gwe 
wampa okukola ngukome kkerezza. 5 Ai Kitange, ne kaakano ngulumiza 
ggwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye mali nakyo awamu naawe ng'ensi 
tennabaawo. 6 Njolesezza erinnya lyo abantu be wampa okubaggya mu 
nsi: baali babo, n'obampa nze; nabo bakutte ekigambo kyo. 7 Kaakano 
bategedde nga byonna bye wampa biva mu ggwe: 8 kubanga ebigambo 
bye wampa mbibawadde; ne babiganya, ne bategeera mazima nga miava 
gy'oli, ne bakkiriza nga ggwe wanttuna. 9 Nze mbasabira abo; sisabira nsi, 
wabula bo be wampa; kubanga babo: 10 era ebyange byonna bibyo, 
n'ebibyo byange: nange ngulumizibwa mu bo. 11 Siri mu nsi nate, naye 
bano bali mu nsi, nange njija gy'oli. Kitange Omutukuvu, obakuumenga mu 
linnya lyo be wampa, babeerenga bumu, nga ffe. 12 Bwe nnali nabo be 
wampa nnabakuumanga mu linnya lyo: era nembazibira, tekubulanga 
muuntu ku bo, wabula omwana w'okubula; ebyawandiikibwa bituukirire. 
13 Naye kaakano njija gy'oli; na bino mbyogera mu nsi babe n'essanyu 
lyange nga lituukiridde mu bo. 14 Mbawadde ekigambo kyo; era ensi 
yabakyawa, kubanga si ba nsi nga nze bwe siri wa nsi. 15 Sisaba ggwe 
kubaggya mu nsi, naye obakuumenga mu bubi. 16 Si ba nsi, nga nze bwe 
siri wa nsi. 17 Obatukuze mu mazima: ekigambo kyo ge mazima, 18 Nga 
bwe wantuma mu nsi, nange bwe nnabatuma mu nsi. 19 Era nze 
nneetukuza ku bwabwe, nabo bennyini batukuzibwe mu mazima. 20 So 
sibasabira bano bokka, naye n'abo abanzikiriza olw'ekigambo kyabwe; 21 
bonna babeerenga bumu; nga ggwe, Kitange, bw'oli mu nze, nange mu 
ggwe, era nabo babeerenga mu ffe: ensi ekkirize nga ggwe wantuma. 22 
Nange ekitiibwa kye wampa nkibawadde; babeerenga bumu, nga ffe bwe 
tuli obumu; 23 nze mu bo, naawe mu nze, batuukiririre okuba obumu; ensi 
etegeerenga nga ggwe wantuma, n'obaagala bo, nga bwe wanjagala nze. 
24 Kitange, be wampa, njagala, we ndi nze, nabo we baba babeeranga 
nange; balabe ekitiibwa kyange kye wampa: kubanga wanjagala nze 


ng'ensi tennatondebwa. 25 Kitange Omutuukirivu ensi teyakutegeera, naye 
nze nnakutegeera; na bano baategeera nga ggwe wantuma; 26 era 
nnabategeeza erinnya lyo era nditegeeza; okwagala kwe wanjagala 
kubeerenga mu bo, nange mu bo. 


Yesu mu Gesusemani 


18:1 Awo Yesu bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'afuluma 
n'abayigirizwa be ne basomoka akagga Kidulooni, eyali olusuku, n'agenda 
omwo ye n'abayigirizwa be. 2 Era ne Yuda amulyamu olukwe, yali amanyi 
ekifo ekyo: kubanga Yesu yagendangayo emirundi mingi n'abayigirizwa 
be. 3 Awo Yuda, bwe yamala okuweebwa ekitongole ky'abaserikale 
n'abaami okuva eri bakabona abakulu n'Abafalisaayo, n'ajjayo ng'alina 
ettabaaza, n'emimuli, n'amafumu. 4 Awo Yesu bwe yamanya ebigambo 
byonna ebinaamujjira, navaayo n'abagamba nti Munoonya ani? 5 Ne 
bamuddamu nti Yesu Omunazaaleesi. Yesu n'abagamba nti Nze nzuuno. 
Era ne Yuda, amulyamu olukwe, yali ayimiridde nabo. 6 Awo bwe 
yabagamba nti Nze nzuuno, ne badda ennyuma ne bagwa wansi. 7 Ate 
n'ababuuza omulundi ogw'okubiri nti Munoonya ani? Ne bagamba nti Yesu 
Omunazaaleesi. 8 Yesu n'addamu nti Mbabuulidde nti nze nzuuno: kale 
oba nga munoonya nze, muleke bano bagende: 9 ekigambo kye yayogera 
kituukirizibwe nti Ku abo be wampa saabuzaako n'omu. 10 Awo Simooni 
Peetero eyalina ekitala n'akisowola n'atema omuddu wa kabona asinga 
obukulu, n'amusalako okutu okwa ddyo. N'ermnya ly'omuddu Maluko. 11 
Awo Yesu n'agamba Peetero nti Zzaamu ekitala mu kiraato kyakyo: 
ekikompe Kitange ky'ampadde, siikinywe? 12 Awo ekitongole 
ky'abaserikale, n'omwami waabwe omukulu, n'abaweereza b'Abayudaaya 
ne bakwata Yesu ne bamusiba, 13 ne basooka okumutwala eri Ana; 
kubanga yali mukoddomi wa Kayaafa, eyali kabona asinga obukulu mu 
mwaka guli. 14 Era Kayaafa oyo ye yawa Abayudaaya amagezi nti 
kisaana omuntu omu okufiirira abantu. 15 Simooni Peetero n'omuyigirizwa 
omulala ne bagoberera Yesu. Awo omuyigirizwa oli yali amanyiddwa 
kabona asinga obukulu, n'ayingira ne Yesu ran luggya lwa kabona asinga 


obukulu; 16 naye Peetero yali ayimiridde ebweru ku luggi. Awo 
omuyigirizwa oyo omulala eyali amanyiddwa kabona asinga obukulu 
n'afuluma n'ayogera n'omuwala omuggazi w'oluggi, n'ayingiza Peetero. 17 
Awo omuwala oyo omuggazi w'oluggi n'agamba Peetero nti Naawe oli wa 
mu bayigirizwa ba muntu ono? N'agamba nti Siri waamu. 18 Abaddu 
n'abaweereza baali bayimiridde awo nga bakumye omuliro gw'amanda; 
kuhanga yali mpewo; ne boota omuliro: ne Peetero naye yali nabo 
ng'ayimiridde ng'ayota omuliro. 19 Awo kabona asinga obukulu n'abuuza 
Yesu ebigambo by'abayigirizwa be, n'eby'okuyigiriza kwe. 20 Yesu 
n'amuddamu nti nnabuuliranga lwatu ensi; bulijjo nnayigirizanga mu 
makuņņaaniro ne mu yeekaalu, mwe bakunyaanira Abayudaaya bonna; 
soogeranga mu kyama kigambo na kimu. 21 Ombuuliza ki? buuza 
abampuliranga, bye nnabagamba: laba, abo bamanyi nze bye nnayogera. 22 
Bwe yayogera ebyo omu ku baweereza eyali amuyimiridde okumpi 
n'akuba Yesu oluyi n'agamba nti Oddamu oti kabona asinga obukulu? 23 
Yesu n'amuddamu nti Oba Oba njogedde bubi, kinnumirize ekibi: naye oba 
kirungi, onkubira ki? 24 Awo Ana n'amuweereza nga musibe eri Kayaafa 
kabona asinga obukulu. 25 Ne Simooni Peetero yali ayimiridde ng'ayota 
omuliro. Awo ne bamugamba nti Naawe oli wa mu bayigirizwa be? Ye ne 
yeegaana n'agamba nti Siri waamu. 26 Omu ku baddu ba kabona asinga 
obukulu ow'ekika ky'oyo Peetero gwe yasalako okutu, n'agamba nti Nze 
saakulabye naye mu lusuku muli? 27 Peetero ne yeegaana nate: amangu 
ago enkoko n'ekookolima. 28 Ne baggya Yesu eri Kayaafa, ne bamutwala 
mu kigango: era bwali bukya; bo bennyini ne batayingira mu kigango, 
baleme okweyonoona, naye bamale okulya Okuyitako. 29 Awo Piraato 
n'afuluma n'agenda gye baali, n'agamba nti Musango ki gwe mulanze 
omuntu ono? 30 Ne baddamu ne bamugamba nti Omuntu ono singa abadde 
takoze bubi, tetwandimuleese gy'oli. 31 Awo Piraato n'abagamba nti Kale 
mumutwale mmwe mumusalire omusango ng'amateeka gammwe bwe gali. 
Abayudaaya ne bamugamba nti Tekyatulagirwa kutta muntu yenna; 32 
ekigambo kya Yesu kituukirizibwe, kye yayogera, ng'alaga okufa 
kw'agenda okufa bwe kuli. 33 Awo Piraato n'ayingira nate mu kigango, 
n'ayita Yesu n'amugamba nti Ggwe Kabaka w'Abayudaaya? 34 Yesu 


n'addamu nti Kino okyogedde ku bubwo nantiki balala be bakubuulidde 
ebigambo byange? 35 Piraato n'addamu nti Nze ndi Muyudaaya? 
Ab'eggwanga lyammwe ne bakabona abakulu be bakundeetedde: okoze 
ki? 36 Yesu n'addamu nti Obwakabaka Obwakabaka bwange si bwa mu 
nsi muno: singa obwakabaka bwange bubadde bwa mu nsi muno, basajja 
bange bandirwanye, ne ssiweebwayo mu Bayudaaya: naye kaakano 
obwakabaka bwange si bwa wano. 37 Awo Piraato n'amugamba nti Kale 
ggwe kabaka? Yesu n'addamu nti Oyogedde, kubanga nze kabaka. Nze 
nnazaalirwa ekyo, n'ekyo kye kyandeeta mu nsi, ntegeeze amazima. Buli 
ow'amazima awulira eddoboozi lyange. 38 Piraato n'amugamba nti 
Amazima kye ki? Bwe yamala okwogera ekyo, n'afuluma nate n'agenda 
awali Abayudaaya, n'abagamba nti Siraba musango ku ye. 39 Naye mulina 
empisa, nze okubateeranga omu ku Kuyitako: kale mwagala mbateere 
Kabaka w'Abayudaaya? 40 Awo ne bakaayana, ne bagamba nti Si ono, 
wabula Balaba. N'oyo Balaba yali munyazi. 


19:1 Awo Piraato n'alyoka atwala Yesu n'amukuba emiggo. 2 Basserikale 
ne baluka engule y'amaggwa, ne bamutikkira ku mutwe, ne bamwambaza 
olugoye olw'effulungu; 3 ne bajja w'ali ne bagamba nti Mirembe, Kabaka 
w'Abayudaaya! ne bamukuba empi. 4 Piraato n'afuluma nate ebweru, 
n'abagamba nti Laba mmufulumya ebweru we muli, mutegeere nga siraba 
musango ku ye. 5 Awo Yesu n'afuluma, ng'ayambadde engute y'amaggwa 
n'olugoye olw'effulungu. Piraato n'abagamba nti Laba omuntu oyo! 6 Awo 
bakabona abakulu n'abaweereza bwe baamulaba, ne boogerera waggulu 
nga bagamba nti Komerera, komerera: Piraato n'abagamba nti Mumutwale 
mmwe mumukomerere: kubanga nze siraba musango ku ye. 7 Abayudaaya 
ne bamuddamu nti Ffe tulina etteeka n'olw'etteeka eryo agwanidde okufa, 
kubanga yeefuula Omwana wa Katonda. 8 Awo Piraato bwe yawulira 
ekigambo ekyo, ne yeeyongera okutya; 9 n'ayingira nate mu kigango, 
n'agamba Yesu nti Oli wa wa? Naye Yesu n'atamuddamu. 10 Awo Piraato 
n'amugamba nti Toyogera nange? tomanyi nga nnina obuyinza 
obw'okukuta, era nnina obuyinza obw'okukukomerera? 11 Yesu 
n'amuddamu nti Tewandibadde na buyinza bwonna ku nze, singa 


tebwakuweebwa okuva waggulu; ampaddeyo gy'oli kyavudde abeera 
n'ekibi ekisinga. 12 Okusookera awo Piraato n'asala amagezi okumuta: 
naye Abayudaaya ne boogerera waggulu nga bagamba nti Bw'onoomuta 
oyo nga toli mukwano gwa Kayisaali: buli muntu yenna eyeefuula kabaka 
awakanya Kayisaali. 13 Awo Piraato bwe yawulira ebigambo ebyo 
h'afulumya Yesu ebweru, n'atuula ku ntebe ey'emisango mu kifo 
ekiyitibwa Amayinja Amaaliire, naye mu Lwebbulaniya Gabbasa. 14 
Lwali lunaku lwa kuteekateeka Okuyitako: zaali nga ziri essaawa 
mukaaga. N'agamba Abayudaaya nti Laba Kabaka wammwe! 15 Awo bo 
ne boogerera waggulu nti Muggyeewo, muggyeewo mukomerere. Piraato 
n'abagamba nti Nnaakomerera Kabaka wammwe? Bakabona abakulu ne 
baddamu nti Tetulina kabaka wabula Kayisaali. 16 Awo n'alyoka amubawa 
okukomererwa. Awo ne batwala Yesu: 17 n'afuluma, nga yeetisse yekka 
omusalaba gwe, n'atuuka mu kifo ekiyitibwa Ekyekiwanga, ekiyitibwa mu 
Lwebbulaniya Gologoosa: 18 ne bamukomererera awo, era n'abalala babiri 
wamu naye, eruuyi n'eruuyi, ne Yesu wakati. 19 Ne Piraato n'awandiika 
ebbaluwa n'agissa ku musalaba, ng'ewandiikiddwa nti YESU 
OMUNAZAALEESI KABAKA W'ABAYUDAAYA. 20 Awo ebbaluwa 
eyo bangi ku Bayudaaya ne bagisoma: kubanga ekifo kye baakomereramu 
Yesu kyali kumpi n'ekibuga: era yawandiikibwa mu Lwebbulaniya, ne mu 
Luyonaani, ne mu Luruumi. 21 Awo bakabona abakulu b'Abayudaaya ne 
bamugamba Piraato nti Towandiika nti Kabaka w'Abayudaaya; naye nti 
oyo eyayogera nti Nze Kabaka w'Abayudaaya. 22 Piraato n'addamu nti 
Kye mpandiise kye mpandiise. 23 Awo basserikale bwe baamala 
okukomerera Yesu, ne batwala ebyambalo bye, ne bateeka emiteeko ena, 
buli sserikale muteeko; n'ekkanzu ye: n'ekkanzu ye teyatungwa, yalukibwa 
bulukibwa yonna okuva waggulu. 24 Ne bagamba bokka na bokka nti 
Tuleme okugiyuzaamu, naye tugikubire akalulu, tulabe anaaba nnyiniyo: 
ekyawandiikibwa kituukirire, ekyogera nti Baagabana ebyambalo byange, 
Era baakubira akalulu eky'okwambala kyange. Awo basserikale ne bakola 
ebyo. 25 Naye awo awali omusalaba gwa Yesu waali wayimiridde nnyina, 
ne muganda wa nnyina, Malyamu muka Kuloopa, ne Malyamu 
Magudaleene. 26 Awo Yesu bwe yalaba nnyina, n'omuyigirizwa gwe yali 


ayagala ng'ayimiridde kumpi, n'agamba nnyina nti Omukyala, laba, 
omwana wo! 27 Oluvannyuma n'agamba omuyigirizwa nti Laba nnyoko! 
Awo okuva mu ssaawa eyo omuyigirizwa oyo n'amutwala eka ewuwe. 28 
Oluvannyuma lw'ebyo, Yesu bwe yamanya nti kaakano ebigambo byonna 
bimaze okutuukirira, ekyawandiikibwa kituukirizibwe, n'agamba nti Nnina 
ennyonta. 29 Waali wateekeddwawo ekibya ekkijjudde omwenge 
omukaatuufu: awo ne bassa ku ezobu ekisuumwa ekijjudde omwenge 
omukaatuufu, ne bakitwala ku mumwa gwe. 30 Awo Yesu bwe yamala 
okuweebwa omwenge, n'agamba nti Kiwedde: n'akutamya omutwe gwe, 
n'awaayo omwoyo gwe. 31 Kiwedde: n'akutamya omutwe gwe, n'awaayo 
omwoyo gwe. 32 Awo basserikale ne bajja, ne basookera ku omu ne 
bamumenya amagulu, n'omulala eyakomererwa naye: 33 naye bwe bajja 
eri Yesu, ne balaba ng'amaze okufa, ne batamumenya magulu: 34 naye 
sserikale omu n'amufumita mu mbiriizi ze n'effumu, amangu ago ne 
muvaamu omusaayi n'amazzi. 35 Naye eyalaba n'ategeeza n'okutegeeza 
kwe kwa mazima: era oyo amanyi ng'ayogera amazima, nammwe 
mulyoke mukkirize. 36 Kubanga ebyo byabaawo, ekyawandiikibwa 
kituukirire nti Talimenyebwa ggumba. 37 Era nate ekyawandiikibwa 
ekirala kigamba nti Balimulaba gwe baafumita. 38 Awo oluvannyuma 
lw'ebyo Yusufu ow'e Alimasaya, eyali omuyigirizwa wa Yesu, naye mu 
kyama olw'okutya Abayudaaya, ne yeegayirira Piraato okuggyako 
omulambo gwa Yesu: awo Piraato n'akkiriza. N'ajja, naggyako omulambo 
gwe. 39 Ne Nikoodemo n'ajja (eyasooka okujja gy'ali ekiro), ng'aleese 
ebitabule eby'envumbo ne akaloosi, obuzito bw'abyo laateri nga kikumi. 40 
Awo ne batwala omulambo gwa Yesu, ne baguzinga mu ngoye z'ekitaani 
wamu n'eby'akaloosa ebyo, nga Abayudaaya bwe bayisa okuziika. 41 Awo 
mu kifo we yakomererwa waaliwo olusuku; ne mu lusuku mwalimu 
entaana empya etannaba kuteekebwamu muntu. 42 Awo kubanga lwali 
lunaku lwa Kuteekateeka okw'Abayudaaya (era kubanga entaana yali 
kumpi) ne bassa omwo Yesu. 


Entaana enjereere 


20:1 Awo ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu, Malyamu 
Magudaleene n'ajja mu matulutulu, nga tebunnalaba, eri entaana, n'alaba 
ng'ejjinja liggiddwa ku ntaana. 2 Awo n'addukana, n'ajja eri Simooni 
Peetero, n'eri omuyigirizwa oli omulala Yesu gwe yayagalanga, 
n'abagamba nti Baggyeemu Mukama waffe mu ntaana, so tetumanyi gye 
bamutadde. 3 Awo Peetero n'afuluma, n'omuyigirizwa oyo omulala, ne 
bagenda ku ntaana. 4 Ne baddukana bombi wamu; n'omuyigirizwa oyo 
omulala n'ayisa Peetero, n'asooka okutuuka ku ntaana: 5 n'akutama 
n'alingizaamu, n'alaba engoye z'ekitaani nga ziteekeddwa awo; nave 
n'atayingira. 6 Awo ne Simooni Peetero n'ajja ng'amugoberera, n'ayingira 
mu ntaana; n'alaba engoye z'ekitaani nga ziteekeddwa awo. 7 n'ekiremba 
ekyali ku mutwe gwe nga tekiteekeddwa wamu na ngoye z'ekitaani, nave 
nga kizingiddwa nga kiri kyokka ku bbali. 8 Awo n'omuyigirizwa oyo 
omulala eyasooka okujja ku ntaana, n'ayingira, n'alaba n'akkiriza. 9 
Kubanga baali tebannategeera ekyawandiikibwa nti kimugwanira 
okuznukira mu bafu. 10 Awo nate abayigirizwa ne baddayo ewaabwe eka. 
11 Naye Afalyamu yali ayftniridde ebweru awaali entaana ng'akaaba: awo 
bwe yali ng'akaaba, n'akutama n'alingiza mu ntaana; 12 n'alaba bamalayika 
babiri nga bambadde enjeru, nga batudde, omu emitwetwe omulala 
mirannamiro, omulambo gwa Yesu we gwali guteekeddwa. 13 Abo ne 
bamugamba nti Omukyala, okaabira ki? N'abagamba nti Kubanga 
baggyeemu Mukama wange, nange simanyi gye bamutadde. 14 Bwe 
yamala okwogera bw'atyo, n'akyuka ennyuma, n'alaba Yesu ng'ayimiridde, 
n'atamanya nga ye Yesu. 15 Yesu n'amugamba nti Omukyala, okaabira ki? 
onoonya ani? Ye ng'alowooza nti ye mukuumi w'olusuku, n'amugamba nti 
Ssebo, oba nga ggwe omututte awalala, mbuulira gy'omutadde, nange 
nnaamuggyayo. 16 Yesu n'amugamba nti Malyamu. N'akyuka n'amugamba 
mu Lwebbulaniya nti Labooni; amakulu gaakyo Muyigiriza. 17 Yesu 
namugamba nti Tonkwatako; kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri 
Kitange: naye genda eri baganda bange, obabuulire nti Nninnya mu ggulu 
eri Kitange, era Kitammwe, eri Katonda wange, era Katonda wammwe. 
18 Malyamu Magudaleene n'ajja n'abuulira abayigirizwa nti Ndabye 
Mukama waffe; era bw'amugambye ebigambo bino. 19 Awo ku lunaku luli 


akawugeezi, ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu, enzigi bwe zaali 
nga ziggaddwawo abayigirizwa mwe baali, olw'okutya Abayudaaya, Yesu 
n'ajja, n'ayimirira wakati mu bo, n'abagamba nti Emirembe gibe mu mmwe. 
20 Awo bwe yamala okwogera bw'atyo, n'abalaga engalo ze n'embiriizi ze. 
Abayigirizwa ne basanyuka, bwe baalaba Mukama waabwe. 21 Awo Yesu 
n'abagamba nate nti Emirembe gibe mu mmwe: nga Kitange bwe yantuma 
nze, nange bwe ntyo mbasindika mmwe. 22 Bwe yamala okwogera ekyo, 
n'abassiza omukka, n'abagamba nti Mutoole Omwoyo Omutukuvu: 23 be 
munaggyangako ebibi bonna, baggibwako; be munaasibiranga ebibi bonna, 
basibirwa. 24 Naye Tomasi omu ku kkunu n'ababiri, eyayitibwanga 
Didumo, teyali nabo Yesu bwe yajja. 25 Awo abayigirizwa abalala ne 
bamubuulira nti Tulabye Mukama waffe. Nave n'abagamba nti Bwe 
ssiriraba mu bibatu bye enkovu z'enninga, ne nzisa olunwe lwange ku 
nkovu z'enninga, ne nsonseka omukono gwange mu mbiriizi ze, sirikkiriza 
n'akatono. 26 Oluvannyuma nga wayiseewo ennaku munaana, ate 
abayigirizwa be baali munda, ne Tomasi ng'ali nabo, Yesu n'ajja, enzigi nga 
ziggaddwawo, n'ayimirira wakati mu bo n'agamba nti Emirembe gibe mu 
mmwe. 27 Awo n'agamba Tomasi nti Leeta wano olunwe lwo olabe 
ebibatu byange; era oleete n'omukono gwo, ogusse mu mbiriizi zange; 
oleme okuba atakkiriza nave akkiriza. 28 Tomasi n'addamu n'amugamba 
nti Ggwe Mukama wange, era Katonda wange. 29 Yesu n'amugamba nti 
Kubanga ondabye, kyovudde okkiriza; balina omukisa abakkiriza nga 
tebaliiko kye balabye. 30 Waliwo obubonero obulala bungi Yesu bwe 
yakolera mu maaso g'abayigirizwa, obutawandiikiddwa mu kitabo kino; 

31 naye buno bwawandiikibwa, mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo, 
Omwana wa Katonda; era bwe mukkiriza mube n'obulamu mu linnya lye. 


Ekyenkya ku nnyanja 


21:1 Oluvannyuma lw'ebyo Yesu ne yeeraga nate mu bayigirizwa be ku 
nnyanja eye Tiberiya; ne yeeraga bw'ati. 2 Baali bali wamu Simooni 

Peetero, ne Tomasi ayitibwa Didumo, ne Nassanayiri ow'e Kaana eky'e 
Ggaliraaya, n'abaana ba Zebbedaayo, n'abagigirizwa be abalala babiri. 3 


Simooni Peetero n'abagamba nti nyenda kuvuba. Ne bamugamba nti Naffe 
tugenda naawe. Ne bagenda, ne basaabala mu lyato; ekiro ekyo ne 
batakwasa kintu. 4 Naye bwali bukya Yesu n'ayimirira ku ttale: nave 
abayigirizwa ne batamanya nga ye Yesu. 5 Awo Yesu n'abagamba nti 
Abaana, mulina ekyokuliira? Ne bamuddamu nti Tetulina. 6 N'abagamba 
nti Musuule omugonjo ku luuyi olwa ddyo olw'eryato, munaakwasa. Awo 
ne basuula, kale nga tebakyayinza kuguwalula olw'ebyennyanja ebingi, 7 
Awo omuyigirizwa oyo Yesu gwe yayagalanga n'agamba Peetera nti Ye 
Mukama waffe. Awo Simooni Peetero bwe yawulira nga ye Mukama 
waffe ne yeesiba olugoye (kubanga yali bwereere) ne yeesuula mu 
nnyanja. 8 Naye abayigirizwa abalala ne bajjira mu lyato ettono (kubanga 
baali tebali wala n'ettale, naye emikono nga bikumi bibiri,) nga bawalula 
omugonjo ogulimu ebyennyanja. 9 Awo bwe baavaamu ne batuuka ku 
ttale, ne balaba omuliro ogw'amanda nga guli awo n'ebyennyanja nga 
biteekeddwako, n'omugaati. 10 Yesu n'abagamba nti Muleete ku 
byennyanja bye mukwasizza kaakano. 11 Awo Simooni Peetero 
n'asaabala, n'awalulira omugonjo ku ttale, nga gujjudde ebyennyanja 
ebinene, kikumi mu ataano mu bisatu: naye newakubadde nga byali bingi 
bwe bityo, omugonjo ne gutakutuka. 12 Yesu n'abagamba nti Mujje mulye. 
So mu bayigirizwa ne mutaba muntu eyayannanga okumubuuza nti Ggwe 
ani, nga bamanyi nga ye Mukama waffe. 13 Yesu n'ajja, n'addira omugaati, 
n'abawa, n'ebyennyanja bw'atyo. 14 Awo bwe baamala okulya, Yesu 
n'agamba Simooni Peetero nti 15 Awo bwe baamala okulya, Yesu 
n'agamba Simooni Peetero nti Simooni, omwana wa Yokaana, onjagala 
okukira bano? N'amugamba nti Weewaawo, Mukama wange; ggwe 
omanyi nga nkwagala. N'amugamba nti Lusanga abaana b'endiga bange. 
16 N'amugamba nate omulundi ogw'okubiri nti Simooni, omwana wa 
Yokaana, onjagala? N'amugamba nti Weewaawo, Mukama wange; ggwe 
omanyi nga nkwagala. N'amugamba nti Lundanga endiga zange. 17 
N'amugamba omulundi ogw'okusatu nti Simooni, omwana wa Yokaana, 
onjagala? Peetero n'anakuwala kubanga amugambye omulundi 
ogw'okusatu nti Onjagala? N'amugamba nti Mukama wange, ggwe omanyi 
byonna; ggwe otegeera nga nkwagala. Yesu n'amugamba nti Liisanga 


endiga zange. 18 Ddala ddala nkugamba nti Bwe wali omuvubuka, 
weesibanga n'ogenda gy'oyagala yonna: naye bw'olikaddiwa, oligolola 
emikono gyo, omulala alikusiba, alikutwala gy'otoyagala. 19 Yayogera 
bw'atyo, ng'alaga okufa kw'alifa okugulumiza Katonda. Bwe yamala 
okwogera bw'atyo, n'amugamba nti Ngoberera. 20 Peetero bwe yakyuka, 
n'alaba omuyigirizwa Yesu gwe yayagalanga ng'agoberera; era oyo ye 
yagalamira mu kifuba kye ku mmere ey'ekyeggulo, n'agamba nti Mukama 
wange, ani anaakulyamu olukwe? 21 Awo Peetero bwe yalaba oyo 
n'agamba Yesu nti Mukama wange, n'ono aliba ki? 22 Yesu n'amugamba 
nti Bwe njagala abeerewo okutuusa we ndijjira, ofaayo ki? ggwe goberera 
nze. 23 Awo ekigambo ekyo ne kibuna mu b'oluganda nti omuyigirizwa 
oyo talifa: so nga Yesu teyamugamba nga talifa; naye nti Bwe njagala 
abeerewo okutuusa we ndijjira, ofaayo ki? 24 Oyo ye muyigirizwa 
eyategeeza bino, n'awandiika bino; naffe tumanyi ng'okutegeeza kwe kwa 
mazima. 25 Nate waliwo ebirala bingi Yesu bye yakola, nabyo bwe 
biwandiikibwa kinnakimu ndowooza nti n'ensi zonna tezandigiddemu 
bitabo ebyandiwandiikiddwa. 


Ebikolwa 


1:1 Ekitabo eky'olubereberye nnakikola, munnange Teefiro, ekya byonna 
Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza, 2 okutuusa ku lunaku luli bwe 
yamala okulagira ku bw'Omwoyo Omutukuvu abatume be yalonda 
n'atwalibwa mu ggulu. 3 Bwe yamala okubonyaabonyezebwa ne yeeraga 
mu bo nga mulamu, mu bubonero bungi, ng'abalabikira ebbanga ly'ennaku 
amakumi ana, ng'ayogera eby'obwakabaka bwa Katonda. 4 Awo bwe 
yakunyaana nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi, naye 
balindirire okusuubiza kwa Kitaawe kwe baawulira gy'ali: 5 kubanga 
Yokaana yabatiza n'amazzi; naye mmwe mulibatizibwa n'Omwoyo 
Omutukuvu mu maku si nnyingi. 6 Awo bwe baakunyaana ne bamubuuza 
nga bagamba nti Mukama waffe, mu biro bino mw'onookomezaawo 
obwakabaka eri Isiraeri? 7 N'abagamba nti Si kwammwe okumanya 
entuuko newakubadde ebiro, Kitaffe bye yateeka mu buyinza bwe ye. 8 


Naye muliweebwa amaanyi, Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku 
mmwe, natnmwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu 
Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya, n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. 


Yesu agenda mu Ggulu 


9 Bwe yamala okwogera ebyo, nga batunuulira, n'asitulibwa, ekire ne 
kimutoola okumuggya mu maaso gaabwe. 10 Bwe baali beekaliriza 
amaaso mu ggulu bw'agenda, laba, abantu babiri ne bayimirira kumpi nabo 
nga bambadde engoye ezitukula; 11 abaayogera nti Abantu b’e Ggaliraaya 
kiki ekibayimiriza nga mutunuulira mu ggulu? Oyo Yesu abaggiddwako 
okutwalibwa mu ggulu alijja bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda mu 
ggulu. 12 Ne bakomawo e Yerusaalemi okuva ku lusozi oluyitibwa olwa 
Zeyituuni, oluli okumpi ne Yerusaalemi ng'olugendo olw'oku ssabbiiti. 13 
Awo bwe baayingira ne balinnya mu kisenge ekya waggulu, we 
baatuulanga; Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne Andereya, Firipo ne 
Tomasi, Battolomaayo ne Matayo, Yakobo omwana wa Alufaayo, ne 
Simooni Zerote, ne Yuda omwana wa Yakobo. 14 Abo bonna baali nga 
banyiikira n'omwoyo gumu mu kusaba, wamu n'abakazi ne Malyamu 
nnyina Yesu, ne baganda be. 15 Mu maku ezo Peetero n'ayimirira wakati 
mu b'oluganda n'ayogera (ekibiina ky'abantu abaakunyaana baali nga 
kikumi mu abiri nti 16 Abasajja ab'oluganda, kyagwana ekyawandiikibwa 
kituukiririzibwe, Omwoyo Omutukuvu kye yayogera edda mu kamwa ka 
Dawudi, ku Yuda, eyali omusaale waabwe abaakwata Yesu; 17 kubanga 
yabalirwa wamu naffe, n'aweebwa omugabo gw'okuweereza kuno. 18 
(Oyo n'agula ennimiro n'empeera ey'obubi bwe; nagwa nga yeevuunise, 
n'ayabikamu wakati, ebyenda byonna ne biyiika. 19 Ne kitegeerekeka eri 
abo bonna abaali mu Y erusaalemi: ennimiro eyo mu lulimi Iwabwe 
n'okuyitibwa n'eyitibwa Akerudama, ye nnimiro ey'omusaayi.) 20 Kubanga 
kyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli nti Ekibanja kye kizike, So kireme 
okubeerangamu omuntu: era nti Obukulu bwe buweebwe omulala. 21 Kale 
kigwanye mu bantu abaayitanga naffe mu biro byonna bwe yayingiranga 
n'avanga gye tuli Mukama waffe Yesu 22 okuva ku kubatiza kwa 


Yokaana okutuusa ku lunaku lwe yatuggibwako, omu ku abo abeere 
omujulirwa w'okuzuukira kwe awamu naffe. 23 Ne baloada babiri, Yusufu 
ayitibwa Balusaba, n'atuumibwa nate erinnya Yusito, ne Matiya. 24 Ne 
basaba, ne bagamba nti Ggwe, Mukama waffe, amanyi emitima gy'abantu 
bonna, lagako omu gw'olonze ku bano bombi, 25 aweebwe ekifo 
ky'okuweereza okwo n'obutume, Yuda bwe yasubwa agende mu kifo kye 
ye. 26 Ne babakubira obululu; akalulu ne kagwa ku Matiya; n’abalirwa 
wamu n'abatume ekkumi n'omu. 


Okujja kw'Omwoyo Omutukuvu 


2:1 Awo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka, bonna baali wamu mu 
kifo kimu. 2 Amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo 
ewuuma n'amaanyi, ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. 3 Ne 
kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu: buli lulimi ne 
lutuula ku muntu. 4 Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu, ne batanula 
okwogera ennimi endala, nga Omwoya bwe yabawa okuzoogera. 5 
Waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde, abantu 
abeegendereza, abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. 6 
Okuwuuma okwo bwe kwabaawo, ekibiina ne kikunygaana ne 
kisamaalirira, kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi 
lw'ewaabwe, 7 Ne bawuniikirira bonna, ne brewuunya, nga boogera nti 
Laba, bano bonna aboogera si Bagaliraayai. 8 Era kiki ffe buli muntu 
okuwulira olulimi lw'ewaffe gye twazaalibwa? 9 Abapaazi n'Abameedi, 
n'Abeeramiti, n'abali mu Mesopoumiya, mu Buyudaaya ne Kapadokiya, 
mu Ponto ne mu Asiya, 10 mu Fulugiya ne mu Panfuliya, mu Misiri ne mu 
nsi ez'e Libuwa eziriraanye Kuleene, n'Abaruumi abagenyi. Abayudaaya 
n'abakyufu, 11 Abakuleete n'Abawalabu, tuwulira bano nga boogera mu 
nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda. 12 Bonna ne beewuunya ne 
babuusabuusa no bagambagana nti Amakulu gaakyo kiki kino? 13 Naye 
abalala no babasekerera ne bagamba nti Beumidde omwenge omusu. 14 
Naye Peetero bwe yayimirin ne bali ekkumi n'omu, n'ayogeren waggulu 
n'abagamba nti Abasajja Abayudaaya n'abatuula mu Y erusaalemi mwenna, 


mutegeere kina, mutegere amatu ebigambo byange. 15 Kubanga bano 
tebatamidde, nga mmwe bwe mulowooza; kubanga ye ssaawa ey'okusatu 
ey'emisana. 16 Naye bino bye byayogerwa nnabbi Yoweeri nti 17 
Olulituuka mu maku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Katonda, Ndifuka ku 
omwoyo gwange ku balina omubiri bonna: Batabani tammwe ne bewala 
bammwe baliragula, N'abalenzi bammwe balinha okwolesebwa, 
N'abakadde bammwe balirowa ebirooto: 18 Weewaawo, ne ku baddu 
bano n'abazaana bange mu nnaku ziri Ndibafukira ku Mwoyo gwange, 
baliragula. 19 Ndireeta eby'ekitalo mu ggulu waggulu N'obubonero mu nsi 
wansi, Omusaayi n'omuliro n'okunyooka kw'omukka. 20 Enjuba erifuuka 
ekizikiza, N'omwezi okuba omusaayi, Olunaku Iwa Mukama Olukulu 
olulitenderezebwa nga terunnaba kujja. 21 Olulituuka buli alisaba erinnya 
lya Mukama alirokoka. 22 Abasajja Abaisiraeri, muwulire bigambo bino. 
Yesu Omunazaaleesi, omuntu eyabalagibwa Katonda mu bigambo 
eby'amaanyi n'eby'anagero n'obubonero, Katonda bye yamukozanga wakati 
mu mmwe, nga mmwe bwe mumanyi; 23 oyo bwe yaweebwayo nga 
Katonda bwe yasooka okuteesa n'okumanya, mwanutwala ne 
mumukomerera n'emiuno gy'abantu ababi, ne mumutta. 24 Naye oyo 
Katonda yamuzuukiza, we yasumulula okulumwa kw'okufa: kubanga 
tekwayinza kumunyweza. 25 Kubanga Dawudi mwogerako nti Nnalaba 
Mukama ennaku zonna mu maaso gange, Kubanga ali ku mukono gwange 
ogwa ddyo, nneme okusagaasagana. 26 Omutima gwange kyegwava 
gwesiima, olulimi lwange ne lusanyuka; Era n'omubiri gwange 
gunaabeeranga mu ssuubi: 27 Kubanga tolindeka bulamu bwange mu, 
Magombe, So toliwaayo Mutukuvu wo kuvunda. 28 Wanjigiriza amakubo 
g'obulamu; Olinjijuza essanyu n'amaaso go. 29 Abasajja ab'oluganda, 
nnyinza kwogerera n'obuvumu mu maaso gammwe ebya jjajjaffe omukulu 
Dawudi nti yafa n'aziikibwa, n'amalaalo ge gali waffe ne kaakano. 30 
Kale, bwe yali nnabi, bwe yamanya nga Katonda yamulayirira ekirayiro, 
nti mu bazzukulu b'omu ntumbwe ze alituuzaako omuntu ku ntebe ye; 31 
bwe yalaba lubereberye, n'ayogera ku kuzuukira kwa Kristo nga 
teyalekebwa mu Magombe so nga n'omubiri gwe tegwavunda. 32 Yesu 
oyo Katonda yamuzuukiza, fenna ffe bajulirwa. 33 Awo bwe 


yalinnyisibwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, n'aweebwa 
okusuubiza kw'Omwoyo Omutukuvu eri Kitaawe, afuse kino kye mulabye 
kaakano kye muwulidde. 34 Kubanga Dawudi teyalinnya mu ggulu, naye 
yayogera yennyini nti Mukama yagamba Mukama wange nti Tuula ku 
mukono gwange ogwa ddyo, 35 Okutuusa lwe nditeeka abalabe bo okuba 
entebe y'ebigere byo. 36 Kale mazima bamanye ennyumba yonna eya 
Isiraeri nti Katonda yamufuula Mukama era Kristo, Yesu oyo gwe 
mwakomerera. 37 Awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne 
gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti Abasajja ab'oluganda, 
tunaakola tutya? 38 Peetero n'abagamba nti Mwenenye, mubatizibwe buli 
muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggibwako 
ebibi byamalwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. 39 
Kubanga okusuubizibwa kwammwe era kwa baana bammwe n'abo bonna 
labali ewala, bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe. 40 Era 
n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulirira ng'agamba nti 
Mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. 41 Awo abakkiriza 
ekigambo kye ne babatizibwa: ne bongerwako ku hlnaku luli abantu 
ng'enkumi ssatu. 42 Ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa 
kw'abatume, ne mu kusseekimu, ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba. 
43 Buli muntu n'atya: eby'amagero bingi n'obubonero ne bikolebwanga 
abatume. 44 Bonna abakkiriza baali wamu, ne baba nga bassa kimu mu 
byonna, 45 eby'obugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne 
bagabiranga bonna nga buli muntu bwe yali yeetaaga. 46 Nabo nga 
banyiikiriranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu, nga bamenya 
emigaati mu nnyumba eka, ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima 
ogutalina bukuusa, 47 nga batenderezanga Katonda, nga basiimibwanga 
abantu bonna. Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga. 


Omulema awonyezebwa 


3:1 Awo Peetero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa 
ey'okusabiramu, essaawa ey'omwenda. 2 Waaliwo omuntu omulema 
okuva mu lubuto lwa nnyina yali asituliddwa, gwe baateekanga bulijjo ku 


luggi Iwa yeekaalu olwayitibwanga Olulungi, okusabanga effeeza 
abaayingiranga mu yeekaalu. 3 Oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga 
bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa effeeza. 4 Peetero 
awamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso, Peetero n'agamba nti 
Tutunuulire. 5 N'abawulira, ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. 6 Naye 
Peetero n'agamba nti Effeeza ne zaabu sibirina; naye kye nnina kye nkuwa: 
mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, tambula. 7 N'amukwata ku 
mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye 
n'obukongowule ne bifuna amaanyi: 8 n'agolokoka mangu n'ayimirira 
n'atambula, n'ayingira nabo mu yeekaalu ng'atambula ng'abuuka 
ng'atendereza Katonda. 9 Abantu bonna ne bamulaba ng'atambula 
ng'atendereza Katonda, 10 ne bamutegeera nga ye wuuyo eyatuulanga ku 
luggi Olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga effeeza, ne bawuniikirira 
nnyo n'okwewuunya olw'ekyo ekimukoleddwa. 11 Bwe yali ng'akyekutte 
Peetero ne Yokaana, ekibiina kyonna ne baddukana gye baali ne 
bakunyaanira mu kisasi ekiyitibwa ekya Sulemaani nga beewuunya nnyo. 
12 Awo Peetero bwe yalaba n'addamu ekibiina nti Abasajja Abaisiraeri, 
kiki ekibeewuunyisa bino? Mutwekaliririza ki amaaso ng'amaanyi gaffe ffe 
oba kutya kwaffe Katonda bye bimutambuzizza oyo? 13 Katonda wa 
Ibulayimu era owa Isaaka era owa Yakobo, Katonda wa bajjajjaffe, 
yagulumiza Mulenzi we Yesu, gwe mwawaayo ne mumwegaanira mu 
maaso ga Piraato, bwe yamalirira okumuta. 14 Naye mmwe ne mwegaana 
Omutukuvu era Omutuukirivu, ne mwagala okuweebwa omussi, 15 ne 
mutta Omukulu w'obulamu; oyo Katonda yamuzuukiza mu bafu: ffe 
bajulirwa baakyo. 16 Era olw'okukkiriza erinnya lye oyo gwe mulaba gwr 
mumanyi erinnya lye limuwadde amaanyi, n'okukkiriza okuli mu oyu 
kumuwadde obulamu buno obutuukiridde mu maaso gammwe mwenna. 
17 Kale kaakano, ab'oluganda, mmanyi nga mwakola nga temumanyi, nga 
n'abakulu bammwe. 18 Naye Katonda bye yabuulira edda mu kamwa ka 
bannabbi bonna nga Kristo we alibonyaabonyezebwa, yabituukiriza 
bw'atyo. 19 Kale mwenenye, mukyuke, ebibi byammwe bisangulibwe, 
ebiro eby'okuwummuzibwa mu maaso ga Mukama bituuke; 20 naye atume 
Kristo eyabaawulirwa edda, ye Yesu, 21 eyagwanyizibwa okutwalibwa 


mu ggulu okutuusa mu biro eby'okulongoosezaamu byonna, Katonda bye 
yayogereranga mu kamwa ka bannabbi be abatukuvu abaaliwo okuva ku 
luhereberye. 22 Musa yagamba nti Mukama Katonda alibayimiririza 
nnabbi aliva mu baganda bammwe nga nze; oyo mumuwuliranga byonna 
by'alibagamba. 23 Olulituuka buli mwoyo ogutawulira nnabbi oli 
gulizikirizibwa mu ggwanga. 24 Weewaawo ne bannabbi bonna n'abo 
okuva ku Samwiri n'abo abaamuddirira, bonna abaayogeranga, 
baabuuliranga eby'ennaku zinno. 25 Mmwe muli baana ba bannabbi, era 
ab'endagaano Katonda gye yalagaana ne bajjajjammwe, ng'agamba 
Ibulayimu nti Ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'ensi mwe biriweerwa 
omukisa. 26 Okusooka gye muli Katonda, bwe yamala okuzuukiza 
Mulenzi we n'amutuma gye muli abawe omukisa, ng'akyurr buli muntu mu 
bibi byammwe. 


Peetero ne Yokaana mu kkomera 


4:1 Bwe baali nga boogera n'ekibiina, ne bajja gye baali bakebona 
n'omukulu wa yeekaalu n'Abasaddukaayo, 2 nga banakuwadde nnyo 
kubanga baayigiriza ekibiina era baabuulira ku bwa Yesu okuzuukira mu 
bafu. 3 Ne babassaako emikono ne babassa mu kkomera okutuusa enkya: 
kubanga bwali buwungedde. 4 Naye abamu bangi abaawulira ekigambo ne 
bakkiriza, omuwendo gw'abasajja ne baba ng'enkumi ttaano. 5 Awo bwe 
bwakya enkya abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuņņnaanira mu 
Yerusaalemi: 6 ne Ana kabona asinga obukulu, ne Kayaafa ne Yokaana ne 
Alegeezanda, ne bonna ab'ekika kya kabona asinga obukulu: 7 ne 
babateeka wakati, ne babuuza nti Maanyi ki oba linnya ki eribakoza mmwe 
hyo? 8 Awo Peetero bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu, n'abagamba nti 
Abakulu b'abantu n'abakadde, 9 bwe tubuulirizibwa leero olw'okukola 
obulungi omuntu omulwadde, ekimuwonyezza; 10 mutegeere mwenna 
n'ekibiina kyonna eky'Abaisiraeri nti mu linnya lya Yesu Kristo 
Omunazaaleesi, gwe mwakumerera mmwe, Katonda gwe azuukiza mu 
bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. 11 Oyi 
lye jjinja eryanyoomebwa mmwe abazimbi, erifuuse ekkulu ery'oku 


nsonda. 12 So tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala 
wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. 13 Awo 
bwe baalaba obugumu bwa Peetero ne Yokaana, ne babategeera okuba 
abantu abatamanyi kusoma era abataayigirizibwa nnyo, beewuunya, ne 
babeetegereza nga baali wamu ne Yesu. 14 Era bwe baalaba omuntu 
eyawoayezebwa ng'ayimiridde nabo, tebaalina kykuddamu. 15 Naye ne 
balagira bave mu lukiiko, ne basala amagezi bokka nga bagamba nti 16 
Tunaakola tutya abantu bano? Kubanga bakoze akabonero akayatikiridde, 
ekigambo ekyo kimanyiddwa abantu bonna abatuula mu Yerusaalemi, so 
tetuyinza kukyegaana. 17 Naye kireme okwengeranga okubuna mu bantu, 
tubakange balemenga okwogera mu linnya eryo n'omuntu yenna yenna. 18 
Ne babayita ne babalagira balemenga okwogera n'akatono newakubadde 
okuyigirizanga mu linnya lya Yesu. 19 Naye Peetero ne Yokaana ne 
baddamu ne babagamba nti Oba nga kirungi mu maaso ga Katonda 
okuwulira mmwe okusinga Katonda, mwogere; 20 kubanga ffe tetuyinza 
kulema kwogeranga bye twalaba bye twawulira. 21 Nabo, oluvannyuma 
lw'okwongera okubakanga, baabata, nga tebalaba kye banaabalanga 
okubabonereza, olw'ekibilina; kubanga bonna baali batendereza Katonda 
olw'ekyo ekikoleddwa. 22 Kubanga obukulu bwe yali ayise mu myaka 
amakumi ana omuntu eyakolerwa akabonero kano ak'okuwonyezebwa. 23 
Bwe baateebwa ne bagenda mu kibiina kyabwe, ne bategeeza byonna bye 
bagambiddwa bakabona abakulu n'abakadde. 24 Nabo bwe baawulira ne 
bayimusa eddoboozi lyabwe n'omwoyo gumu eri Katonda, ne bagamba nti 
Mukama, ggwe eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebirimu byonna, 25 
ggwe eyayogerera ku bw'Omwoyo Omutukuvu mu kamwa ka jjajjaffe 
Rawudi mulenzi wo nti Ab'amawanga kiki ekibeesazizza akajegere, 
N'ebika birowoozezza ebitaliimu? 26 Bakabaka b'ensi baasimba ennyiriri, 
N'abakulu baakunyaanira wamu Ku Mukama ne ku Kristo we: 27 
Kubanga mazima baakunyaanira mu kibuga muno ku Mulenzi wo 
omutukuvu Yesu, gwe wafukako amafuta, Kerode ne Pontio Piraato 
wamu n'ab'amawanga n'ebika bya Isiraeri, 28 bakole byonna omukono gwo 
n'okuteesa kwo bye byalagira edda okubaawo. 29 Kale kaakano, Mukama, 
laba okukanga kwabwe, owe abaddu bo bagume nnyo okwogeranga 


ekigambo kyo, 30 bw'ogolola omukono grovo owonye, n'obubonero 
n'amagero bikolebwenga mu linnya lya Mulenzi wo omutukuvu Yesu. 31 
Bwe baamala okusaba, mu kifo we baakunyaanira ne wakankana; bonna 
ne bajjula Omwoyo Omutukuvu, ne boogera ekigambo kya Katonda 
n'obuvumu. 32 N'ekibiina kyabwe abakkiriza baalina omutima gumu 
n'emmeeme emu; so tewaali n'omu eyoyogeranga nti ekintu ky'alina kye 
kikye yekka, naye byonna baabanga nabyo mu bumu. 33 N'amaanyi mangi 
abatume ne boogeranga okutegeeza kwabwe okw'okuzuukira kwa 
Mukama waffe Yesu. N'ekisa kingi ne kibeeranga ku bo bonna. 34 
Kubanga tewaali mu bo eyeetaaganga; kubanga boma abaalina ensuku oba 
ennyumba baazitundanga ne baleeta omuwendo gwazo ezaatundibwanga, 
35 ne baguteeka ku bigere by'abatume: ne bagabiranga buli muntu nga bwe 
yeetaaganga. 36 Ne Yusufu abatume gwe baayita Bakunabba 
(okutegeezebwa kwalyo nti) Mwana wa ssannyu Omuleevi, eyazaalirwa e 
Kupulo, 37 yalina ennimiro, n'agitunda n'aleeta effeeza n'agiteeka ku 
bigere by'abatume. 


5:1 Naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atlmda 
ebibye, 2 ne yeeterekerako ku muwendo, mukazi we naye ng'amanyi, 
n'aleetako kitundu butundu n'ateeka ku bigere by'abatume. 3 Naye Peetero 
n'agamba nti Ananiya, Setaani akujjtllizza ki omutima gwo okulimba 
Omwoyo Omutukuvu, ne weeterekerako ku muwendo gw'ennimiro? 4 
Bwe yali eyo, teyali yiyo? Era bwe yamala okutundibwa, teyali mu 
buyinza bwo? Kiki ekikuteesezza mu mutima okukola bw'oti? Tolimbye 
bantu, naye Katonda. 5 Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo, nagwa 
n'atondoka. Entiisa nnyingi n'ekwata bonna abaawulira ebyo. 6 Abalenzi ne 
bayimuka ne bamuzinga, ne bamutwala ne bamuziika. 7 Awo olwatuuka 
waali wayiseewo essaawa ssatu mukazi we naye n'ayingira nga tamanyi 
bwe bibadde. 8 Peetero namuddamu nti Mbuulira, mwatunda ennimiro 
omuwendo bwe gutyo? N'agamba nti Weewaawo, bwe guti. 9 Naye 
Peetero n'amugamba nti Kiki ekibatabaganyizza okukema Omwoyo gwa 
Mukama? Laba, ebigere byabwe abaziise balo biri ku luggi, banaakutwala 
naawe. 10 Amangu ago n'agwa ku bigere bye, n'atondoka: abalenzi bwe 


baayingira ne bamusanga ng'afudde, ne bamutwala ne bmuziika wamu ne 
bba. 11 Entiisa nnene n'ekwata ekkanisa yonna ne bonna abaawulira ebyo. 
12 Obubonero n'eby'amagero bingi ne bikolebwanga n'emikono gy'abatume 
mu bantu; bonna baali mu kisasi kya Sulemaani n'omwoyo gumu. 13 So 
n'abalala tewaali n'omu eyayanyanga okwegatta nabo; naye abantu ne 
babagulumizanga; 14 abakkiriza ne beeyongeranga okwegatta ne Mukama 
waffe, bangi abasajja n'abakazi; 15 n'okuleeta ne baleetanga mu makubo 
abalwadde ne babateekanga ku mikeeka ne ku bitanda, Peetero bw'anajja 
ekisiikirize kye kituuke ku bamu. 16 Era ebibiina ne bikuņņaananga nga 
biva mu bibuga ebiriraanye Yerusaalemi, nga baleeta abalwadde n'abaali 
babonyaabonyezebwa dayimooni; ne bawonyezebwanga bonna. 17 Naye 
n'ayimuka kabona asinga obukulu ne bonna abaali naye (kye kitundu 
eky'Abasaddukaayo), ne bajjula obuggya, 18 ne bakwata abatume ne 
babateeka mu kkomera ly'abantu bonna. 19 Naye malayika wa Mukama 
ekiro naggulawo enzigi ez'ekkomera, n'abafulumya, n'agamba nti 20 
Mugende, muyimirire, mubuulire mu yeekaalu abantu ebigambo byonna 
eby'obulamu buno. 21 Bwe baawulira ne bayingira mu yeekaalu mu 
matulutulu, ne bayigiriza. Naye kabona asinga obukulu n'ajja n'abaali naye, 
n'ayita olukiiko n'abakadde bonna ab'abaana ba Isiraeri, natuma mu 
kkomera okubaleeta. 22 Naye abaami abaagenda tebaabasanga mu 
kkomera, ne bakomawo, ne boogera 23 nga bagamba nti Ekkomera 
tusaanze nga lisibiddwa bulungi ddala n'abakuumi nga bayimiridde ku 
nzigi; naye bwe tugguddewo, tetusanzeemu muntu. 24 Bwe baawulira 
ebigambo ebyo omukulu wa yeekaalu ne bakabona abakulu, ne basoberwa 
mu bweraliikirivu bwabwe ekigambo kino nga bwe kijja okubuna. 25 
Omuntu n'ajja n'ababuulira nti Laba, abantu bali be mwateese mu kkomera 
bali mu yeekaalu bayimiridde nga bayigiriza abantu. 26 Awo omukulu 
n'abaami ne bagenda ne babaleeta, si lwa maanyi, kubanga baali batya 
abantu baleme okubakuba amayinja, 27 Ne babaleeta ne babateeka mu 
maaso g'olukiiko. Kabona asinga obukulu n'ababuuza 28 ng'agamba nti 
Okulagira twabalagira obutayigirizanga mu linnya eryo: era, laba, 
mujjuzizza Yerusaalemi okuyigiriza kwammwe, ne mwagala okuleeta ku 
ffe omusaayi gw'omuntu oyo. 29 Naye Peetero n'abatume ne baddamu ne 


bagamba nti Kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. 30 Katonda wa 
bajjajjaffe yazuukiza Yesu gwe mwatta mmwe bwe mwamuwanika ku 
muti. 31 Oyo Katonda yamulinnyisa ku mukono gwe ogwa ddyo okubeera 
omukulu era omulokozi, okuwaayo eri Isiraeri okwenenya n'okuggibwako 
ebibi: 32 naffe ffe bajulirwa b'ebigambo ebyo, era n'Omwoyo Omutukuvu, 
Katonda gwe yawa abamugondera. 33 Naye bo bwe baawulira ne 
balumwa nnyo, ne baagala okubatta. 34 Naye omuntu n'ayimirira mu 
lukiiko, Omufalisaayo, erinnya lye Gamalyeri, omuyigiriza w'amateeka, 
alina ekitiibwa mu bantu bonna, n'alagira bazze abasajja ebweru akaseera: 
35 n'abagamba nti Abasajja Abaisiraeri, mwekuume eby'abantu bano, kye 
mugenda okubakotako. 36 Kubanga edda mu biro ebyayita Syuda 
yagolokoka ng'agamba nti ye muntu omukulu, abantu nga bikumi bina ne 
beegatta naye: n'attibwa, bonna abaamuwulira ne basaasaana, emirerembe 
ne gikoma. 37 Oluvannyuma lwe n'agolokoka Yuda Omugaliraaya mu 
nnaku ez'okuwandiikibwa, n'atwala ekibiina okumugoberera: n'oyo n'abula, 
bonna abaamuwulira ne basaasaana. 38 Ne kaakano mbagamba nti 
Mwebalame abantu bano, mubaleke: kubanga okuteesa kuno n'omulimu 
guno oba nga bivudde mu bantu, birizikirira; 39 naye oba nga bya Katonda, 
temuyinza kubizikiriza; muleme okulabika ng'abalwana ne Katonda. 40 Ne 
bamuwulira: ne bayita abatume, ne babakuba, ne balagira obutayogeranga 
mu linnya lya Yesu, ne babata. 41 Awo ne bava mu maaso g'olukiiko nga 
basanyuka kubanga basaanyizibbwa okukwatibwa ensonyi olw'Erinnya. 42 
Buli lunaku mu yeekaalu ne mu nnyumba eka tebaayosanga kuyigirizanga 
n'okubuuliranga Yesu nga ye Kristo. 


Abantu omusanvu balondebwa okuweereza 


6:1 Awo mu maku ezo, abayigirizwa bwe beeyongera obungi, ne 
wabaawo okwemulugunya mu Bakerenisiti ku Baebbulaniya, kubanga 
bannamwandu baabwe baabafissanga mu kuweereza okwa bulijjo. 2 
Ekkumi n'ababiri ne bayita ekibuna ky'abayigirizwa, ne bagamba nti 
Tekiwooma ffe okulekanga ekigambo kya Katonda okuweerezanga ku 
mmeeza. 3 Kale, ab'oluganda, mulonde abantu mu mmwe abasumibwa 


musanvu, abajjudde Omwoyo Omutukuvu n'atnagezi, be tunaateeka ku 
mulimu guno; 4 naye ffe tunaanyukiranga mu kusaba n'okuweereza 
ekigambo. 5 Ekigambo ekyo ne kisiimibwa mu maaso g'ekibiina kyonna; 
ne balonda Suteefano, omuntu eyajjula okukkiriza n'Omwoyo Omutukuvu, 
ne Firipo, ne Pulokolo, ne Nikanoli, ne Timooni, ne Pammena, ne 
Nikolaawo, omukyufu ow'e Antiyokiya; 6 ne babateeka mu maaso 
g'abatume; ne basaba, ne babassaako emikono. 7 Ekigambo kya Katonda 
ne kibuna; omuwendo gw'abayigirizwa mu Y erusaalemi ne gweyongerako 
nnyo; ekibiina kinene ekya bakabona ne bagondera okukkiriza. 8 
Suteefano bwe yajjula ekisa n'amaanyi n'akolanga amagero n'obubonero 
obunene mu bantu. 9 Naye ne bayimuka abantu abamu ab'ekkunnaaniro 
eriyitibwa ery'Abalibettino, n'ery'Abakuleene n'ery'Abalegezanderiya 
n'ery'Abakirukiya n'ery'Abasiya, nga bawakana ne Suteefano: 10 so 
tebaayinza kusobola magezi n'Omwoyo bye yayogeza. 11 Awo ne 
baweerera abantu abaagamba nti Twawulira oyo ng'ayogera ebigambo 
eby'okuvuma Musa ne Katonda. 12 Ne bakubiriza abantu, n'abakadde 
n'abawandiisi, ne bajja gy'ali, ne bamukwata, ne bamutwala mu lukuko, 13 
ne bayimiriza abajulirwa ab'obulimba abaagamba nti Omuntu oyo taleka 
kwogera bigambo ku kifo kino ekitukuvu n'amateeka: 14 kubanga 
twamuwulira ng'agamba nti Yesu Omunazaaleesi oyo alizikiriza ekifo 
kino, aliwaanyisa n'empisa ze twaweebwa Musa. 15 Bwe baamwekaliriza 
amaaso, boma abaali batudde mu lukiiko ne bamulaba amaaso ge nga 
gafaanana ng'aga malayika 


Suteefano ayogera eri ekibiina 


7:1 Kabona asinga obukulu n'ayogera nti Ebyo bwe biri bwe bityo? 2 
Suteefano n'agamba nti Abasajja ab'oluganda era bassebo, muwulire. 
Katonda ow'ekitiibwa yalabikira jjajjaffe Ibulayimu ng'ali e 
Mesopotamiya, nga tannabeera Kalani, 3 n'amugamba nti Va mu nsi 
yannyo ne mu kika kyo, ogende mu nsi gye ndikulaga. 4 Awo n'ava mu nsi 
y'Abakaludaaya, n'abeera mu Kalani: oluvannyuma kitaawe bwe yamala 
okufa, n'amuggyayo n'amuleeta mu nsi eno mwe mutudde mmwe kaakano; 


5 so teyamuwa butaka muno newakubadde awalinnyibwa ekigere: 
n'asuubiza okugimuwa okugirya, ye n'ezzadde lye oluvannyuma lwe, nga 
tannaba na mwana. 6 Katonda n'ayogera bw'ati ng'ezzadde lye baliba 
bagenyi mu nsi y'abalala; balibafuula abaddu, balibakolera obubi emyaka 
bikumi bina. 7 N'eggwanga eriribafuula abaddu nze ndisala omusango 
gwalyo, bwe yayogera Katonda: n'oluvannyuma balivaayo balinsinziza mu 
kifo kino. 8 N'amuwa endagaano ey'okukomola: awo Ibulayimu n'azaala 
Isaaka, n'amukomolera ku lunaku olw'omunaana: ne Isaaka n'azaala 
Yakobo: ne Yakobo n'azaala bajjajja abakulu ekkumi n'ababiri. 9 Bajjajja 
abakulu bwe baakwatirwa Yusufu obuggya ne bamutunda mu Misiri. 
Katonda n'abeeranga naye, 10 n'amulokola mu nnaku ze zonna, n'amuwa 
okuganja n'amagezi mu maaso ga Falaawo kabaka w’e Misiri, n'amufuula 
omufuzi mu Misiri ne mu nnyumba ye yonna. 11 Enjala n'egwa ku nsi 
yotlna ey'e Misiri n'eya Kanani, n'ellnaku nnyingi, so ne batalaba mmere 
bajjajjaffe. 12 Naye Yakobo bwe yawulira ng'emmere enkalu eri Misiri, 
n'atuma bajjajjaffe omulundi ogw'olubereberye: 13 n'omulundi ogw'okubiri 
Yusufu baganda be ne bamutegeera: ekika kya Yusufu ne kimanyibwa 
Falaawo. 14 Yusufu n'atuma n'ayita Yakobo kitaawe ne baganda be bonna, 
abantu nsanvu mu bataano. 15 Yakobo n'akkirira e Misiri, n'afiirayo, ye ne 
bajjajjaffe; 16 ne batwalibwa e Sekemu; ne baziikibwa mu ntaana 
Ibulayimu gye yagula omuwendo gw'effeeza ku baana ba Kamoli mu 
Sekemu. 17 Naye ng'ebiro eby'okusuubiza bwe byali okumpi, Katonda 
kwe yayatulira Ibulayimu, abantu ne beeyongera ne baala mu Misiri, 18 
okutuusa kabaka omulala Iwe yabaawo ku Misiri ataamanya Yusufu. 19 
Oyo bwe yasalira amagezi eggwanga lyaffe, n'akola obubi bajjajjaffe, 
ng'abasuuzanga abaana baabwe abawere baleme okubeera abalamu. 20 
Mu biro ebyo Musa n'azaalibwa, n'abeera mulungi eri Katonda, ne 
bamuliisiza emyezi esatu mu nnyumba ya kitaawe. 21 Bwe yasuulibwa, 
muwala wa Falaawo n'amutwala n'amulera ng'omwana we. 22 Musa 
n'ayigirizibwa mu magezi gonna ag'e Misiri; n'abeera wa maanyi mu 
bigambo bye ne mu bikolwa bye. 23 Naye obukulu bwe yali alitera 
okutuusa emyaka amakumi ana, n'alowooza mu mutima gwe okulaba 
baganda be, abaana ba Isiraeri. 24 Bwe yalaba omuntu akolwa obubi, 


n'amutaasa, n'amuwoolera eggwanga omuntu eyali akolwa obubi, n'akuba 
Omumisiri. 25 N'alowooza nti baganda be banaategeera nga Katonda 
agenda okubawa obulokozi mu mikono gye: naye tebaategeera. 26 Nate 
ku lunaku olw'okubiri n'abasanga nga balwana, n'agezaako 
okubatabaganya, ng'agamba nti Abasajja, mmwe muli ba luganda: kiki 
ekibakoza obubi mwekka na mwekka? 27 Naye oli eyali akola munne 
obubi n'amusindika eri, ng'agamba nti Ani eyakufuula ggwe omukulu 
n'omulamuzi waffe? 28 Oyagala kunzita nze nga bwe watta Omumisiri jjo? 
29 Musa n'adduka olw'ekigambo ekyo, n'abeera mugenyi mu nsi ya 
Midiyaani, gye yazaalira abaana babiri ab'obulenzi. 30 Awo emyaka 
amakumi ana bwe gyatuuka, malayika wa Mukama n'amulabikira mu 
nnimi z'omuliro nga gwaka mu kisaka, bwe yali mu ddungu ku lusozi 
Sinaayi. 31 Musa bwe yalaba ne yeewuunya ky'alabye. Bwe yasembera 
okwetegereza, ne wabaawo eddoboozi lya Mukama nti 32 Nze Katonda 
wa bajjajja bo, Kazonda wa Ibulayimu, era owa Isaaka, era owa Yakobo. 
Musa n'akankana, so teyaguma kutunuulira. 33 Mukama n'amugamba nti 
Sumulula engatto eziri mu bigere byo: kubanga mu kifo wano 
w'oyimiridde watukuvu. 34 Okulaba ndabye okukolwa obubi abantu bange 
abali mu Misiri, ne mpulira okusinda kwabwe, ne nzika okubawonya. Kale 
kaakano jjangu, nnaakutuma mu Misiri. 35 Oyo Musa gwe baagaana nga 
bagamba nti Ani eyakufuula omukulu era omulamuzi? oyo Katonda gwe 
yatuma okuba omukulu era omununuzi mu mukono gwa malayika 
eyamulabikira mu kisaka. 36 Oyo n'abagg yayo bwe yamala okukola 
amagero n'obubonero mu Misiri, ne mu Nnyanja Emmyufu, ne mu ddungu 
emyaka amakumi ana. 37 Oyo ye Musa oli eyagamba abaana ba Isiraeri 
nti Katonda alibaleetera nnabbi aliva mu baganda bammwe nga nze. 38 
Oyo ye yali mu kkanisa mu ddungu, wamu ne malayika eyayogerera naye 
ku lusozi Sinaayi, era wamu ne bajjajjaffe; eyaweebwa ebigambo 
eby'obulamu okutuwa ffe: 39 bajjajjaffe gwe bataayagala kuwulira, naye 
baamusindika eri, ne baddayo e Misiri mu mitima gyabwe, 40 nga 
bagamba Alooni nti Tukolere bakatonda abalitukulembera: kubanga Musa 
oyo, eyatuggya mu nsi y'e Misiri, tetumanyi ky'abadde. 41 Ne bakola 
ennyana mu nnaku ziri, ekifaananyi ne bakireetera ssaddaaka, ne 


basanyukira emirimu gy'emikono gyabwe. 42 Naye Katonda n'akyuka, 
n'abawaayo okusinzanga eggye ery'omu ggulu; nga bwe kyawandiikibwa 
mu kitabo kya bannabbi nti Mwampeeranga nze ensolo ezattibwanga ne 
ssaddaaka Emyaka amakumi ana mu ddungu, ennyumba ya Isiraeri? 43 Ne 
musitula eweema ya Moloki, N'emmunyeenye ya katonda Lefani, 
Ebifaananyi bye mwakola okubisinzanga: Nange ndibatwala ennyuma w’e 
Babbulooni. 44 N'eweema ey'obujulirwa yali ne bajjajjaffe mu ddungu, nga 
bwe yalagira eyagamba Musa okugikola ing'engeri gye yalaba bwe yali: 
45 bajjajjaffe bwe baagiweebwa ne bagireeta wamu ne Yoswa bwe baalya 
amatwale g'ab'amawanga, Katonda be yagobanga mu maaso ga bajjajjaffe 
okutuusa mu nnaku za Dawudi; 46 eyasiimibwa mu maaso ga Katonda, 
n'asaba okumunoonyeza aw'okutuuza Katonda wa Yakobo. 47 Naye 
Sulemaani n'amuzimbira ennyumba. 48 Naye Ali waggulu ennyo tatuula 
mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono; nga nnabbi bw'ayogera nti 49 
Eggulu ye ntebe yange, N'ensi ye ntebe y'ebigere byange: Nnyumba ki gye 
mulinzimbira? bw'ayogera Mukama: Oba kifo ki mwe ndiwummulira? 50 
Omukono gwange si gwe gwabikola ebyo byonna? 51 Mmwe abalina 
ensingo enkalkanyavu, abatakomolebwa mu mitima ne mu matu, mmwe 
muziyiza bulijjo Omwoyo Omutukuvu; nga bajjajja bammwe, nammwe 
bwe mutyo. 52 Nnabbi ki gwe bataayigganya bajjaąjjammwe? Battanga 
abaasooka okubuulira ebigambo eby'okujja kwe Omutuukirivu, gwe 
mumaze okuwaayo kaakano okumutta; 53 mmwe abaaweebwa amateeka 
nga bwe gaalagirwa bamalayika, so temwagakwata. 54 Awo bwe 
baawulira ebyo ne balumwa mu mitima gyabwe, ne bamulumira obujiji. 55 
Naye bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu, n'akaliriza amaaso mu ggulu, 
n'eleba ekitiibwa kya Katonda, ne Yesu ng'ayimiridde ku mukono ogwa 
ddyo ogwa Katonda; 56 n'agamba nti Laba, ntunuulidde eggulu nga 
libikkuse n'Omwana w'Omuntu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo 
ogwa Katonda. 57 Ne baleekaana n'eddubuozi ddene, ne baziba amatu 
gaabwe, ne bamweyiwako n'omwoyo gumu, 58 ne bamusindiikiriza 
ebweru w'ekibuga, ne bamukuba amayinja. Abajulirwa ne bateeka engoye 
zaabwe ku bigere by'omulenzi, erinnya lye Sawulo. 59 Ne bakuba 
amayinja Suteefano bwe yasaba n'agamba nti Mukama wange Yesu, twola 


omwoyo gwaage. 60 N'afukamira n'akaaba n'eddoboozi ddene nti 
Mukama wange, tobabalira kibi kino. Bwe yamala okwogera ebyo ne 
yeebaka. 


Sawulo ayigganya ekkanisa 


8:1 Ne Sawulo yasiima okuttibwa kwe. Ne wabaawo ku lunaku olwo 
okuyigganyizibwa kunene ku kkanisa eyali mu Yerusaalemi. Bonna ne 
basaasaanira mu nsi z'e Buyudaaya n'e Samaliya, wabula abatume. 2 
Abantu abaatya Katonda ne baziika Suteefano, ne bamukaabira nnyo. 3 
Naye Sawulo n'agirira ekkanisa ekyejo kingi, ng'ayingira mu buli nju, 
ng'awalula abasajja n'abakazi n'abateeka mu kkomera. 4 Awo abo 
abaasaasaana ne bagenda nga babuulira ekigambo. 5 Firipo n'aserengeta 
mu kibuga eky'e Samaliya, n'ababuulira Kristo. 6 Ebibiina ne biwulira 
n'omwoyo gumu ebigambo Firipo by'ayogedde, bwe baawulira ne balaba 
eby'amagero ge yakolanga. 7 Kubanga bangi ku bo abaaliko dayimooni, ne 
babavangako nga bakaaba n'eddoboozi ddene: ne bawonanga bangi abaali 
balwadde okukoozimba n'a balema. 8 Essanyu lingi ne libeera mu kibuga 
omwo. 9 Naye waaliwo omuntu omu, erinnya lye Simooni, eyakolanga 
eddogo edda mu kibuga omwo n'awunikirizanga eggwanga ly'e Samaliya, 
ng'agamba nti ye mukulu; 10 ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto 
okutuuka ku mukulu, nga bagamba nti Omuntu ono ge maanyi ga Katonda 
agayitibwa Amangi. 11 Ne bamuwuliranga, kubanga ennaku nnyingi 
yabawuniikirizanga n'okuloga kwe. 12 Naye bwe bakkiriza Firipo 
ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo, 
ne babatizibwa abasajja n'abakazi. 13 Era ne Simooni yennyini n'akkiriza: 
bwe yamala okubatizibwa n'abeeranga wamu ne Firipo; bwe yalabanga 
eby'amagero n'obubonero obunene obwakolebwanga ne yeewuunya. 14 
Awo abatume abaali mu Yerusaalemi bwe baawulira nga e Samaliya 
bakkirizza ekigambe kya Katonda, ne babatumira Peetero ne Yokaana. 15 
Nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa Omwoyo Omutukuvu: 16 
kubanga yali tannaba kubakkako n'omu ku bo: naye baabatizibwa 
bubatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. 17 Awo ne 


babassaako emikono, ne baweebwa Omwoyo Omutukuvu. 18 Naye 
Simooni bwe yalaba ng'olw'okussibwako emikono gy'abatume baaweebwa 
Omwoyo Omutukuvu, n'abaleetera effeeza 19 ng'agamba nti Mumpe 
nange obuyinza buno buli gwe nnassangako emikono aweebwenga 
Omwoyo Omutukuvu. 20 Naye Peetero n'amugamba nti Effeeza, yo 
ezikirire naawe, kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda 
n'ebintu. 21 Tolina mugabo newakubadde okugabana mu kigambo kino: 
kubanga omutima gwo si mugolokofu mu maaso ga Katonda. 22 Kale 
weenenye obubi bwo obwo, osabe Mukama waffe, mpozzi olisonyiyibwa 
ekirowoozo eky'omu mutima gwo. 23 Kubanga nkulaba oh mu mususa 
ogukaawa ne mu nvuba y'obubi. 24 Simooni n'addamu n'agamba nti 
Munsabire mmwe eri Mukama ebigambo ebyo bye mwogedde bireme 
okumbaako n'ekimu. 25 Awo bwe baamala okutegeeza n'okubuulira 
ekigambo kya Mukama waffe, ne baddayo e Yerusaalemi, ne babuulira 
enjiri mu mbuga nnyingi ez'Abasamaliya. 26 Naye malayika wa Mukama 
n'agamba Firipo ng'ayogera nti Golokoka, ogende obukiika obwa ddyo 
okutuuka mu kkubo eriserengeta okuva mu Yerusaalemi okutuuka e 
Ggaaza: ekkubo eryo lya ddungu. 27 N'agolokoka n'agenda: kale, laba, 
omuntu Omuwesiyopya, omulaawe omukungu wa Kandake kabaka 
omukazi ow'Abaesiyopya, eyali omuwanika w'ebintu bye byonna, yali azze 
e Yerusaalemi okusinza, 28 yali addayo n'atuula mu ggaali lye, n'asoma 
nnabi Isaaya. 29 Omwoyo n'agamba Firipo nti Sembera, weegatte 
n'eggaali eryo. 30 N'addukana Firipo n'amuwulira ng'asoma nnabbi Isaaya, 
n'agamba nti Obitegmdde by'osoma? 31 N'agamba nti Nnyinza ntya, 
wabula nga waliwo anandagirira? Ne yeegayirira Firipo alinnye atuule 
naye. 32 Mu kifo awaawandiikibwa we yali asoma we wagamba nti 
Yatwalibwa okuttibwa ng'endiga, Era ng'omwana gw'endiga mu maaso 
g'omusazi w'ebyoya bwe gusirika, Bwekityoteyayasamya kamwa ke: 33 
Mu kwetoowaza kwe omusango gwe gwaggibwawo: Ekika kye ani 
alikinnyonnyola? Kubanga obulamu bwe buggibwa mu nsi. 34 Omulaawe 
n'addamu Firipo n'agamba nti Nkwegayiridde, nnabbi yayogera ku ami 
ebigambo bino? Bibye yekka oba bya muntu mulala? 35 Firipo n'ayasama 
akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Yesu. 36 


Awo bwel baali batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi; omulaawe 
n'agamba nti Laba, amazzi; kiki ekindobera okubatizibwa? 37 [Firipo 
n'agamba nti Oba ng'okkirizza n'omutima gwo gwonna, kirungi. N'addamu 
n'agamba nti Nzikkirizza Yesu Kristo nga ye Mwana wa Katonda.] 38 
N'alagira eggaali okuyimirira: ne bakka bombi mu mazzi. Firipo 
n'omulaawe; n'amubatiza. 39 Bwe baava mu mazzi, Omwoyo gwa 
Mukama n'atwala Firipo, omulaawe n'atamulaba nate: kubanga yagenda 
ng'asanyuka. 40 Naye Firipo yalabikira mu Azoto: bwe yayita n'abuulira 
mu bibuga byonna okutuuka e Kayisaliya. 


Mu lugendo e Ddamasiko, Sawulo akyusibwa 


9:1 Naye Sawulo bwe yali akyayogera ebigambo eby'okukanga 
n'eby'okutta abayigirizwa ba Mukama waffe, n'agenda eri kabona asinga 
obukulu, 2 namusaba ebbaluwa ez'okugenda e Ddamasiko, eri 
amakunyaaniro, bw'alirabayo abantu ab'ekkubo, oba nga basajja oba 
bakazi, abasibe abaleete e Yerusaalemi. 3 Awo bwe yali ng'atambula, 
ng'anaatera okutuuka e Ddamasiko, amangu ago omusana oguva mu ggulu 
ne gumwakira okumwetooloola, 4 nagwa wansi, n'awulira eddoboozi nga 
limugamba nti Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? 5 N'agamba nti Ani 
ggwe, Mukama wange? Ye n'agamba nti Nze Yesu, gw'oyigganya ggwe: 
6 naye golokoka oyingire mu kibuga; onoobuulirwa ebikugwanidde 
okukola. 7 Naye abaali batambula naye ne bayimirira nga basamaaliridde, 
kubanga bawulidde eddoboozi naye ne batalaba muntu. 8 Sawulo 
n'agolokoka wa nsi, amaaso ge bwe gaazibuka, n'atalaba kintu: ne 
bamukwata ku mukono ne bamuleeta e Ddamasiko. 9 N'amala ennaku 
ssatu nga talaba, era nga talya, wadde nga tanywa. 10 Yaliyo 
omuyigirizwa mu Ddamasiko, erinnya lye Ananiya; Mukama waffe 
n'amugamba mu kwolesebwa nti Ananiya. N'amugamba nti Laba, nze 
nzuuno, Mukama wange. 11 Mukama waffe n'amugamba nti Golokoka 
ogende mu kkubo eriyitibwa Eggolokofu, obuulirize mu nnyumba ya Yuda 
omuntu erinnya lye Sawulo ow'e Taluso; kubanga, laba, asaba; 12 era 
alabye omuntu, erinnya lye Ananiya, ng'ayingira, ng'amussaako emikono 


azibule. 13 Naye Ananiya n'addamu nti Mukama wange, omuntu oyo 
nnawulira ebigambo bye mu bangi, obubi bwe yakolanga abatukuvu be 
abali e Yerusaalemi bwe buli obungi: 14 ne wano alina obuyinza obuva eri 
bakabona abakulu okubasiba bonna abakusaba erinnya lyo. 15 Naye 
Mukama waffe n'amugamba nti Genda; kubanga oyo kye, kibya ekironde 
gye adi okutwalanga erinnya lyange mu maaso g'amawanga ne bakabaka 
n'abaana ba Isiraeri. 16 Kubanga ndimulaga ebigambo bwe biri ebingi 
ebimugwanidde okubonyaabonyezebwa olw'erinnya lyange. 17 Ananiya 
n'agenda n'ayingira mu nnyumba, bwe yamussaako emikwuo n'ayogera nti 
Ow'oluganda Sawulo, Mukama waffe antumye, Yesu eyakulabikira mu 
kkubo lye wafulumamu, ozibule, ojjuzibwe Omwoyo Omutukuvu. 18 
Amangu ago ku maaso ge ne kuba ng'okuvuddeko amagamba, n'azibula, 
n'ayimirira n'abatizibwa: 19 bwe yatoola emmere n'afuna amaanyi. 
N'abeera n'abayigirizwa abaali mu Ddamasiko ennaku nnyingiko. 20 
Amangu ago n'abuulira Yesu mu makungaaniro ng'oyo ye Mwana wa 
Katonda. 21 Bonna abaamuwulira ne beewuunya ne bagamba nti Si ye 
wuuno eyanyaganga mu Yerusaalemi abaasabanga erinnya eryo? kye 
kyamuleeta ne wano abasibe abatwale eri bakabona abakulu. 22 Naye 
Sawulo ne yeeyongeranga okuba n'amaanyi n'akwasanga ensonyi 
Abayudaaya abaali batuula e Ddamasiko, ng'ategeereza ddala nti oyo ye 
Kristo. 23 Awo bwe waayitawo ennaku nnyingi, Abayudaaya ne bateesa 
okumutta. 24 Naye amagezi gaabwe Sawulo n'agamanya. Ne bateeganga 
ne ku nzigi emisana n'ekiro okumutta. 25 Naye abayigirizwa be ne 
bamutwala hiro ku kisenge, ne bamussiririza mu kisero. 26 Bwe yatuuka e 
Yerusaalemi n'agezaako okwegatta n'abayigirizwa: ne bamutya bonna, nga 
tebannaba kukkiriza nga naye muyigirizwa. 27 Naye Balunabba 
n'amutwala n'amuleeta eri abatume, n'abannyonnyola bwe yalaba Mukama 
waffe mu kkubo, era nti yayogera naye, ne bwe yabuulira n'obugumu mu 
Ddamasiko mu linnya lya Yesu. 28 N'abeeranga wamu nabo 
ng'ayingiranga ng'afulumanga mu Y erusaalemi, 29 ng'abuuliranga 
n'obugumu mu linnya lya Mukama waffe: nayogera n'awakananga 
n'Abakerenisiti: naye ne bagezaako okumutta. 30 Ab'oluganda bwe 
baategeera ne bamutwala e Kayisaliya, ne bamusindika e Taluso. 31 Awo 


ekkanisa eyali mu Buyudaaya bwonna ne mu Ggaliraaya ne mu Samaliya 
n'eba n'emirembe, ng'ezimbibwanga; era ng'etambuliranga mu kutya 
Mukama waffe ne mu ssanyu ery'Omwoyo Omutukuvu ne yeeyongera. 32 
Awo olwatuuka Peetero bwe yali ng'ayita wonna wonna, n'aserengeta eri 
abatukuvu abaali batuula mu Luda: 33 n'asangayo omusajja erinnya lye 
Ayineya eyali yaakamaze ku kitanda emyaka munaana, olw'endwadde 
y'okukoozimba. 34 Peetero n'amugamba nti Ayineya, Yesu Kristo 
akuwonya: yimirira, weeyalire. Amangu ago n'ayimirira. 35 Bonna abaali 
batuula mu Luda ne mu Saloni ne bamulaba ne bakyukira Mukama waffe. 
36 Awo waaliwo mu Yopa omukazi omuyigirizwa, erinnya lye Tabbiisa 
(okutegeezebwa kwalyo ayitibwa Doluka): omukazi oyo yali ajjudde 
ebikolwa ebirungi n'abintu bye yagabanga. 37 Olwatuuka mu nnaku ezo 
n'alwala n'afa: bwe baamala okumunaaza ne bamuteeka mu kisenge ekya 
waggulu. 38 Era kubanga Luda kyali kumpi ne Yopa, abayigirizwa bwe 
baawulira nga Peetero gyali, ne bamutumira abantu babiri nga 
bamwegayirira nti Tolwa, tuukirira gye tuli. 39 Peetero n'agolokoka 
n'agenda nabo. Bwe yatuuka ne bamutwala mu kisenge ekya waggulu: ne 
bannamwandu bonna ne bayimirira kumpi naye, nga bakaaba nga boolesa 
ebizibawo n'ebyambalo Doluka bye yakolaaga ng'akyali nabo. 40 Naye 
Peetero n'abafulumya boma n'afukamira n'asaba; n'akyukira omulambo 
n'agamba nti Tabbiisa, yimirira. N'azibula amaaso ge; awo bwe yalaba 
Peetero, n'agolokoka n'atuula. 41 N'amuwa omukono n'amuyimusa; awo 
bwe yamala okuyita abatukuvu ne bannamwandu, n'amuleeta, nga mulamu. 
42 Ne kitegeerwa mu Yopa kyonna; bangi ne bakkiriza Mukama waffe. 
43 Awo olwatuuka n'alwayo ennaku nnyingi mu Yopa mu nnyumba ya 
Simooni omuwazi w'amaliba. 


Koluneeriyo atuma ababaka 


10:1 Waaliwo omuntu mu Kayisali ya, erinnya lye Koluneeriyo, omwami 
w'ekitongole ekyayitibwanga Ekitaliano, 2 omwegendereza, atya Katonda 
awamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, 
n'asabanga Katonda ennaku zonna. 3 Oyo n'alaba mu kwolesebwa mu 


lwatu, nga mu ssaawa ey'omwenda ey'emisana, malayika wa Katonda 
ng'amuyingirira, ng'amugamba nti Koluneeriyo. 4 N'amwekaliriza amaaso 
n'atya n'agamba nti Kiki, Mukama wange? N'amugamba nti Okusaba kwo 
n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. 5 Era 
kaakano tuma abantu e Yopa, oyiteyo omuntu Simooni, erinnya lye 
ery'okubiri Peetero: 6 oyo yakyazibwa omuntu Simooni, omuwazi 
w'amaliba, neanyumba ye eriraanye ku nnyanja. 7 Malayika eyayogera 
naye bwe yagenda, yayita abaddu be babiri ab'omu nnyumba ne sserikale 
atya Katonda mu abo abaamuweerezanga buliijo: 8 bwe yamala 
okubategeeza ebigambo byonna n'abatuma e Yopa. 9 Awo ku lunaku 
olw'okubiri, bwe baali nga batambula abo, aga banaatera okutuuka ku 
kibuga, Peetero n'alinnya ku nju waggulu okusaba nga mu ssaawa 
ey'omukaaga. 10 N'alumwa enjala n'ayagala okulya. Naye bwe baali nga 
bajjula, omwoyo gwe ne guwaanyisibwa; 11 n'alaba eggulu nga libikkuse, 
ekintu ne kimukkira nga kifaanana essuuka eanene, ag'ekwatiddwa ku 
birenge bina okussibwa, n'essibwa wansi: 12 omwali ebisolo byonna 
ebirina amagulu ana, n’eby'ewalula eby’ensi, n’ennyonyi ez’omu bbanga. 
13 Eddoboozi ne lijja eri ye nti Golokoka, Peetero, osale olye 14 Naye 
Peetero n'agamba nti Nedda, Mukama wange; kubanga silyanga kya 
muzizo newakubadde ekibi. 15 Eddoboozi nate (ne lijja) gy'ali omulundi 
ogw'okubiri nti Katonda bye yalongoosa tobifuulanga ggwe bya muzizo. 
16 Ne kiba bwe kityo emirundi esatu: amangu ago ekintu ne kitwalibwa 
mu ggulu. 17 Awo Peetero bwe yabuusabuusa munda mu ye amakulu 
g'okwolesebwa kw'alabye bwe gali, laba, abantu abaatumibwa 
Koluneeriyo, bwe baamala okubuuza enayumba ya Simooni, ne bayimirira 
ku luggi, 18 ne bayita ne babuuza nga Simooni, erinnya lye ery'okubiri 
Peetero, yakyazibwa omwo. 19 Awo Peetero bwe yali alowooza ku 
kwolesebwa, Omwoyo n'amugamba nti Laba, abantu basatu bakunoonya. 
20 Naye golokoka, okke ogende nabo nga tobuusabuusa: kubanga nze 
mbatumye. 21 Peetero n'akka eri abantu n'agamba nti Laba, nze nzuuao 
gwe munoonya: kiki ekibaleese? 22 Ne bagamba nti Koluneeriyo omwami, 
omuntu omutuukirivu, atya Katonda, eyasiimibwa mu ggwanga lyonna 
ery'Abayudaaya, yalabulwa malayika omutukuvu okukutumira okujja mu 


nnyumba ye, awulire ebigambo ebiva mu ggwe. 23 Awo n'abayingiza 
n'abaaniriza. Awo ku lunaku olw'okubiri Peetero n'agolokoka n'asirula 
wamu nabo, n'ab'oluganda abamu ab'omu Yopa ne bagenda naye. 24 Awo 
ku lunaku olw'okubiri ne bayingira mu Kayisaliya. Koluneeriyo yali 
ng'abalindirira ng'akuņņnaanyizza ab'ekika kye n'abaali mikwano gye ennyo. 
25 Awo Peetero bwe yali anaatera okuyingira Koluneeriyo n'amusisinkana, 
n'amtifukaamirira ku bigere n'asinza. 26 Naye Peetero n'amuyimusa 
ng'agamba nti Yimirira; nange ndi muntu buntu. 27 Ng'ayogera naye 
n'ayingira n'asanga bangi nga bakunyaanye, 28 n'abagamba nti Mumanyi 
nga si kirungi omuntu Omuyudaaya okwegatta n'ow'eggwanga eddala oba 
okujja gy'ali; era Katonda yandaga nnemenga okuyita amuntu yenna 
ow'omuzizo oba omubi. . 29 Kyenvudde njija ne ssigaana bwe nnayitibwa. 
Kyeava mbuuza nti Kiki ekimpisizza? 30 Awo Koluneeriyo n’agamba ati 
Kaakano waakayitawo ennaku nnya naali nga nsaba, okutuusa mu ssaawa 
eno okusaba okw'omu ssaawa ey'omwenda mu nnyumba yange; laba, 
omuntu n’ayimirira mu maaso gauge eyalina engoye ezimamaasa, 31 
n'agamba nti Koluneeriyo, okusaba kwo kwawulirwa, okugaba kwo ne 
kujjukirwa mu maaso ga Katonda. 32 Kale tuma e Yopa, oyite Simooni, 
erinnya lye ery'okubiri Peetero: oyo yakyazibwa mu nnyumba ya Simooni 
omuwazi w'amaliba eri okumpi n'annyanja. 33 Awo ama ngu ago ne 
nkutumira: n'okola bulungi bw'ozze. Kale kaakano tuli wano fenna mu 
maaso ga Katonda tuwulire byonna by'olagiddwa Mukama. 34 Awo 
Peetero n'ayasamya akamwa ke n'agamba nti Mazima ntegedde nga 
Katonda tansosola mu bantu: 35 naye muggwanga lyonna lyonna amutya 
n'akola obutuukirivu amukkiriza. 36 Ekigambo kye yatumira abaana ba 
Isiraeri, ng'abuulirira emirembe mu Yesu Kristo (ye Mukama w'ebintu 
byonna) 37 mmwe mukimanyi, ekyayogerwa ekyali mu Buyudaaya 
bwonna, ekyasookera mu Ggaliraaya oluvannyuma lw'okubatiza kwe 
yabuulira Yokaana, 38 Yesu Omunazaaleesi Katonda bwe yamufukaako 
amafuta n'Omwoyo Umutukuvu n'amaanyi: eyatambulanga ng'akola 
bulungi, ng'awonya bonna abaajoogebwanga Setaani; kubanga Katonda 
yali naye. 39 Naffe tuli bajulirwa b'ebigambo byonna bye yakola mu nsi 
y'Abayudaaya ne mu Yerusaalemi; oyo ne bamutta bwe baamuwanika ku 


muti. 40 Oyo Katonda n'amuzuukiriza ku lunaku olw'okusatu n'amulaga 
mu lwatu, 41 si mu bantu bonna naye mu bajulirwa Katonda be yalonda 
olubereberye, be ffe abaalya ne tunywa naye bwe yamala okuzuukira mu 
bafu. 42 N'atulagira okubuulira abantu n'okutegeeza ng'oyo Katonda gwe 
yalagira okubeera omusazi w'omusango w'abalamu n'abafu. 43 Oyo 
bannabbi bonna bamulangako nga buli amukkiriza aggibwako ebibi 
olw'erinnya lye. 44 Awo Peetero bwe yali akyayogera ebigambo ebyo, 
Omwoyo Omutukuvu n'abagwako bona abaawulira ekigambo. 45 Ne 
basamaalirira abakkiriza abakomole, bonna abajja ne Peetero, kubanga ne 
ku mawanga ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu kifukiddwa. 46 Kubanga 
baabawulira nga boogera ennimi ne bagulumiza Katonda. Awo Peetero 
n'addamu nti 47 Omuntu ayinza okugaana amazzi bano obutabatizibwa, 
bano abaweereddwa Omwoyo Omutukuvu nga ffe? 48 N'alagira 
babatizibwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo. Oluvannyuma ne 
bamwegayirira okumalayo ennaku nnyingiko. 


11:1 Abatume n'ab'oluganda abaali mu Buyudaaya ne bawulira 
ng'amawanga nabo bakkirizza ekigambo kya Katonda. 2 Awo Peetero 
bwe yayambuka e Yerusaalemi, bali abakomole ne bawakana naye 3 nga 
bagamba nti Wagenda mu bantu abatali bakomole n'olya nabo. 4 Naye 
Peetero n'atanula n'abannyonnyola kinnakimu ng'agamba nti 5 Nze nnali mu 
kibuga Yopa nga ansaba; omwoyo gwange ne guwaanyisibwa, ne ndaba 
mu kwolesebwa ekintu nga kikka ng'essuuka ennene, nga kikwatiddwa ku 
nneekaliriza amaaso ne ndowooza ne ndaba ebisolo by'oku nsi ebirina 
amagulu ana n'ebisolo eby'omu nsiko, n'eby'ekulula n'ennyonyi ez'omu 
bbanga. 7 Era ne mpulira eddoboozi nga linnamba nti Peetero, yimirira 
osale olye. 8 Naye nenyamba nti Nedda, Mukama wange; kubanga ekintu 
eky'omuzizo newakubadde ekibi tekiyingiranga mu kamwa kange 
n'akatono. 9 Naye eddoboozi ne linziramu omulundi ogw'okubiri nga liva 
mu ggulu nti Katonda bye yalongoosa tobifuulanga ggwe bya muzizo. 10 
Ne kiba bwe kityo emirundi esatu; byonna ne birinnyisibwa nate mu ggulu. 
11 Kale, laba, amangu ago abantu basatu baali nga bayimiridde mu maaso 


g'ennyumba mwe twali, abaatumibwa gye ndi okuva e Kayisaliya. 12 
Omwoyo n'anyamba okugenda nabo, obutayawula. Bano ab'oluganda 
omukaaga ne bagenda nange, ne tuyingira mu nnyumba y'oli; 13 
n'atubuulira bwe yalaba malayika mu nnyumba ye ng'ayimiridde ng'agamba 
nti Tuma e Yopa oyite Simooni erinnya lye ery'okubiri Peetero; 14 
alikubuulira ebigambo ebirikulokola ggwe n'ennyumba yo yonna. 15 Bwe 
nnali kye njije ntanule okwogera, Omwoyo Omutukuvu n'abagwako era 
nga bwe yasookera ku ffe. 16 Ne njijukira ekigambo kya Mukama waffe 
bwe yayogera nti Yokaana yabatiza na mazzi, naye mmwe mulibatizibwa 
na Mwoyo Mutukuvu. 17 Kale Katonda oba nga abawadde ekirabo ekyo 
nga ffe okwenkanankana, bwe twakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, 
nze nnali ani eyandiyinzizza okuziyiza Katonda? 18 Bwe baawulira ebyo 
ne basirika, ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti Kale Katonda; 
awadde n'ab'amawanga okwenenya okutuuka ku bulamu. 19 N'abo 
abaasaasaana mu kuyigganyizibwa okwaliwo ku Suteefano ne batambula 
okutuuka e Foyiniiki ne Kupulo ne Antiyokiya, ne batabuulira kigambo 
muntu mulala wabula Abayudaaya bokka. 20 Naye waaliwo abantu mu bo 
ab'e Kupulo n'ab'e Kuleene, abo bwe baatuuka mu Antiyokiya bo ne 
boogera n'Abayonaani, nga babuulira Mukama waffe Yesu. 21 N'omukono 
gwa Mukama waffe gwali nabo: ekibiina kinene eky'abakkiriza ne 
bakyukira Mukama waffe. 22 Ekigambo ekyo ne kiwulirwa okutuuka mu 
matu g'ekkanisa eyali mu Yerusaalemi; ne batuma Balunabba okutuuka mu 
Antiyokiya: 23 naye bwe yamala okutuuka n'alaba ekisa kya Katonda 
n'asanyuka, n'ababuulirira bonna nti Mumalirire mu mutima okwekwata ku 
Mukama waffe: 24 kubanga yali muntu mulungi, n'ajjula Omwoyo 
Omutukuvu n'okukkiriza. Ekibiina kinene ne kireetebwa eri Mukama 
waffe. 25 N'avaayo okugenda e Taluso okunoonya Sawulo: 26 bwe 
yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiyokiya. Awo olwatuuka ne bamala 
mwaka mulamba nga bakunyaana n'ekkanisa ne bayigiriza ekibiina kinene: 
abayigirizwa ne basooka okuyitibwa Abakristaayo mu Antiyokiya. 27 Mu 
nnaku ezo barmabbi ne bava e Yerusaalemi okutuuka Antiyoklya. 28 
N'ayimirira omu ku bo, erinnya lye Agabo, n'abuulira ku bw'Omwoyo nti 
Waliba enjala nnyingi mu nsi zonna: nayo yabaawo ku mirembe gya 


Kulawudiyo. 29 Abayigirizwa, buli muntu nga bwe yalina ebintu, ne 
bateesa okuweereza ab'oluganda abaali batuula e Buyudaaya: 30 n'okukola 
ne bakola bwe batyo ne baweereza abakadde mu mukono gwa Balunabba 
ne Sawulo. 


Obulabe bwa Kerode eri ekkanisa 


12:1 Mu biro ebyo kabaka Kerode n'agolola emikono okukola obubi 
abamu ab'omu kkanisa. 2 N'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana. 3 
Awo bwe yalaba nga Abayudaaya bakisiimye, ne yeeyongera okukwata ne 
Peetero. Ze nnaku ez'emigaati egitazimbulukuswa. 4 Bwe yamala 
okumukwata, n'amussa mu kkomera, n'amuwaayo eri basserikale kkumi na 
mukaaga okumukuuma kinnabana, ng'ayagala okumutwala mu maaso 
g'abantu Okuyitako nga kuwedde. 5 Awo Peetero n'akuumirwa mu 
kkomera: naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabira eri Katonda. 6 
Ku lunaku Kerode Iwe yali ayagala okumutwalayo, mu kiro ekyo Peetero 
yali nga yeebase wakati w'abaserikale babiri, ng'asibiddwa n'enjegere bbiri, 
abakuumi bash ku luggi nga bakuuma ekkomera. 7 Laba, malayika wa 
Mukama n'ayimirira w'ali, okutangaala ne kujjula ekisenge, n'akuba 
Peetero mu mbiriizi namuzuukusa ng'agamba nti Yimuka mangu. 
Enjeigere ne ziva ku mikono ne zigwa. 8 Malayika n'amugamba nti 
Weesibe, oyambale engatto zo. N'akola Ibw'atyo. N'amugamba nti 
Yambala ekyambalo kyo, ongoberere. 9 N'afuluma, n'amugoberera; so 
teyamanya nga bya mazima malayika by'akoze, naye yalowooza nti alabye 
kwolesebwa. 10 Bwe baayita ku bakuumi abaasookerwako n'ab'okubiri ne 
batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako okutuuka mu kibuga: ne 
lubaggukirawo lwokka: ne bafuluma ne bayita mu kkubo limu; amangu 
ago malayika n'amuleka. Peetero bwe yeddamu n'agamba nti Kaakano 
ntegedde mazima nga Mukama waffe atumye malayika n'anziya mu 
mukono gwa Kerode ne mu kusuubira kwonna okw'eggwanga 
ly'Abayudaaya. 11 11 Peetero bwe yeddamu n'agamba nti Kaakano 
ntegedde mazima nga Mukama waffe atumye malayika n'anziya mu 
mukono gwa Kerode ne mu kusuubira kwonna okw'eggwanga 


ly'Abayudaaya. 12 Bwe yalowooza n'ajja mu nnyumba ya Malyamu eyali 
nnyina Yokaana erinnya lye ery'okubiri Makko, mwe baali bakunyaanidde 
abangi nga basaba. 13 Peetero bwe yakonkona ku luggi olw'omu 
mulyango omuzaana n'ajja okuyitaba, erinnya lye Looda. 14 Bwe 
yategeera eddoboozi lya Peetero n'ataggulawo luggi olw'essanyu, naye 
n'ayingira mbiro n'agamba nti Peetero ayimiridde ebweru ku luggi. 15 Ne 
bamugamha nti Olaluse. Naye n'akaliriza nti Weewaawo. Ne bagamba nti 
Ye malayika we. 16 Naye Peetero ne yeeyongera okukonkona: awo bwe 
baggulawo ne bamulaba ne basamaalirira. 17 Naye bwe yabawenya 
n'omukono okusirika, n'ababuulira Mukama waffe bw'amuggye mu 
kkomera. N'agamba nti Mubuulire ebyo Yakobo n'ab'oluganda. N'avaayo 
n'agenda mu kifo awalala. 18 Awo bwe bwakya enkya, basserikale ne 
beegugumula nnyo nti Peetero nno abadde ki? 19 Kerode bwe 
yamunoonya n'atamulaba n'abuuliriza abakuumi n'alagira okubatta. N'ava 
mu Buyudaaya okugenda e Kayisaliya n'atuula eyo. 20 N'asunguwalira 
nnyo ab'e Ttuulo n'ab'e Sidoni: ne bajja gy'ali n'omwoyo gumu; bwe 
baakwanagana ne Bulasito omukulu w'omu nnyumba ya kabaka, ne basaba 
okubawa emirembe, kubanga ensi yaabwe eriisibwa bya mu nsi ya kabaka. 
21 Awo ku lunaku olwalagaanyizibwa Kerode n'ayambala ebyambalo 
eby'obwakabaka, n'atuula ku ntebe, n'abagamba ebigambo. 22 Abantu 
bonna ne boogerera waggulu nti Eryo ddoboozi lya katonda, si lya muntu. 
23 Amangu ago malayika wa Mukama n'amukuba, kubanga tawadde 
Katonda kitiibwa: n'aliibwa envunyu, n'afa. 24 Naye ekigambo kya 
Katonda ne kikula ne kyeyongeranga. 25 Balunabba ne Sawulo ne 
bakomawo okuva e Yerusaalemi, bwe baamala okutuukiriza okuweereza 
kwabwe, ne baleeta Yokaana erinnya lye ery'okubiri Makko. 


13:1 Mu Antiyokiya mu kkanisa eyaliyo waaliwo bannabbi n'abayigiriza, 
Balunabba ne Simyoni eyali ayitibwa Niga, ne Lukiyo ow'e Kuleene ne 
Manaeni eyayonsebwa awamu ne Kerode owessaza, ne Sawulo. 2 Nga 
baweereza Mukama waffe n'okusiiba, Omwoyo Omutukuvu n'agamba nti 
Munnondere Balunabba ne Sawulo bakole omulimu gwe mbayitidde. 3 
Awo ne basiiba ne basaba ne babassaako emikono ne babatuma. 4 Awo 


abo bwe baatumibwa Omwoyo Omutukuvu ne baserengeta e Serukiya; ne 
bavaayo ne bawanika amatanga okutuuka e Kupulo. 5 Bwe baali mu 
Salamini ne babuulira ekigambo kya Katonda mu makunygaaniro 
g'Abayudaaya: ne babeera ne Yokaana okubaweereza. 6 Bwe baayita ku 
kizinga kyonna okutuuka e Pafo, ne balaba omuntu omulogo, nnabbi 
ow'obulimba, Omuyudaaya, erinnya lye Balisa; 7 eyali awamu n'owessaza 
Omuruumi Serugiyo Pawulo, omuntu ow'amagezi. Oyo n'ayita Balunabba 
ne Sawulo, n'ayagala okuwulira ekigambo kya Katonda. 8 Naye Eruma 
omulogo (kubanga erinnya lye bwe livvuunulwa) n'awakana nabo, 
ng'ayagala okukyamya owessaza mu kukkiriza. 9 Naye Sawulo, era ye 
Pawulo, bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu, bwe yamwekaliriza amaaso, 
10 n'agamba nti Ggwe ajjudde obukuusa bwonna n'okukola obubi kwonna, 
omwana wa Setaani, omulabe w'obutuukirivu bwonna, tolireka kukyamya 
makubo ga Mukama waffe amagolokofu? 11 Kaakano, laba, omukono 
gwa Mukama waffe guli ku ggwe, onooba muzibe wa maaso nga tolaba 
njuba ebiro bingiko. Amangu ago ekifu ne kimugwako, n'enzikiza; 
n'awammanta n'anoonya abantu ab'okumukwata ku mukono. 12 Awo 
owessaza bwe yalaba bwe kibadde n'akkiriza nga yeewuunya nnyo 
okuyigiriza kwa Mukama waffe. 13 Awo Pawulo ne banne ne bawanika 
amatanga okuva mu Pafo, ne batuuka e Peruga eky'e Panfuliya: Yokaana 
n'abalekayo n'addayo e Yerusaalemi. 14 Naye bo bwe baayita okuva mu 
Peruga, ne batuuka mu Antiyokiya eky'e Pisidiya, ne bayingira mu 
kkuggaaniro ku lunaku lwa ssabbiiti ne batuula. 15 Bwe baamala okusoma 
amateeka n'ebya bannabbi, abakulu b'ekkungaaniro ne babatumira nga 
bagamba nti Abasajja ab'oluganda, oba mulina ekigambo eky'okubuulirira 
abantu, mwogere. 16 Pawulo n'ayimirira n'abawenya n'omukono n'agamba 
nti Abasajja Abaisiraeri, nammwe abatya Katonda, muwulire. 17 Katonda 
w'abantu bano Abaisiraeri yalonda bajjajjaffe, n'agulumiza abantu bwe 
baali abagenyi mu nsi y'e Misiri, n'abaggyayo n'omukono 
ogwagulumizibwa. 18 N'abagumiikiriza mu ddungu emyaka ng'amakumi 
ana. 19 Bwe yazikiriza amawanga omusanvu mu nsi ya Kanani, n'abawa 
ensi yaabwe okuba obutaka okutuusa emyaka ebikumi bina mu ataano. 20 
Oluvannyuma lw'egyo n'abawa abalamuzi okutuuka ku nnabbi Samwiri. 21 


Oluvannyuma ne baagala kabaka; Katonda n'abawa Sawulo omwana wa 
Kisi wa mu kika kya Benyamini, n'amala emyaka amakumi ana. 22 Bwe 
yamuggyaawo oyo, n'abayimiririza Dawudi okuba kabaka waabwe, gwe 
yayogerako ng'amutegeeza nti Ndabye Dawudi, omwana wa Yese, 
omuntu ali ng'omutima gwange bwe gwagala, anaakolanga bye njagala 
byonna. 23 Oyo mu zzadde lye nga Katonda bwe yasuubiza, aleetedde 
Isiraeri Omulokozi Yesu, 24 Yokaana bwe yasooka okubuulira nga 
tannaba kujja okubatizibwa okw'okwenenya eri abantu boma Abaisiraeri. 
25 Naye Yokaana bwe yali anaatera okukomya olugendo lwe, n'agamba 
nti Mundowooza kuba ani? Nze siri ye. Naye laba, waliwo ajja ennyuma 
wange, gwe ssisaanira kusumulula ngatto ya mu kigere kye. 26 
Ab'oluganda, abaana b'ekika kya Ibulayimu, nammwe mwenna abatya 
Katonda, ekigambo eky'obulokozi buno kyaweerezebwa waffe. 27 
Kubanga abatuula mu Yerusaalemi n'abakulu baabwe bwe bataamumanya 
oyo newakubadde amaloboozi ga bannabbi agasomebwa buli ssabbiiti, 
kyebaava babituukiriza bwe baamusalira omusango. 28 Bwe bataalaba 
nsonga ya kumutta, ne basaba Piraato okumutta. 29 Awo bwe baamala 
okutuukiriza byonna ebyamuwandiikwako ne bamuwanula ku muti ne 
bamuteeka mu ntaana. 30 Naye Katonda n'amuzuukiza mu bafu: 31 
n'abalabikira ennaku nnyingi abaayambuka naye okuva e Ggaliraaya 
okutuuka e Yerusaalemi, be bajulirwa be kaakano eri abantu. 32 Ffe 
tubabuulira ebigambo ebirungi, eby'okusuubiza okwasuubizibwa bajjajja 
nti 33 Katonda akutuukirizza eri abaana baffe bwe yazuukiza Yesu; era 
nga bwe kyawandiikibwa mu Zabbuli ey'okubiri nti Ggwe mwana wange, 
nkuzadde leero. 34 Era kubanga yamuzuukiza mu bafu nga tagenda nate 
kuddayo mu kuvunda, yagamba bw'ati nti Ndibawa emikisa emitukuvu era 
egyenkalakkalira egya Dawudi. 35 Kubanga yayogera ne mu Zabbuli 
endala nti Toliwaayo Mutukuvu wo okuvunda. 36 Kubanga Dawudi bwe 
yamala okuweereza mu biro bye nga Katonda bwe yateesa, ne yeebaka 
n'ateekebwa eri bajjajjaabe, n'avunda: 37 naye oyo Katonda gwe yazuukiza 
teyavunda. 38 Kale, abasajja ab'oluganda, mutegeere nti ku bw'oyo 
okuggibwako ebibi kubuuliddwa; 39 byonna bye mutandiyinzizza 
kuggibwako mu mateeka ga Musa, ku bw'oyo buli akkiriza abiggibwako. 


40 Kale mwekuume kireme okujja ku mmwe ekyayogerwa bannabbi nti 
41 Laba, mmwe abanyooma, mwewuunye, mubule; Kubanga nze nkola 
omulimu mu nnaku zammwe Omulimu gwe mutalikkiriza newakubadde 
omuntu ng'agubabuulidde nnyo. 42 Bwe baafuluma ne babeegayirira 
okubabuulira ebigambo bino ku ssabbiiti ey'okubiri. 43 Ekibiina bwe 
kyasaasaana bangi ku Bayudaaya n'abakyufu abeegendereza ne bagoberera 
Pawulo ne Balunabba: nabo ne boogera nabo ne babasendanga 
okunyiikirira mu hisa kya Katonda. 44 Awo ku ssabbiiti ey'okubiri ne 
bakunyaana nga kibuga kyonna okuwulira ekigambo kya Katonda. 45 
Naye Abayudaaya bwe baalaba ekibiina, ne bajjula obuggya, ne 
bawakanya ebyayogerwa Pawulo, nga babivuma. 46 Pawulo ne Balunabba 
ne boogera n'obuvumu nti Kyagwana okusooka okubuulirwa ekigambo 
kya Katonda mu mmwe. Kubanga mukisindiikiriza so temweiraba 
kusaanira bulamu obutaggwaawo, laba, tukyukira eri ab'amawanga. 47 
Kubanga Mlukama yatulagira bw’ati nti Nkuteeseewo okubanga omusana 
gw'amawanga, Obeerenga obulokozi okutuusa ku nkomerero y'ensi. 48 
Ab'amawanga bwe baawulira ne basanyuka ne bagulumiza ekigambo kya 
Katonda: bonna ne bakkiriza abaali baterekeddwa obulamu 
obutaggwaawo. 49 Ekigambo kya Mukama waffe ne kibuna mu nsi eri 
yonna. 50 Naye Abayudaaya ne babaweerera abakyala abeegendereza 
ab'ekitiibwa, n'abakulu ab'omu kibuga, ne bayigganyisa Pawulo ne 
Balunabba, ne babagoba mu mbibi zaabwe. 51 Naye ne babakunkumulira 
enfuufu ey'omu bigere ne bajja okutuuka Ikoniyo. 52 Abayigirizwa ne 
bajjula essanyu n'Omwoyo Omutukuvu. 


Mu Ikonio 


14:1 Awo olwatuuka mu Ikonio ne bayingirira wamumukkunjgaaniro 
ly'Abayudaaya, ne boogera bwe batyo ekibiina kinene n'okukkiriza ne 
bakkiriza, Abayudaaya n'Abayonaani. 2 Naye Abayudaaya abataagonda ne 
baweerera ab'amawanga ne bafuula emmeeme zaabwe okuba embi eri 
ab'oluganda. 3 Awo ne bamala ebiro bingi nga babuulira n'obuvumu mu 
Mukama waffe, eyategeeza ekigambo eky'ekisa kye, ng'abawa obubonero 


n'eby'amagero okukolebwanga mu mikono gyabwe. 4 Naye ekibiina 
eky'omu kibuga ne kyawukanamu; abamu ne babeera ku ludda 
lw'Abayudaaya abamu ku ludda |w'abatume. 5 Ab'amawanga 
n'Abayudaaya awamu n'abakulu baabwe bwe baabalumba okubagirira 
ekyejo, okubakuba amayinja, 6 bwe baategeera ne baddukira mu bibuga 
eby'e Lukaoniya, Lusitula ne Derube n'ensi eriraanyeewo: 7 ne babeera eyo 
nga babuulira enjiri. 8 Mu Lusitula yaliyo omlmtu nga talina maanyi mu 
bigere n'abeeranga awo, mulema okuva mu lubuto Iwa nnyina nga 
tatambulangako n'akatono. 9 Oyo n'awulira Pawulo ng'ayogera: naye 
n'amwekaliriza amaaso n'alaba ng'alina okukkiriza okulokoka, 10 
n'ayogera n'eddoboozi ddene nti Yimirira ku bigere byo, weegolole. 
N'abuuka n'atambula. 11 Ebibiina bwe baalaba Pawulo ky'akoze, ne 
bayimusa amaloboozi gaabwe, nga boogera mu lulimi Olulukaoniya nti 
Bakatonda basse gye tuli nga bafaanana abantu. 12 Balunabba ne bamuyita 
Zewu; ne Pawulo ne bamuyita Kerume, kubaaga ye yasinga okwogera. 13 
Kabona wa Zewu, eyali mu maaso g'ekibuga, n'aleeta ente n'engule 
ez'ebimuli okutuuka ku luggi ng'ayagala okuwaayo ssaddaaka n'ebibiina. 
14 Naye abatume Balunabba ne Pawulo bwe baawulira, ne bayuza engoye 
zaabwe ne bafubutuka ne bagenda mu kibiina, nga boogerera waggulu 15 
nga bagamba nti Abasajja, kiki ekibakoza ebyo? Naffe tuli bantu 
abakwatibwa byonna nga mmwe, era tubabuulira ebigambo ebirungi 
muleke ebyo ebitaliimu mukyukire Katonda omulamu, eyakola eggulu 
n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu: 16 mu mirembe egyayita yaleka 
amawanga gonna okutambuliranga mu makubo gaago: 17 naye 
teyeemalaayo nga talina mujulirwa, kubanga yakolanga bulungi, 
ng'abatonnyesezanga enkuba okuva mu ggulu n'abiro eby'okubalirangamu 
emmere, ng'ajjuzanga emitima gyammwe emmere n'essanyu. 18 Bwe 
baayogera ebyo, ne baziyiza ebibiina lwa mpaka okubawa ssaddaaka. 19 
Naye Abayudaaya ne bava mu Antiyokiya ne Ikonio, ne baweerera ebibiina 
ne bakuba amayinja Pawulo, ne bamuwalulira ebweru w'ekibuga, nga 
balowooza nti afudde. 20 Naye abayigirizwa bwe baamwetoolola 
n'ayimirira n'ayingira mu kibuga: ku lutlaku olw'okubiri n'agenda ne 
Balunabba okutuuka e Derube. 21 Bwe baamala okubuulira enjiri mu 


kibuga ekyo n'okufuula abayigirizwa abangi, ne bakomawo mu Lusitula ne 
Ikonio ne Antiyokiya, 22 nga banyweza emmeeme z'abayigirizwa, nga 
bababuulirira okunyiikiriranga mu kukkiriza, era nti olw'okulaba ennaku 
ennyingi kitugwanidde okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. 23 Bwe 
baamala okulondera abakadde mu buli kkanisa n'okusaba n'okusuba, ne 
babasigira Mukama waffe gwe bakkiriza. 24 Ne bayita mu Pisidiya ne 
batuuka e Panfuliya. 25 Bwe baamala okubuulira ekigambo mu Peruga ne 
baserengeta mu Ataliya; 26 ne bavaayo ne bawanika amatanga okuruuka e 
Antiyokiya; abaayo be baabasigira ekisa kya Katonda olw'omulimu gwe 
baatuukiriza. 27 Bwe baatuuka ne bakuņņnaanya ekkanisa, ne bababuulira 
byonna Katonda bye yakoleranga awamu nabo, era nti yaggulirawo 
ab'amawanga oluggi olw'okukkiriza. 28 Ne bamalayo ebiro bingi wamu 
n'abayigirizwa. 


Enjawukana ku by'okukomolebwa 


15:1 Awo abantu ne bava e Buyudaaya ne bayigiriza ab'oluganda nti Bwe 
mutaakomolebwenga ng'empisa ya Musa bw'eri, temuyinza kulokoka. 2 
Bwe waali empaka enayingi nokwawukana kw'endowooza wakati wa 
Pawulo ne Balunabba, ku luuyi olumu, n'abo abaava e Buyudaaya, ne 
balagira Pawulo ne Balunabba n'abalala ku bo okugenda e Yerusaalemi eri 
abatume n'abakadde olw'empaka ezo. 3 Awo abo bwe baamala 
okusibirirwa ab'ekkanisa ne bayita mu Foyiniiki ne Samaliya, nga 
bannyonnyolera ddala okukyuka kw'ab'amawanga: ne basanyusiza ddala 
ab'oluganda bonna. 4 Bwe baatuuka e Yerusaalemi, ab'ekkanisa n'abatume 
n'abakadde ne babasembeza, ne babuulira byonna Katonda bye 
yakoleranga awamu nabo. 5 Naye ne bagolokoka abamu ab'omu kitundu 
ky'Abafalisaayo abakkiriza, nga bagamba nti Kigwana okubakomolanga 
n'okubalagira okukwatanga amateeka ga Musa. 6 Abatume n'abakadde ne 
bakunyaana okwetegereza ekigambo ekyo. 7 Bwe waali okwawukaila 
kw'endowooza kungi, Peetero n'ayimirira nabagamba nti Abasajja 
ab'oluganda, mmwe mumanyi nti okuva mu nnaku ez'edda Katonda 
yalonda mu mmwe ab'amawanga bawulire mu kamwa kange ekigambo 


eky'enjiri ne bakkiriza. 8 Ne Katonda amanyi emitima n'abategeeza bwe 
yabawa Omwoyo Omutukuvu era nga ffe; 9 n'atayawula ffe nabo, bwe 
yalongoosa emitima gyabwe olw'okukkiriza. 10 Kale kaakano mukemera 
ki Katonda, okuteeka ekikoligo mu bulago bw'abayigirizwa bajjajjaffe kye 
bataayinza kutwala newakubadde ffe? 11 Naye tukkiriza okulokolebwa 
lwa kisa kya Mukama waffe Yesu, era nabo bwe batyo. 12 Ekibiina 
kyonna ne kisirika; ne bawulira Balunabba ne Pawulo nga bannyonnyola 
obubonero n'eby'amagero byonna Katonda bye yabakozanga mu mawanga. 
13 Abo bwe baamala okusirika Yakobo n'addamu ng'agamba nti Abasajja 
ab'oluganda, mumpulire. 14 Simyoni annyonnyodde Katonda bwe yasooka 
okutunuulira amawanga okuggiramu erinnya lye abantu. 15 Ebigambo bya 
bannabbi bitabagana n'ebyo nga bwe kyawandiikibwa nti 16 Oluvannyuma 
lw'ebyo ndikyuka, Ndizimba nate eweema ya Dawudi eyagwa; 
Okumenyeka kwayo ndikuzimba nate, Era ndigigolokosa: 17 Abantu 
abasigalawo banoonye Mukama, N'amawanga gonna abayitibwa erinnya 
lyange ku bo, 18 Bw'ayogera Mukama, ategeeza ebyo byonna okuva ku 
lubereberye lw'ensi. 19 Kyenva nsalawo tuleme okuteganya abava mu 
mawanga okukyukira Katonda; 20 naye tubawandiikire beewalenga 
obugwagwa bw'ebifaananyi, n'obweazi, n'ebitugiddwa, n'omusaayi. 21 
Kubanga okuva edda Musa alina mu buli kibuga abamubuulira, 
ng'asomebwa mu makungaaniro buli ssabbiiti. 22 Awo ne bakisiima 
abatume n'abakadde wamu n'ekkanisa yonna okulonda abantu mu bo 
n'okubatuma e Antiyokiya ne Pawulo ne Balunabba; Yuda ayitibwa 
Balusaba ne Siira, abantu abakulu mu b'oluganda: 23 ne bawandiika ne 
bagikwasa mu mikono gyabwe nti Abatume n'ab'oluganda abakadde 
tulamusizza ab'oluganda abali mu Antiyokiya ne Busuuli ne Kirukiya abali 
mu mawanga: 24 kubanga tuwulidde nti abantu abaava ewaffe 
baabasasamaza n'ebigambo nga bakyusa emmeeme zammwe, be 
tutalagiranga; 25 tusiimye, bwe tutabaganye n'omwoyo gumu, okulonda 
abantu okubatuma gye muli wamu n'abaagalwa baffe Balunabba ne 
Pawulo, 26 abantu abaasingawo obulamu bwabwe olw'erinnya lya 
Mukama waffe Yesu Kristo. 27 Kyetuvudde tutuma Yuda ne Siira era 
abalibabuulira obumu bennyini nakamwa. 28 Kubanga Omwoyo 


Omutukuvu yasiima naffe tuleme okubatikka omugugu omunene gwonna 
wabula bino ebigwana, 29 okwewalanga ebiweebwa eri ebifaananyi, 
n'omusaayi, n'ebitugiddwa, n'obwenzi: bwe muneekuumanga ebyo, 
munaabanga bulungi. Mweraba. 30 Awo ho, bwe baasindikibwa ne bajja e 
Antiyokiya, ne bakunyaanya ekibiina ne babakwasa ebbaluwa. 31 Bwe 
baasoma ne basanyuka olw'okubuulirirwa okwo. 32 Yuda ne Siira, 
kubanga nabo baali bannabbi, ne babuulirira ab'oluganda mu bigambo 
bingi, ne babagumya. 33 Bwe baamalayo ebiro, ne basiibulwa ab'oluganda 
n'emirembe okuddayo eri abaabatuma. 34 Naye Siira yasiima okusigalayo. 
35 Naye Pawulo ne Balunabba ne balwayo mu Antiyokiya nga 
bayigirizanga era nga babuuliranga ekigambo kya Mukama waffe wamu 
n'abalala bangi era. 36 Ennaku bwe zaayitawo Pawulo n'agamba 
Balunabba nti Kale tuddeyo tulambule ab'oluganda mu buli kibuga gye 
twabuulira ekigambo kya Mukama waffe, tulabe nga bwe bali. 37 
Balunabba era n'ayagala okutwala Yokaana erinaya: lye ery'okubiri 
Makko: 38 naye Pawulo teyasiima kumutwala oyo eyabaleka mu 
Panfuliya n'atagenda nabo ku mulimu. 39 Ne wabaawo empaka nnyingi 
n'okwawukana ne baawukana, Balunabba n'atwala Makko n'awanika 
amatanga okugenda e Kupulo; 40 naye Pawulo n'alonda Siira, n'avaayo, 
ab'oluganda bwe baamusigira ekisa kya Mukama waffe. 41 N'ayita mu 
Busuuli ne Kirukiya ng'agumya ekkanisa. 


16:1 Era n'atuuka e Derube ne Lusitula: laba, yaliyo omuyigirizwa erinnya 
lye Timoseewo, omwana w'umukuzi Omuyudaaya eyakkiriza: naye 
kitaawe 2 eyasiimibwa ab'oluganda abaali mu Lusitula ne Ikonio. 3 Oyo 
Pawulo n'ayagala okugenda naye; n'amutwala n'amukomola 
olw'Abayudaaya abaali mu bifo ebyo: kubanga bonna baamumanya nga 
kitaawe yali Muyonaani 4 Bwe baali nga bayita mu bibuga ne babawa 
okukwatanga ebyalagirwa abatume n'abakadde abaali mu Yerusaalemi. 5 
Awo ekkanisa ne zinywerera mu kukkiriza, ne zeeyongeranga ku 
muwendo buli lunaku. 6 Ne bayita mu nsi y'e Fulugiya ne Ggalatiya, 
kubanga baagaanibwa Omwoyo Omutukuvu okwogera ekigambo mu 
Asiya; 7 bwe baatuuka okumpi ne Musiya, ne bagezaako okugenda mu 


Bisuniya, n'Omwoyo gwa Yesu n'atabaganya; 8 ne beekooloobya Musiya, 
ne batuuka e Tulowa. 9 Pawulo n'alaba okwolesebwa ekiro, omuntu 
Omumakedoni ng'ayimiridde era ng'amwegayirira ng'agamba nti Wunguka 
okutuuka e Makedoni otuyambe. 10 Bwe yamala okulaba okwolesebwa, 
amangu ago ne tusala amagezi okusitula okugenda e Makedoni, nga 
tutegeera nti Katonda atuyise okubabuulira enjiri. 11 Kyetwava tusaabala 
okuva e Tulowa ne tukwata ekkubo eggolokofu okuruuka e 
Samoserakiya, ku lunaku olw'okubiri ne tutuuka e Neyapoli; 12 ne tuvaayo 
okutuuka e Firipi, kye kibuga eky'e Makedoni elusookerwako mu njuyi 
ezo, ekyazimbibwa Abaruumi: ne tubeera mu kibuga omwo ne tulwamu 
ennaku. 13 Awo ku lunaku lwa ssabbiiti ne tufuluma mu mulyango 
gw'ekibuga okugenda ku mugga bwe twalowooza nga yaliyo ekifo 
eky'okusabirangamu: ne tutuula ne twogera n'abakazi abaakunyaana. 14 
Awo omukazi erinnya lye Ludiya, omutunzi w'engoye ez'effulungu, wa mu 
kibuga Suwatira, eyasinzaaga Katonda, n’atuwulira: Mukama waffe 
n'amubikkula omutima gwe okuwuliriza Pawulo bye yayogera. 15 
muyingire mu nnyumba yange mubeere omwo. N'atuwaliriza. 16 Awo 
olwatuuka bwe twali tugenda wali awaasabirwanga, omuwala eyaliko 
dayimooni alagula n'atusanga, eyafuniranga bakama be ebintu ebingi 
olw'okulagula. 17 Oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogerera waggulu 
ng'agamba nti Abantu bano baddu ba Katonda Ali waggulu ennyo, 
abababuulira ekkubo ery'obulokozi. 18 N'akolanga bw'atyo ennaku 
nnyingi. Naye Pawulo, bwe yanakuwala ennyo, n'akyuka n'agamba 
dayimooni nti Nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo omuveeko. 
N'amuvaako mu kiseera ekyo. 19 Naye bakama be bwe baalaba ng'essuubi 
ly'ebintu byabwe liweddewo, ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula 
okubatwala mu katale eri abakulu, 20 ne babatwala eri abalamuzi ne 
bagamba nti Abantu bano basasamaza nnyo ekibuga kyaffe, kubanga 
Bayudaaya 21 era bayigiriza empisa ez'omuzizo ffe okuzikwatanga 
newakubadde okuzikolanga kubanga tuli Baruumi. 22 Ekibiina ne 
kibagolokokerako wamu: abalamuzi ne babayuliza engoye zaabwe, ne 
balagira okubakuba emiggo. 23 Bwe baabakuba emiggo emingi ne 
babasindikira mu kkomera, ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo: 24 


oyo bwe yalagirwa bw'atyo n'abasindiikiriza mu kkomera ery'omunda, 
n'akomerera ebigere byabwe mu nvuba. 25 Naye ekiro mu ttumbi Pawulo 
ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda, abasibe ne babawulira; 26 
amangu ago ne wabaawo ekikankano kinene n'emisingi gy'ekkomera ne 
gikankana: amangu ago enzigi zonna ne zigguka; n'ebyali bibasibye bonna 
ne bisumulukuka. 27 Omukuumi w'ekkomera n'azuukuka, bwe yalaba 
enzigi z'ekkomera nga zigguse n'asowola ekitala kye n'agenda okwetta, 
kubanga ng'alowooza nti abasibe babombye. 28 Naye Pawulo n'ayogerera 
waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba nti Teweekola kabi: kubanga fenna 
tuli wano. 29 N'asaba ettabaaza n'addukana n'ayingira, n'avuunamira 
Pawulo ne Siira, ng'akankana, 30 N'asaba ettabaaza n'addukana n'ayingira, 
n'avuunamira Pawulo ne Siira, ng'akankana, 31 Ne bagamba nti Kkiriza 
Mukama waffe Yesu, onoolokoka ggwe n'ennyumba yo. 32 Ne 
bamubuulira ekigambo kya Mukama waffe ne bonna abaali mu nnyumba 
ye. 33 Nabatwala mu kiseera ekyo ekiro n'abanaaza emiggo; n'abatizibwa 
ye n'ennyumba ye yonna amangu ago. 34 N'abalintayisa mu nnyumba ye, 
n'abaleetera emmeeza, n'asanyuka nnyo n'ennyumba ye yonna ng'akkirizza 
Katonda. 35 Naye bwe bwakya enkya, abalamuzi ne batuma basserikale 
baabwe nga bagamba nti Musumulule abantu abo. 36 Omukuumi 
w'ekkomera n'abuulira Pawulo ebigambo ebyo nti Abalamuzi batumye 
okubasumulula: kale kaakano mufulume, mugende n'emirembe. 37 Naye 
Pawulo n'abagamba nti Batukubidde mu maaso ga bantu nga 
tetunnasalirwa musango, nga tuli Bantu Baruumi ne batusindiikiriza mu 
kkomera; ne kaakano batuggyamu kyama? Nedda; naye bajje bennyini 
batufulumye. 38 Basserikale ne babuulira abalamuzi ebigambo bino: ne 
batya bwe baawulira nga Baruumi: 39 ne bajja ne babeegayirira, ne 
babafulumya, ne baagala bave mu kibuga. 40 Ne bafuhuna mu kkomera, 
ne bayingira mu nnyumba ya Ludiya, ne balaba ab'oluganda ne 
babasanyusa ne bavaayo. 


Okubuulira Yesu mu Ssessaloniika 


17:1 Ne Bayita mu Anfipoli ne Apolooniya ne batuuka e Ssessaloniika 


eyali ekkunyaaniro ly'Abayudaaya: 2 awo Pawulo nga bwe yali empisa ye 
n'ayingira mubo, mu ssabbiiti ssatu n'awakana nabo mu byawandiilubwa, 3 
ng'abikkula ng'ategeeza nti Kristo kya mugwanira okubonyaabonyezehwa 
n'okuzuukira mu bafu; era nti Oyo Yesu nze gwe mbabuulira ye Kristo. 4 
Abamu ku bo ne bakkirira ne beegatta ne Pawulo ne Siira; n'Abayonaani 
abeegendereza ekibiina kinene n'abakyala abakulu si batono. 5 Naye 
Abayudaaya bwe baakwatibwa obuggya ne batwala abantu ababi ab'omu 
bakopi ne bakunyaanyisa ahantu ne basasamaza ekibuga. Ne bazingiza 
ennyumba ya Yasooni ne baagala okubaleeta mu maaso g'abantu. 6 Bwe 
bataabalaba, ne bawalula Yasooni n'ab'oluganda abamu okubatwala mu 
maaso g'abakulu ab'omu kibuga nga boogerera waggulu nti Bano 
abavuunika ensi bazze ne wano; 7 ne Yasooni yabasembezezza. Bano 
bonna bajeemera amateeka ga Kayisaali nga bagamba nti Waliwo kabaka 
omulala, Yesu. 8 Ne basasamaza ekibiina'n'abakulu ab'omu kibuga bwe 
baawulira ebyo. 9 Bwe baamala okweyimiriza Yasooni n'abalala, ne 
babata. 10 Amangu ago ab'oluganda ne basindika ekiro Pawulo ne Siira 
okugenda e Beroya: nabo bwe baatuuka eyo ne bayingira mu kkungaaniro 
ly'Abayudaaya. 11 Naye bano baali balungi okusinga ab'e Ssessaloniika, 
kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo, buli lunaku nga 
banoonya mu byawandiikibwa oba nga ebyo bwe biri bwe bityo. 12 
Abamu bangi kyebaava bakkiriza, era n'abakazi abakyala Abayonaani 
n'abasajja si batono. 13 Naye Abayudaaya ab'e Ssessaloniika bwe 
baategeera ng'ekigambo kya Katonda kibuuliddwa Pawulo era mu Beroya, 
era ne bajjayo ne baweerera ebibiina ne babasasamaza. 14 Awo amangu 
ago ab'oluganda ne basindika Pawulo okugenda okutuuka ku nnyanja: Siira 
ne Timoseewo ne babeera eyo. 15 Naye abaawerekera Pawulo ne 
bamuleeta mu Asene, ne balagirwa okugamba Siira ne Timoseewo bajje 
gy'ali amangu nga bwe bayinza, ne bagenda. 16 Naye Pawulo bwe yali mu 
Asene ng'abalindirira, omwoyo gwe ne gumuluma bwe yalaba ekibuga nga 
kijjudde ebifaananyi. 17 Awo n'awakaniranga mu kkunygaaniro 
n'Abayudaaya n'abaali batya Katonda era ne mu katale buli lunaku n'abo 
abaamusisinkananga. 18 Awo abantu abamu abafirosoofo, aba Epikuliyo 
ne Abasutoyiiko, ne bamusisinkana. Abamu ne bagamba nti Ayagala 


kwogera ki abujjabujjana ono? Abamu ne bagamba nti Afaanana 
ng'abuulira balubaale abaggya: kubanga yali ng'abuulira Yesu 
n'okuzuukira. 19 Ne bamultwala ne bamuleeta ku Aleyopaago nga 
bagamba nti Tunaayinza okutegeera okuyigiriza kuno okuggya kw'oyogera 
nga bwe kuli? 20 Kubanga oleeta ebigambo ebiggya mu matu gaffe: 
kyetuva twagala okutelgeera amakulu g'ebigambo bino. 21 (Abaasene 
bona n'abagenyi abaabangayo tebaakolanga kintu kirala wabula 
okwogeranga oba kuwuliranga ekigambo ekiggya.) 22 Pawulo n'ayimirira 
wakati wa Aleyopaago n'agamba nti Abasajja Abaasene, mbalabye mu 
byonna nga mutya nnyo balubaale. 23 Kubanga bwe mbadde mpita ne 
ntunuulira bye musinza, era ne nsanga ekyoto ekiwandiikiddwako nti KYA 
KATONDA ATATEGEERWA. Kale kye musinza nga temukitegeera nze 
kye mbabuulira. 24 Katonda eyakola ensi n'ebirimu byonna, oyo kubanga 
ye Mukama w'eggulu n'ensi tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono, 25 
so taweerezebwa mikono gya bantu, ng'eyeetaaga ekintu, kubanga oyo ye 
abawa bonna obulamu n'okussa omukka ne byonna; 26 yakola okuva ku 
omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna, bwe yalagira 
n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe: 27 banoonyenga Katonda 
mpozzi bawammante okumulaba, newakubadde nga tali wala wa buli omu 
ku ffe: 28 kubanga mu oyo tuba balamu, tutambula, tubeerawo; era 
ng'abamu ab'ewammwe abayiya bwe bagamba nti Kubanga era tuli 
zzadde lye. 29 Kale bwe tuli ezzadde lya Katonda, tekirugwanira 
kulowoozanga nti Katonda afaanana zaabu oba ffeeza oba jjinja, 
ebyolebwa n'obukabakaba n'amagezi g'abantu. 30 Kale Katonda ebiro ebyo 
eby'obutamanya teyabitunuuliranga; naye kaakano alagira abantu bonna 
abali wonna wonna okwenenya, 31 kubanga yateekawo olunaku lw'agenda 
okusaliramu omusango ogw'ensonga ensi zonna mu muntu gwe 
yayawulamu, bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa bwe yamuzuukiza mu 
bafu. 32 Naye bwe baawulira okuzuukira kw'abafu abamu ne basekerera; 
abalala ne bagamba nti Era tulikuwulira nate olw'ekigambo ekyo. 33 Bwe 
batyo Pawulo n'abavaamu wakati. 34 Naye abasajja abamu ne beegatta 
naye ne bakkiriza: muabo Diyonusiyo Omwaleyopaagoddewo, n'omukazi 
erinnya lye Damali, n'abalala wamu nabo. 


Enjiri mu Kkolinso 


18:1 Awo oluvannyuma lw'ebyo n'ava mu Asene n'atuuka e Kkolinso. 2 
N'alaba omuntu Omuyudaaya erinnya lye Akula, eyazaalirwa mu Ponto, 
yali kyajje ave mu Italiya, ne mukazi we Pulisikira, kubanga 
Kulwawudiyo: yali alagidde Abayudaaya bonna okuva mu Ruumi: n'ajja 
gye baali 3 era kubanga baalina omulimu gumu n'abeeranga nabo ne 
bakolanga omulimu; kubanga omulimu gwabwe baali bakozi ba weema. 4 
N'awakaniranga mu kkunygaaniro bulissabbiiti, n'asendasendanga 
Abayudaaya n'Abayonaani. 5 Naye Siira ne Timoseewo bwe baava e 
Makedoni, Pawulo n'awalirizibwa ekigambo, ng'ategeeza Abayudaaya nga 
Yesu ye Kristo. 6 Bwe baamutangira ne bamuvuma, n’akunkumula engoye 
ze n'abagamba nti Omusaayi gwammwe gubeere ku mitwe gyammwe: nze 
ndi mulongoofu: okutanula kaakano nnaagenda eri ab'amawanga. 7 
N'avaayo, n'ayingira mu nnyumba y'omuntu erinnya lye Tito Yusito, atya 
Katonda, ennyumba ye eriraanye ekkuņņpaniro. 8 Era Kulisupo, omukulu 
w'ekkunygaaniro, n'akkiriza Mukama waffe n'ennyumba ye yonna; 
n'Abakkolinso bangi bwe baawulira ne bakkiriza ne babatizibwa. 9 
Mukama waffe nagamba Pawulo ekiro mu kwolesebwa nti Totya naye 
yogeranga, tosirikanga, 10 kubanga nze ndi wamu naawe; so tewali muntu 
anaakulumbanga okukukola obubi: kubanga mina abantu bangi mu kibuga 
muno. 11 N'amalayo mwaka n'emyezi mukaaga ng'ayigirizanga ekigambo 
kya Katonda mu bo. 12 Naye Galiyo bwe yali nga ye wessaza ly'e Akaya, 
Abayudaaya ne balumba Pawulo n’omwoyo gumu ne bamuleeta 
awasalirwa emisango, 13 nga bagamba nti Ono asendasenda abantu 
okusinza Katonda ng'amateeka bwe gatalagira. 14 Naye Pawulo bwe yali 
agenda okwasama akamwa ke, Galiyo n'agamba Abayudaaya nti Singa 
wabaabo okusobya oba kwonoona, okubi, mmwe Abayudaaya, 
nandibagumiikirizza: 15 naye oba nga waliwo okubuuzagana 
okw'ebigambo: n'amannya n'amateeka agali mu mmwe, ekyo kyammwe: 
nze saagala kusala musango gw'ebyo. 16 N'abagoba awasalirwa emisango. 
17 Bonna ne bakwata Sossene omukulu w'ekkungaaniro ne bamukubira 
awasalirwa emisango. Era Galiyo teyafaayo mu bigambo ebyo. 18 Pawulo 


n'amalayo ennaku nnyingi endala nate, n'asiibula ab'oluganda n'avaayo 
n'awanika amatanga okugenda e Busuuli, era wamu naye Pulisikira ne 
Akula; bwe yamala okumwera enviiri mu Kekereya; kubanga yeerayirira. 
19 Ne batuuka mu Efeso, bali n'abaleka eyo; naye ye yennyini n'ayingira 
mu kkungaaniro n'awakana n'Abayudaaya. 20 Bwe baamwagala 
okweyongera okutuula n'atakkiriza; 21 naye n'abasiibula n'agamba nti 
Ndikomawo nate gye muli Katonda ng'ayagadde, n'awanika amatanga 
n'avaayo mu Efeso. 22 N'agoba e Kayisaliya, n'alinnya n'alamusa 
ab'ekkanisa, n'aserengeta lokutuuka Antiyokiya. 23 Bwe yamalayo ebiro si 
bingi n'avaayo, m'ayitira mu nsi y'e Ggalatiya w’e Fulugiya, ng'ava kumu, 
ng'agumya abayigirizwa bonna. 24 Awo omuntu Omuyudaaya erinnya lye 
Apolo eyazaalirwa mu Alegezandereya, omuntu eyayigirizibwa, oyo 
n'atuuka mu Efeso, 25 Oyo yali ng'abuliddwa ekkubo ya Mukama waffe, 
ng'ayaka mu mwoyo n'ayogera n'ayigiriza nnyo ebigambo bya Yesu, 
ng'amanyi okubatiza kwa Yokaana kwokka: 26 oyo n'atanula okwogera 
n'obugumu mu kkungaaniro. Naye Pulisikira ne Akula bwe baawulira ne 
bamutwala gye bali, ne bongera okumutegeereza ddala ekkubo lya 
Katonda. 27 Bwe yayagala okuwunguka okutuuka Akaya, ab'oluganda ne 
bamugumya ne bawandiikira abayigirizwa okumusembeza: bwe yatuuka 
n'abayambanga nnyo abakkiriza olw'ekisa: 28 kubanga yasinganga 
Abayudaaya amaanyi amangi mu maaso g'abantu, ng'ategeezanga mu 
byawandiikibwa nga Yesu ye Kristo. 


Pawulo mu Efeso 


19:1 Awo olwatuuka Apolo bwe yali e Kkolinso, Pawulo bwe yayitira mu 
njuyi eziri waggulu n'atuuka mu Efeso n'asanga abayigirizwa abamu: 2 
n'abagamba nti Mwaweebwa Omwoyo Omutukuvu bwe mwakkiriza? Ne 
bamugamba nti Nedda, n'okuwulira tetuwuliranga nti waliwo Omwoyo 
Omutukuvu. 3 N'agamba nti Kale mwabatizibwa kuyingira mu ki? Ne 
bagamba nti Mu kubatizibwa kwa Yokaana. 4 Pawulo n'ayogera nti 
Yokaana yabatiza okubatiza okw'okwenenya, ng'agamba abantu bakkirize 
agenda okujja ennyuma we, ye Yesu. 5 Bwe baawulira ne babatizibwa 


okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. 6 Pawulo bwe yabassaako 
emikono, Omwoyo Omutukuvu n'ajja ku bo, ne boogera ennimi ne 
balagula. 7 Abantu bonna baali nga kkumi na babiri. 8 N'ayingira mu 
kkuņņaaniro n'ayogeranga n'obuvumu okumala emyezi esatu, 
ng'awakananga era ng'asendasendanga olw'ebigambo eby'obwakabaka bwa 
Katonda. 9 Naye abamu bwe baakakanyala ne batawulira, nga bavumanga 
Ekkubo mu maaso g'ekibiina, n'ava gye baali, n'ayawula abayigirizwa, 
ng'awakaniranga buli lunaku mu ssomero lya Tulaano. 10 Ebyo ne bimala 
emyaka ebiri, ne bonna abaali batuula mu Asiya ne bawulira ekigambo kya 
Mukama waffe, Abayudaaya n'Abayonaani. 11 Katonda n'akolanga 
eby'amagero ebitalabwa buli lunaku mu mikono gya Pawulo, 12 
n'abalwadde ne baleeterwanga ebiremba n'engoye ez'oku mubiri gwe, 
endwadde ne zibavangako, dayimooni n'abavangako. 13 Naye era abantu 
Abayudaaya abataliiko waabwe, abagoba dayimooni, ne beetulinkirira 
okwogera erinnya lya Mukama waffe Yesu ku abo abalina dayimooni, nga 
bagamba nti Mbalayiza Yesu Pawulo gw'abuulira. 14 Awo waaliwo 
abaana musanvu aba Sukewa Omuyudaaya kabona omukulu, abaakola 
bwe batyo. 15 Dayimooni n'addamu n'abagamba nti Yesu mmutegeera ne 
Pawulo mmumanyi; naye mmwe be ani? 16 Omuntu eyaliko dayimooni 
n'ababuukira n'abasinga onna n'abayinza, n'okudduka ne badduka okuva mu 
nnyumba eri nga bah bwereere nga balina ebiwundu. 17 Ekyo ne 
kitegeerwa bonna Abayudaaya n'Abayonaani abaatuulanga mu Efeso; 
entiisa n'ebakwata bonna, erinnya lya Mukama waffe Yesu ne 
ligulumizibwa. 18 Era bangi ku bo abakkiriza ne bajja, ne baatula ne 
bategeeza ebi kolwa byabwe. 19 Era bangi ku bo abaakolanga 
eby'obufumu ne bakuņnņnaanya ebitabo byabwe, ne babyokera mu maaso 
gaabwe bonna: ne babala omuwendo gwabyo ne balaba ebitundu bya 
ffeeza obukumi butaano. 20 Bwe kityo ekigambo kya Mukama waffe ne 
kyeyongeranga mu maanyi ne kiwangula. 21 Ebyo bwe byaggwa, Pawulo 
n'alowooza mu mwoyo okuyitira mu Makedoni ne Akaya, n'okugenda e 
Yerusaalemi, ng'agamba nti Bwe ndimala okubeera eyo, era kinnwanidde 
okulaba ne Ruumi. 22 N'atuma e Makedoni babiri ku abo 
abaamuweerezanga, Timoseewo ne Erasuto, ye yennyini n'alwayo ebiro si 


bingi mu Asiya. 23 Mu kiseera ekyo ne wabaawo akacwano si katono 
olw'Ekkubo. 24 Kubanga omuntu erinnya lye Demeteriyo, omuweesi wa 
ffeeza eyakolanga obusabo obwa ffeeza obwa Atemi n'afuniranga 
abaweesi amagoba si matono; 25 n'akunnaanya abo n'abaakolanga emirimu 
egyo, n'agamba nti Abasajja, mumanyi nti omulimu ogwo obugagga 
bwaffe mwe buva; 26 mulaba era muwulira nga si mu Efeso mwokka naye 
nga mu Asiya yonna Pawulo oyo asenzesenze era akyusizza ekibiina 
kinene, ng'agamba nti Abakolebwa n'emikono si bakatonda. 27 Naye si ffe 
fekka tulabye akabi omulimu gwaffe okunyoomebwanga, era naye 
n'essabo lya Atemi katonda omukulu omukazi okulowoozebwanga nga si 
kintu, n'oyo n'okuggibwa n'aggibwa mu kitiibwa kye, asinzibwa Asiya 
yonna n'ensi zonna. 28 Bwe baawulira ne bajjula obusungu ne boogerera 
waggulu nga bagamba nti Atemi w'Abaefeso mukulu. 29 Ekibuga kyonna 
ne kijjula okwetabula kuno; ne bafubutuka n'omwoyo gumu okutuuka mu 
teyatero, bwe baamala okukwata Gayo ne Alisutaluuko, ab'e Makedoni, 
abaatambulanga ne Pawulo. 30 Pawulo bwe yayagala okuyingira mu 
bantu, abayigirizwa ne batamukkiriza. 31 Era abakulu abamu aba Asiya, 
abaali mikwano gye, ne bamutumira nga bamwegayirira aleme 
okwewaayo mu teyatero. 32 Abamu ne boogerera waggulu bulala, 
n'abalala bulala, kubanga ekibiina kypli kyetabudde, so n'abalala bangi ne 
batategeera nsonga ebakunyaanyizza. 33 Ne baggya Alegezanda mu 
kibiina, Abayudaaya nga bamusindiikiriza. Alegezanda n'abawenya 
n'omukono n'ayagala okwennyonnyola eri abantu. 34 Naye bwe 
baamutegeera nga Muyudaaya, bonna ne boogerera waggulu n'eddoboozi 
limu okumala ng'essaawa bbiri nti Atemi w'Abaefeso mukulu. 35 
Omuwandiisi bwe yasirisa ekibiina, n'agamba nti Abasajja Abaefeso, 
muntu ki atategeera ng'ekibuga ky'Abaefeso kye kikuuma essabo lya 
Atemi omukulu n'ekifaananyi ekyava eri Zewu. 36 Kale kubanga ebyo 
tebyegaanika, kibagwanidde mmwe okukkakkana n'obutakola kintu mu 
kwanguyiriza. 37 Kubanga muleese abantu bano abatanyaze bya mu ssabo 
so era tebawodde katonda waffe omukazi. 38 Kale oba nga Demeteriyo 
n'abaweesi abali naye balina ekigambo ku muntu, enkiiko weeziri 
n'abaamasaza weebali: baloopagane. 39 Naye oba nga munoonya birala, 


binaasalirwa mu kkunyaaniro eribaawo bulijjo. 40 Kubanga ddala tuyinza 
okutuukwako akabi olw'akeegugungo kano aka leero, kubanga tewali 
nsonga gye tuliyinza kuwoza olw'okukunyaana kuno. 41 Bwe yayogera 
bw'atyo n'ayabulula ekibiina. 


Olugendo lw'e Buyonaani 


20:1 Akacwano bwe kamala okukkakkana, Pawulo n'ayita abayigirizwa 
n'ababuulirira n'abasiibula, n'avaayo okugenda e Makedoni. 2 Bwe yayita 
mu njuyi ziri n'abategeeza ebigambo bingi, n'atuuka e Buyonaani. 3 Bwe 
yamalayo emyezi esatu, era Abayudaaya bwe baamusalira olukwe, bwe 
yali ng'agenda okuyita mu nnyanja okuddayo mu Makedoni. 4 Ne bagenda 
naye okutuuka mu Asiya Sopateri Omuberoya mutabani wa Puulo; 
n'Abasessaloniika Alisutaluuko ne Sekuado; ne Gayo Omuderube ne 
Timoseewo; n'AbasiyaTukiko ne Tulofumo. 5 Bano ne bakulembera ne 
batulindirira mu Tulowa. 6 Ffe ne tuva mu Firipi ne tuwanika amatanga 
oluvannyuma lw'ennaku ez'emigaati egitazimbu lukuswa, ne tubatuukako 
mu Tulowa mu nnaku ttaano; gye twamala ennaku omusanvu. 7 Awo ku 
lunaku olw'olubereberye mu ssabbiiti, bwe twakunyaana lokumenya 
emigaati, Pawulo n'anyumya nabo, ng'ayagala okusitula enkya, n'alwawo 
mu kwogera okutuusa ettumbi. 8 Ne wabaawo ettabaaza nnyingi mu 
kisenge ekya waggulu, mwe twakutAaanira. 9 Omulenzi erinnya lye 
Yutuko n'atuula mu ddirisa, n'akwatibwa otulo tungi; awo Pawulo bwe 
yalwawo ng'akyanyumya, ng'akwatiddwa otulo tungi n'ava mu nju 
ey'okusatu, n'agwa, n'alondebwa ng'afudde. 10 Pawulo n'akka n'amugwako 
n'amuwambaatira n'agamba nti Temukuba biwoobe; obulamu bwe mwebuli 
munda. 11 N'alinnya n'amenya omugaati n'alyako n'alwawo ng'akyanyumya 
okutuusa enkya, n'alyoka avaayo. 12 Ne baleeta omulenzi nga mulamu, ne 
basanyuka si katono. 13 Naye ffe ne tukulembera okutuuka ku kyombo ne 
tugenda okutuuka e Aso, nga twagala eyo okusiika Pawulo: kubanga yali 
alagidde bw'atyo, ng'ayagala ye yennyini okuyita ku lukalu. 14 Bwe 
yatusanga mu Aso ne tumusiika, ne tuja e Mituleene. 15 Ne tuwanika 
amatanga okuvaayo ku lunaku olw'okubiri ne tutuuka mu maaso ga Kiyo; 


ku Iw'okusatu ne tugoba ku Samo; ku Iw'okuna ne tutuuka mu Mrreeto. 16 
Kubanga Pawulo yasiima okuyitira mu Efeso mu kyombo, aleme okulwa 
mu Asiya; kubanga yali ayanguwa, oba nga kiyinzika okubeera mu 
Yerusaalemi ku lunaku Iwa Pentekoote. 17 Bwe yali mu Mireeto n'atuma, 
mu Efeso n'ayita abakadde b'ekkanisa. 18 Bwe baatuuka gy'ali n'abagamba 
nti Mmwe mumanyi okuva ku lunaku olw'olubereberye bwe nnalinnya mu 
Asiya, bwe nnabanga nammwe mui biro byonna, 19 nga mpeereza 
Mukama waffe n'obuwombeefu bwonna n'amaziga n'okukemebwa kwe 
nnalaba mu nkwe z'Abayudaaya: 20 bwe sseekekanga kubabuulira 
kigambo kyonna ekisaana, n'okubayigiririzanga mu maaso g'abantu ne mu 
buli nju, 21 nga ntegeeza Abayudaaya era n'Abayonaani okwenenya eri 
Katoada n'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. 22 Kaakano, laba, bwe 
nsibiddwa mu mwoyo, pyenda e Yerusaalemi nga simanyi bye ndiraba 
eyo, 23 wabula nga Omwoyo Omutukuvu antegeeza mu buli kibuga; 
ng'agamba nti okusibibwa n'okubonyaabonyezebwa binnindiridde. 24 Naye 
obulamu bwange sibulowooza nga kintu, nga bwa muwendo gye ndi, 
ndyoke ntuukirize olugendo lwange n'okuweereza kwe nnaweebwa 
Mukama waffe Yesu, okutegeezanga enjiri ey'ekisa kya Katonda. 25 
Kaakano, laba, nze mmanyi nga temukyandaba maaso gange mmwe 
mwenna be nnayitangamu nga mbuulira obwakabaka. 26 Kyenva 
mbategeeza leero nti nze ndi mulongoofu olw'omusaayi gwa bonna, 27 
kubanga sseekekanga kubabuulira kuteesa kwa Katonda kwonna. 28 
Mwekuumenga mmwe mwekka n'ekisibo kyonna Omwoyo Omutukuvu 
mwe yabateeka mmwe okuba abalabirizi, okulundanga ekkanisa ya 
Katonda gye yeegulira n'omusaayi gwe yennyini. 29 Nze mmanyi nga bwe 
ndimala okuvaawo emisege emikambwe giriyingira mu mmwe, 
tegirisaasira kisibo; 30 era mu mmwe mwekka muliva abantu ngaboogera 
ebigambo ebikyamye, okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe. 31 Kale 
mutunule, mujjukire nga saalekanga kulabula n'amaziga buli muntu mu 
myaka esatu emisana n'ekiro. 32 Era ne kaakano mbasigira Katonda 
n'ekigambo eky'ekisa kye ekiyinza okuzimba n'okugaba obusika mu abo 
bonna abatukuzibwa. 33 Seegombanga ffeeza ya muntu yenna 
newakubadde zaabu newakubadde ekyambalo. 34 Mmwe mumanyi 


ng'emikono gino gye gyakolanga bye nneetaaga n'abo abali nange. 35 
Mbalaze mu byonna bwe kibagwanira okukolanga emirimu bwe mutyo 
okuyambanga abatalina maanyi, n'okujjukiranga ebigambo bya Mukama 
waffe Yesu bwe yagamba ye yennyini nti Okugaba kwa mukisa okusinga 
okutoola. Okugaba kwa mukisa okusinga okutoola. 36 Bwe yayogera 
bw'atyo n'afukamira n'asabira wamu nabo bonna. 37 Ne bakaaba nnyo 
bonna, ne bamugwa mu bulago Pawulo ne bamunywegera, 38 nga 
banakuwala okusinga byonna olw'ekigambo kye yayogera nti 
tebakyaddayo kumulaba. Ne bamuwerekerako okutuuka ku kyombo. 


Pawulo alabulwa ng'agenda e Yerusaalemi 


21:1 Awo olwatuuka bwe twamala okwawukana tlabo ne tuvaayo, ne 
tukwata ekkubo eggolokofu okutuuka e Koosi, ku lunaku olw'okubiri ne 
tutuuka e Rodo, ne tuvaayo ne tutuuka e Patala. 2 Bwe twasanga ekyombo 
nga kiwunguka okugenda e Foyiniiki, ne tusaabala ne tugenda. 3 Bwe 
twalengera Kupulo, ne tukireka ku mukono ogwa kkono ne tugenda e 
Busuuli, ne tugoba e Ttuulo: kubanga eyo ekyombo gye kyayagala 
okusiikululira ebintu. 4 Bwe twalabayo abayigirizwa ne tumalayo ennaku 
musanvu. Abo ne bagamba Pawulo mu Mwoyo aleme okulinnya mu 
Yerusaalemi. 5 Awo bwe twamalayo ennaku ezo ne tuvaayo ne tugenda; 
bonna ne batuwerekerako n'abakazi n'abaana abato okutuuka ebweru 
w'ekibuga: ne tufukamira ku lubalama Iw'ennyanja, ne tusaba; 6 ne 
tusiibulagana, ne tusaabala mu kyombo, naye bo ne baddayo eka. 7 Naffe 
bwe twamala nlugun lwaffe okuva e Ttuulo ne tutuuk:a Potolemaayi; ne 
tulamusa ab'oluganda ne tumala nabo olunaku lumu. 8 Ku lunaku 
olw'okubiri ne tuvaayo ne tutuuka e Kayisaliya: ne tuyingira mu nnyumba 
ya Firipo, omubuulizi w'enjiri, omu ku bali omusanvu, ne tutuula naye. 9 
Naye oyo yalina abawala bana abatamanyi musajja abaalagulanga. 10 Bwe 
twalwayo ennaku nnyingi, e Buyudaaya n'evaayo omuntu nnabbi erinnya 
lye Agabo. 11 N'ajja gye tuli n'addira olukoba Iwa Pawulo ne yeesiba 
amagulu ge n'emikono gye n'agamba nti Bw'atyo bw'ayogera Omwoyo 
Omutukuvu nti Abayudaaya bwe balisiba bwe batyo mu Y erusaalemi 


omuntu nannyini luko-- ba luno, balimuwaayo mu mikono 
gy'ab'amawanga. 12 Bwe twawulira ebyo, ffe era n'abantu ab'omu kifo kiri 
ne tumwegayiriza aleme okulinnya mu Yerusaalemi. 13 Awo Pawulo 
n'alyoka addamu nti Mukola ki okukaaba n'okumenya omutima gwange? 
Kubanga nze seetegese kusibibwa busibibwa era naye n'akufiira mu 
Yerusaalemi olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu. 14 Bwe yalema 
okuwulira ne tulekayo nga tugamba nti Mukama waffe ky'ayagala 
kikolebwa . 15 Awo oluvannyuma lw'ennaku ezo ne tusitula emigugu ne 
tulinnya e Yerusaalemi. 16 Era n'abayigirizwa abaava e Kayisaliya ne 
bagenda naffe, ne baleeta omuntu Munasoni ow'e Kupulo omuyigirizwa 
ow'edda, agenda okutusuza. 17 Bwe twatuuka mu Y erusaalemi 
ab'oluganda ne batusembeza n'essanyu. 18 Ku lunaku olw'akubiri Pawulo 
n'ayingira wamu naffe omwa Yakobo; era n'abakadde bonna baaliwo. 19 
Bwe yamala okubalamusa n'ababuulira kinnakimu Katonda bye yakolanga 
mu mawanga mu kuweereza kwe. 20 Nabo bwe baawulira ne bagulumiza 
Katonda; ne bamugamba nti Olaba, ow'oluganda, enkumi bwe ziri mu 
Bayudaaya abantu abakkiriza; nabo bonna balina obuggya obw'amateeka: 
21 abo babuulirwa ebigambo byo nti ggwe oyigiriza Abayudaaya bonna 
abali mu mawanga okuleka Musa, ng'ogamba baleme okukomolanga 
abaana abato newakubadde okutambuliranga mu mpisa. 22 Kale kiki kino? 
Tebaaleme kulwulira ng'ozze. 23 Kale kola nga bwe tukugamba: tulina 
abasajja bana abeerayirira ekirayiro; 24 oba twale abo otukuzibwe wamu 
nabo, obawe effeeza beemweemitwe: bonna banaategeera ng'ebigambo 
bye baabuulirwa ku ggwe tebiriimu; naye nga naawe wennyini 
weegendereza ng'okwata amateeka. 25 Naye ab'amawanga abakkiriza 
twawandiika ne rusala omusango nti beekuumenga mu bintu ebiweebwa 
eri ebifaananyi n'omusaayi n'ebitugiddwa n'obwenzi. 26 Awo Pawulo 
n'alyoka atwala abantu, ku lunaku olw'okubiri n'atukuzibwa wamu nabo 
n'ayingira mu yeekaalu okulaga ennaku ez'okutukuza bwe zituuse, 
okutuusa ekiweebwayo lwe kyaweebwayo olwa buli omu ku bo. 27 Awo 
ennaku omusanvu bwe zaali zinaatera okutuuka, Abayudaaya abaava mu 
Asiya ne bamulaba mu yeekaalu ne basasamaza ekibiina kyonna ne 
bamukwata, 28 nga boogerera waggulu nti Abasajja Abaisiraeri, 


mutuyambe: ono ye muntu oli ayigiriza bonna buli kifo obubi ku bantu ne 
ku mateeka ne ku kifo kino: era nate aleese Abayonaani mu yeekaalu, 
ayonoonye ekifo ekitukuvu. 29 Kubanga baali bamaze okulaba Tulofiimo 
Omuwefeso ng'ali naye mu kibuga: ne bateerera nti Pawulo amuleese mu 
yeekaalu. 30 Ekibuga kyonna ne kyegugumula, abantu ne bakuynyaana 
mbiro; ne bakwata Pawulo ne bamuwalula oktunufulumya ebweru wa 
yeekaalu: amangu ago enzigi ne ziggalwawo. 31 Bwe baali basala 
amagezi okumutta, ebigambo ne bituuka ku mwami omukulu w'ekitongole 
ekya basserikale nti Yerusaalemi kyonna kye fuukudde. 32 Amangu ago 
n'atwala basserikale n'abaami n'aserengeta gye baali mbiro: nabo bwe 
baalaba omwami omukulu n'abaserikale ne baleka okukuba Pawulo. 33 
Awo omwami omukulu n'alyoka asembera n'amukwata n'alagira 
okumusibya enjegere bbiri; n'abuuza nti ye ani, ne ky'akoze ki. 34 Abamu 
ab'omu kibiina ne boogerera waggulu bulala abalala bulala: bw'ataayinza 
kutegeera mazima olw'okuleekaana, n'alagira okumutwala mu kigo. 35 
Bwe yatuuka ku madaala, n'alyoka asitulibwa basserikale olw'amaanyi 
g'ekibiina: 36 kubanga ekibiina ky'abantu baali bagoberera nga boogerera 
waggulu nti Mutte. 37 Pawulo bwe yali anaatera okuyingizibwa mu kigo 
n'agamba omwami omukulu nti Kirungi mbeeko kye nkubuulira? 
N'agamba nti Omanyi Oluyonaani? 38 Kale si ggwe Mumisiri oli mu nnaku 
ezaayita eyajeemesa abantu enkumi ennya ku Batemu bali, n'abatwala mu 
ddungu? 39 Naye Pawulo n'agamba nti muntu Mugudaaya, ow'e Talusa 
eky'amu Kirukira, si wa mu kibuga ekitali kimanyifu: era nkwegayiridde, 
ndeka njogere n'abantu. 40 Bwe yamukkiriza, Pawulo n'ayimirira ku 
madaala n'awenya n'omukono abantu: bwe baamala okusiriikirira ddala, 
n'ayogera mu lulimi Olwebbulaniya ng'agamba nti 


22:1 Abasajja ab'oluganda ne bassebo, muwulire ensonga gye mbawoleza 
kaakano. 2 Bwe baawulira ng'abagambye mu lulimi Olwebbulaniya ne 
beeyongera okusirika: nagamba nti 3 Nze adi muntu Muyudaaya, 
eyazaalirwa mu Taluso eky'omu Kirukiya, naye eyalererwa mu kibuga 
muno ku bigere bya Gamalyeri, eyayigirizibwa ennyo mu mpisa 
z'amateeka ga bajjajja, ne mbeeranga n'obuggya bwa Katonda nga mmwe 


mwenna bwe muli leero: 4 ne njigganyanga ab'Ekkubo lino n'okubatta, nga 
mbasibanga era nga mbateekanga mu makomera abasajja n'abakazi; 5 era 
ne kabona asinga obukulu ye mujulirwa wange ow'ebyo n'abakadde bonna: 
era nabo ne bampa ebbaluwa eri ab'oluganda, ne ntambula okugenda e 
Ddamasiko abo abaali eyo baleetebwe mu Yerusaalemi nga basibe 
babonerezebwe. 6 Awo olwatuuka bwe nnali nga ntambula nga nnaatera 
okutuuka e Ddamasiko, nga mu ttuntu, amangu ago omusana mungi 
ogwava mu ggulu ne gwaka ne gunneetooloola; 7 ne ngwa wansi, ne 
mpulira eddoboozi nga linyamba nti Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? 8 
Nze ne nziramu nti Ggwe ani, Mukama wange? N'anyamba nti Nze Yesu 
Omunazaaleesi gw'oyigganya ggwe. 9 Abaali awamu nange ne balaba 
omusana, naye ne batawulira ddoboozi ly'oyo eyayogera nange. 10 Ne 
ngamba nti Nnaakola ntya, Mukama wange? Mukama waffe n'anyamba nti 
Golokoka, ogende e Ddamasiko, onoobuulirirwa eyo ebigambo ebyo 
byonna by'olagiddwa okukola. 11 Bwe ssaayinza kulaba olw'ekitiibwa 
ky'omusana guli, ne nkwatibwa ku mukono abo abaali nange ne ntuuka mu 
Ddamasiko. 12 Omuntu omu erinnya lye Ananiya atya Katonda mu 
mateeka, eyasiimibwa Abayudaaya bonna abatuula eyo, 13 n'ajja gye ndi 
n'ayimirira we ndi n'anyamba nti Ow'oluganda Sawulo, zibula. Mu kiseera 
ekyo ne nzibula okumutunuulira. 14 N'agamba nti Katonda wa bajjajjaffe 
yakulonda dda otegeere ebyo by'ayagala, era olabe Omutuukirivu oli, era 
owulire eddoboozi eriva mu kamwa ke. 15 Kubanga onoobeeranga 
mujulirwa we eri abantu bonna ow'ebigambo by'olabye ne by'owulidde. 16 
Kale kaakano ekikulwisa ki? Golokoka, obatizibwe onaaze ebibi byo, nga 
weegayirira erinnya lye. 17 Awo olwatuuka bwe nnakomawo e 
Yerusaalemi, bwe mali nga nsaba mu yeekaalu, omwoyo gwange ne 
guwaanyisibwa 18 ne mmulaba nyaamba nti Yanguwa ove mangu mu 
Yerusaalemi; kubanga tebalikkiriza kutegeeza kwo ku nze. 19 Nange ne 
ngamba nti Mukama wange, bo bennyini bamanyi nti nze nnabateekanga 
mu makomera era nga nnabakubiranga mu buli kkunyaaniro abakukkiriza: 
20 era n'omusaayi ogw'omujulirwa wo Suteefano bwe gwayiibwa, nange 
kennyini nnali nga nnyimiridde awo, nga nsiimye, nga nkuuma ebyambala 
byabweabaamutta. 21 N'anyamba nti Genda: kubanga nze nyende 


kukutuma wala mu b'amawanga. 22 Ne bamuwuliriza okutuusa ku 
kigambo kina, ne bayimusa amaloboozi gaabwe nga bagamba nti Aggibwe 
mu nsi afaanana bw'atyo: kubanga si kirungi abeere mulamu. 23 Bwe baali 
nga boogerera waggulu era nga bakasuka engoye zaabwe, era 
ngabafuumuulira waggulu enfuufu, 24 omwami omukulu n'alagira 
okumuleeta mu kigo, ng'agamba okumukemereza n'emiggo alyoke 
ategeere ensonga gye bamulanze okwogerera waggulu ku ye bwe batyo. 
25 Bwe baali nga bamaze okumusibya enkoba, Pawulo n'agamba omwami 
eyali amuyimiridde okumpi nti Si kya muzizo mmwe okukuba omuntu 
Ommammi nga tannaba kusalirwa musango? 26 Omwami bwe yawulira 
n'agenda eri omwami omukulu n'amubuulira ng'agamba nti Ogenda kukola 
ki? kubanga omuntu ono Muruumi. 27 Omwami omukulu n'agenda gy'ali, 
n'amugamba nti Mbuulira, ggwe oli Muruumi? N'agamba nti Yee. 28 
Omwami omukulu n'addamu nti Nze nnafuna Oburuumi buno n'ebintu 
bingi. Pawulo n'agamba nti Naye nze mmwe nnazaalirwa. 29 Awo amangu 
ago ne balyoka bamuleka abaali bagenda okumukemereza: era n'omwami 
omukulu n'atya bwe yamala oku tegeera nga Muruumi, era kubanga 
amusibye. 30 Naye ku lunaku olw'okubiri, bwe yayagala okumanya 
amazima ensonga Abayudaaya gye bamulanze okumuloopa, 
n'amusumulula n'alagira bakabona abakulu n'olukiiko Iwonna 
okukunyaana, n'aleeta Pawulo n'amuteeka mu maaso gaabwe. 


23:1 Pawulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti Abasajja 
ab'oluganda, nze nneegendereza n'omwoyo gwonna omulungi mu maaso 
ga Katonda okutuusa ku lunaku luno. 2 Pawulo n'alyoka amugamba nti 
Katonda alikukuba, ggwe ekisenge ekyasiigibwa okutukula; era otudde 
okunsalira omusango ng'amateeka bwe gali, n'olagira okunkuba 
ng'amateeka bwe gatalagira? 3 Pawulo n'alyoka amugamba nti Katonda 
alikukuba, ggwe ekisenge ekyasiigibwa okutukula; era otudde okunsalira 
omusango ng'amateeka bwe gali, n'olagira okunkuba ng'amateeka bwe 
gatalagira? 4 Abaali bamuyimiridde okumpi ne bagamba nti Ovuma 
kabona asinga obukulu owa Katonda? 5 Pawulo n'agamba nti Mbadde 
simumanyi, ab'oluganda, nga ye kabona asinga obukulu: kubanga 


kyawandiikibwa nti Toyogeranga bubi ku mukulu w'abantu bo. 6 Naye 
Pawulo bwe yategeera ng'ekitundu ekimu kya Basaddukaayo n'eky'okubiri 
kya Bafalisaayo, n'ayogerera waggulu mu lukuko nti Abasajja ab'oluganda, 
nze ndi Mufalisaayo mwana w'Abafalisaayo: nsalirwa omusango 
olw'essuubi n'okuzuukira kw'abafu. 7 Bwe yayogera bw'atyo ne wabaawo 
okuyomba Abafalisaayo n'Abasaddukaayo, ekibiina ne kyawukanamu. 8 
Kubanga Abasaddukaayo bagamba nti tewali kuzuukira, newakubadde 
malayika, newakubadde omuzimu: naye Abafalisaayo baatula byombi. 9 
Ne wabaawo okukaayana kungi: abawandiisi abamu ab'omu kitundu 
eky'Abafalisaayo ne bayimirira ne bawakana nga bagamba nti Tetulaba 
kibi ku muntu ono: era kinaaba kitya oba ng'omuzimu gwe gwogedde naye 
oba malayika? 10 Bwe waabaawo okuyomba okungi, omwami omukulu 
ng'atya Pawulo nga bagenda okumukutulamu, n'alagira ekitongole okukka 
wansi Okumuggya wakati mu bo olw'amaanyi, okumuleeta mu kigo. 11 
Awo mu kiro eky'okubiri, Mukama waffe n'ayimirira w'ali n'agamba nti 
Guma omwoyo: kuba nga bwe wategeeza ebigambo byange mu 
Yerusaalemi, era kikugwanidde okutegeeza bw'otyo ne mu Ruumi. 12 
Bwe bwakya enkya, Abayudaaya ne balagaana ne beeyama obweyamo 
nga bagamba nti tebajja kulya newakubadde okunywa wabula nga bamaze 
kutta Pawulo. 13 Abeekobaana bwe batyo ne basukka amakumi ana. 14 
Abo ne bajja eri bakabona abakulu n'abakadde ne bagamba nti 
Okwekolimira twekolimidde obutakomba ku kantu wabula nga tumaze 
kutta Pawulo. 15 Kale kaakano mmwe n'olukiiko mugambe omwami 
omukulu amuleete wansi gye muli ng'abaagala okwongera okumanya 
amazima g'ebigambo bye: naffe, anaaba nga tannaba kusembera, 
tweteeseteese okumutta. 16 Naye uumaana wa olwannywa wa Pawulo 
n'awuliral olukwe luno, n'ajja n'ayingira mu' kigo, n'abuulira Pawulo. 17 
Pawulo n'ayita omu ku baami n'amugamba nti Twala omulenzi ono eri 
omwami omukulu; kubanga alina, ekigambo okumubuulira. 18 Awo oli 
n'amutwala n'amuleeta eri omwami omukulu n'agamba nti Pawulo olnnsibe 
yampise n'anneegayirira okukuleetera omulenzi ono, ng'alitia ky'agenda 
okukubuulira. 19 Omwami omukulu n'amukwata ku mukono ne yeeyawula 
mu kyama n'amubuuza nti Bigambo ki by'olina okumbuulira? 20 N'agamba 


nti Abayudaaya bateesezza okukwegayirira okuleeta Pawulo, enkya wansi 
mu lukiiko ng'agenda okwongera okumubuuza amazima g'ebigambo bye. 
21 Kale ggwe tobakkiriza: kubanga abantu baabwe bamuteeze okusinga 
amakumi ana abeekolimidde obutalya newakubadde okunywa wabula nga 
bamaze okumutta; nabo kaakano beeteeseteese nga balindirira ggwe 
okubasuubiza. 22 Awo omwami omukulu n'asiibula omulenzi, bwe yamala 
okumukuutira nti Tobuulirako omuntu ng'ombuulidde ebigambo bino. 23 
N'ayita babiri ku baami n'agamba nti Mutegeke basserikale' ebikumi bibiri 
okugenda e Kayisaliya, n'ab'oku mbalaasi nsanvu, n'ab'amafumu ebikumi 
bibiri, mu ssaawa ey'okusatu ey'ekiro; 24 era babalabire ensolo balyoke 
beebagazeeko Pawulo era bamutwale mirembe eri Ferikisi owessaza. 25 
N'awandiika ebbaluwa engeri, eno nti 26 Kulawudiyo Lusiya alamusizza 
owessaza omulungi ennyo Ferikisi, 27 Omuntu oyo bwe yamala 
okukwatibwa Abavudaaya, bwe baali bagenda okumutta, ne njija 
n'ekitongole gye baali ne mbamuggyako, bwe nnategeera nga Muruumi. 28 
Era bwe nnayagala okutegeera ensonga gye bamulanze okumuloopa,, ne 
mmutwala mu lukiiko Iwabwe. 29 Ne ndaba ng'aloopeddwa bya 
kubuuzibwa eby'omu mateeka gaabwe, naye nga tewali nsonga ya 
kumussa newakubadde okusibibwa. 30 Bwe bambuulira nti banaamusalira 
olukwe, amangu ago ne mmuweereza gy'oli; era ne ndagira abamuloopa 
okumuloopera mmaaso go. 31 Awo basserikale nga bwe baalagirwa ne 
batwala Pawulo ne bamuleeta mu kiro okutuuka mu Antipatuli. 32 Naye 
ku lunaku olw'okubiri ne baleka ab'oku mbalaasi okugenda naye ne 
baddayo mu kigo: 33 abo bwe baatuuka e Kayisaliya ne bawa ebbaluwa 
owessaza era ne bamwanjulira Pawulo. 34 Bwe yamala okugisoma, 
n'abuuza essaza gye yava; bwe yabuulirwa nti yava mil Kirukiaya, 35 
n'agamba nti Ndikuwulira abakuloopa bwe balibaawo nabo: n'alagira 
okumukuumira mu nnyumba ya Kerode. 


24:1 Ennaku bwe zaayitawo ettaano, kabona asinga obukulu Ananiya 
n'aserengeta n'abakadde abamu n'omuntu omwogezi Terutuulo: abo ne 
babuulira owessaza ebigambo Pawulo bye yaloopebwa. 2 Bwe yayitibwa, 
Terutuulo n'atanula okumuloopa ng'agamba nti Kubanga twali tufunye 


emirembo mingi eri ggwe, n'ebigambo ebibi nga birongoosebbwa mu 
ggwanga lino olw'okulabirira kwo, 3 tubikkiriza ennaku zonna ne mu bifo 
byonna, Ferikisi omulungi ennyo, n'okwebaza kwonna. 4 Naye nneme 
okwongera okukukooya, nkwegayiridde otuwulire mu bigambo bitono 
olw'obulungi bwo. 5 Kubanga twalaba omuntu ono nga mubi nnyo, 
ajeemesa Abayudaaya bona abali mu nsi zonna, era ye mukulu w'ekitundu 
ky'Abanazaaleesi: 6 yagezaako okwonoona yeekaalu: ne tumukwata, [ne 
twagala okumusalira omusango ng'amateeka gaffe bwe gali: 7 naye 
omwami omukulu Lusiya n'ajja n'atumuggyako mu mikono gyaffe 
n'amaanyi mangi, 8 bwe yalagira abamuvunaana okujja gy'oli:] 
bw'onoomwebuuliza wekka onooyinza okutegeera bino byonna bye 
tumuvunaana. 9 Era n'Abayudaaya ne bamuloopa bumu nga bagamba nti 
bwe bityo bwe biri. 10 Awo owessaza bwe yamuwenya okwogera, 
Pawulo n'addamu nti Kubanga mmanyi ng'oli mulamuzi wa ggwanga lino 
okuva mu myaka mingi, nkuwoleza ebigambo byange n'omwoyo 
omugumu; 11 kubanga oyinza okutegeera ng'ennaku tezinnayita kkumi na 
bbiri! kasookedde nninnya e Yerusaalerm okusinza: 12 so tebansanganga 
mu yeekaalu nga mpakana n'omuntu oba nga njeemesa ekibiina 
newakubadde mu kkunyaaniro newakubadde mu kibuga. 13 So tebayinza 
kukakasa; w'oli ebigambo bye banvunaana; kaakano. 14 Naye kino 
nkyatula w'oli nti Ekkubo nga bwe liri lye bayita enzikiriza, bwe ntyo bwe 
mpeereza Katonda wa bajjajjaffe, nga nzikiriza byonna ebyawandiikibwa 
mu mateeka ne mu bya bannabbi; 15 nga mina essuubi Katonda, era nabo 
bennyini lye basuubira, nti walibaawo okuzuukira kw'abatuukirivu era 
n'abatali batuukirivu. 16 Era nnyiikira mu kigambo ekyo okubeeranga 
n'omwoyo ogutalina musango eri Katonda n'eri abantu ennaku zonna. 17 
Awo emyaka mingi bwe gyayitawo ne njija okuleeta eby'abaavu eri 
eggwanga lyaffe n'ebiweebwayo: 18 bwe nnali mu ebyo Abayudaaya 
abamu abaava mu Asiya ne bansanga mu yeekaalu nga ntukuzibwa, nga 
sirina kibiina newakubadde oluyoogaano; 19 abagwanidde okubeera w'oli 
n'okunnumiriza oba nga balina ekigambo ku nze 20 Oba bano bayogere 
bennyini ekibi kye baalaba bwe nnayimirira mu lukiilro 21 wabula 
olw'eddoboozi lino erimu lye nnayogerera waggulu, nga nnyimiridde mu 


bo, nti Olw'okuzuukira kw'abafu nsalirwa omusango gye muli ku lunaku 
luno. 22 Naye Ferikisi, kubanga ye yali abasinga okumanya ebigambo 
eby’ekkubo, n’abalwisaawo ng’agamba okumanya ebigambo eby'Ekkubo, 
n'abalwisaawa ng'agamba nti bw'aliserengeta Lusiya omwami omukulu, 
ndisala omusango gw'ebigambo byammwe. 23 N'alagira omwami 
okumukuuma (n'okumuwa ebbanga; n'obutaziyiza muntu yonna ku 
mikwano gye, okumuweereza. 24 Naye ennaku bwe zaayitawo Ferikisi 
n'ajja ne mukazi we Dulusira, Omuyudaaya, n'ayita Pawulo n'amuwuliriza 
ku bigambo eby'okukkiriza Kristo Yesu. 25 Bwe yali ng'ateeza 
eby”obubutuukinvu, n'eby'okwegendereza, n'eby'omusango ogugenda 
okujja, Ferikisi n'atya n'addamu nti Genda kaakano; bwe ndiba n'abbanga, 
ndikuyita. 26 Era n'asuubira Pawulo okumuwa ebintu: kyeyava 
yeeyongeranga okumutumiranga okunyumyanga naye. 27 Naye bwe 
waayitiwo emkyaka ebiri, obwa Ferikisi ne buweebwa Polukiyo Fesuto; 
Ferikisi bwe yayagala Abayudaaya okumusiima, n'aleka Pawulo nga 
musibe. 


Pauwulo ajulira Kayisaali 


25:1 Awo Fesuto bwe yatuuka mu ssaza, bwe waayitawo ennaku ssatu, 
nava mu Kayisaliya n'alinnya Yerusaalemi. 2 Bakabona kulu n'abakungu 
b'Abayudaaya ne bamubuulira Pawulo bye yaloopebwa; ne bamwegayirira, 
3 nga baagala abakole obulungi ku ye, amutumire okujja e Yerusaalemi; 
bamuteegere mu kkubo okumutta. 4 Naye Fesuto n'addamu nti Pawulo 
akuumirwa mu Kayisaliya, naye ye yennyini yali ng'anaatera okuvaayo 
okugenda. 5 N'agamba nti Kale abakulu mu mmwe bagende nange, 
bamuvunaane oyo oba ng'aliko ekibi kyonna kyonna, 6 Bwe yamalayo 
ewaabwe ennaku ezitaasingawo munaana oba kkumi, n'aserengeta e 
Kayisaliya; ku lunaku lw'okubiri n'atuula ku ntebe esalirwako emisango, 
n'alagira okuleeta Pawulo. 7 Bwe yatuuka Abayudaaya abaava e 
Yerusaalemi ne bayimirira okumwetooloola, nga bateeta ebimuvunaanwa 
bingi era ebizibu, bye bataayinza kulumiriza; 8 Pawulo n'awo eri Kayisaali. 
9 Naye Fesuto, bwe za nti Siyonoonanga mu mateeka g'Abayudaaya 


newalkubadde ku yeekaalu newakubadde yayagala Abayudaaya 
okumusiima, n'addamu eri Pawulo n'agamba nti Oyagala okugenda e 
Yerusaalemi osalinve eyo omusango gw'ebigambo bino mu maaso gange? 
10 Naye Pawulo n'agamba nti Nnyimiridde awali entebe esalirwako 
emisango eya Kayisaali, we nywanidde okusalirwa omusango: 
s'syonoonanga eri Abayudaaya, era nga naawe bw'otegeerera ddala 
obulungi. 11 Kale oba nga nnayonoona era nga nnakola ekigambo 
ekisaanidde okunzisa, sigaana kufa: naye oba nga bano ebigambo bye 
banvunaana nga tebiriiwo na kimu, tewali muntu, ayinza okumpaayo mu 
bo. Njulira Kayisaali. 12 Fesuto bwe yamala okuteesa nabo mu lukiiko 
n'alyoka addamu nti Ojulidde Kayisaali: oligenda eri Kayisaali. 13 Awo 
bwe waayitawo ennaku, Agulipa kabaka ne Berenike ne batuuka e 
Kayisaliya, ne balamusa Fesuto. 14 Bwe baamalayo ennaku nnyingi, 
Fesuto n'abuulira kabaka ebigambo bya Pawulo ng'agamba nti Waliwo 
omuntu Ferikisi gwe yaleka nga musibe: 15 bwe nnali mu Yerusaalemi 
bakabona abakulu n'abakadde b'Abayudaaya ne bambuulira ebigambo bye, 
nga baagala okumusalira omusango. 16 Ne mbaddamu nti Si mpisa ya 
Baruumi okuwaayo omuntu abamuvunaana nga tebannaba kubaawo mu 
maaso ge, era nga tannaweebwa bbanga lya kuwoza bye bamuvunaana. 17 
Awo bwe baakunygaanira wano, saalwa n'akatono, naye ku lunaku 
olw'okubiri ne ntuula ku ntebe esalirwako emisango ne ndagira okuleeta 
omusajja oyo. 18 Bwe baayimirira abamuvunaana ne bataleeta nsonga ya 
bigambo bibi nga bwe nnali ndowooza; 19 naye baalina ku ye ebibuuzibwa 
mu ddiini yaabwe n'eby'omuntu Yesu eyafa, Pawulo gwe yayogerako 
okuba omulamu. 20 Nange bwe nnabulwa bwe nnaakebera ebyo, ne 
mmubuuza ng'ayagala okugenda e Yerusaalemi okusalirwayo omusango 
ogwa bino. 21 Naye Pawulo bwe yajulira okukuumibwa okusalirwa 
omusango eri Augusito, ne ndagira okumukuumal okutuusa lwe 
ndimuweereza eri Kayisaali. 22 Agulipa n'agamba Fesuto nti 
Nandyagadde nange okuwulira omuntu oyo. N'agamba nti Enkya 
onoomuwulira. 23 Awo ku lunaku olw'okubiri Agulipa ne Berenike bwe 
bajja n'ekitiibwa ekinene era bwe baayingira mu kifo awawulirirwa 
emisango wamu n'abaami abakulu n'abakungu ab'omu kibuga, Fesuto 


n'alagira Pawulo n'aleetebwa. 24 Fesuto n'agamba nti Agulipa kabaka 
nammwe mwenna abali wano naffe, mumulaba ono, ekibiina kyonna 
eky'Abayudaaya gwe banneegayiririra mu Yerusaalemi ne wano nga 
boogerera waggulu nti tekimugwanidde kuba mulamu nate. 25 Naye nze 
ne ntegeera nga takoze kigambo ekisaanidde okumussa: naye ye bwe 
yajulira Augusito ne nsala okumuweerezaayo. 26 Sirina kigambo ku ye 
eky'amazima okuwandiikira mukama wange. Kyenvudde mmuleeta we 
muli, era okusinga w'oli, ggwe kabaka Agulipa, bwe tunaamala 
okumukemereza ndyoke mbeere n'ekigambo eky'okuwandiika. 27 
Kubanga ndaba nga kya busiru okuweereza omusibe n'obutabuulira asonga 
eziri ku ye. 


Obulamu bwa Pawulo obwasooka 


26:1 Agulipa n'agamba Pawulo nti Okkirizibwa okuwoza ensonga zo. 
Awo Pawulo n'alyoka agolola omukono n'awoza nti 2 Bye nnavunaanibwa 
Abayudaaya byonna, kabaka Agulipa, nneesiimye kubanga nyenda 
okubiwoza leero w'oli; 3 era okusinga kubanga omanyi empisa 
n'ebibuuzibwa byonna ebiri mu Bayudaaya: kyenva nkwegayirira 
ogumiikirize oktunpulira. 4 Kale empisa zange okuva mu buto ezaasooka 
okubeeranga mu ggwanga lyaffe ne mu Yerusaalemi, Abayudaaya bonna 
bazimanyi; 5 abantegeera okusooka edda, singa baagala okutegeeza, bwe 
nneegenderezanga mu kitundu ekisinga obuzibu eky'eddiini yaffe, ne 
mbeera Mufalisaayo. 6 lye basuubira okutuukako ebika byaffe ekkumi 
n'ebibiri, nga banyiikira okuweerezanga Katonda emisana n'ekiro: 
olw'essuubi eryo, kabaka, Abayudaaya kyebavudde bampawaabira. 7 Kiki 
ekibalowoozesa nti tekiyinzika Katonda okuzuukiza abafu? 8 Kiki 
ekibalowoozesa nti tekiyinzika Katonda okuzuukiza abafu? 9 Mazima nze 
nalowoozanga nzekka nga kiņņnwanidde okukolanga obubi ebigambo bingi 
ku linnya lya Yesu Omunazaaleesi. 10 N'okukola nu nkolanga bwe ntyo e 
Yerusaalem nze ne nsibanga mu makomera abatukuvu baamu bangi, bwe 
nnaweebwa obuyinza eri bakabona abakulu. era bwe battibwa, ne nzikiriza 
okubatta. 11 Era bwe nnababonerezanga emirundi mingi mu makuņņnaaniro 


gonna ne mbawalirizanga okuvvoola; ne mbasunguwaliranga nnyo ne 
mbayigganyanga okutuukai mu bibuga eby'ebweru. 12 Awo bwe nnali nga 
nyenda e Ddamasiko nga mina obuyinza n'okulagirwa okwava eri 
bakabona abakulu, 13 mu ttuntu, kabaka, ne ndaba mu kkubo omusana 
ogwava mu ggulu ogusinga okwaka kw'enjuba ne gumasamasa ne 
gunneetooloola n'abaali batambula nange. 14 Ne tugwa fenna wansi ne 
mpulira eddoboozi nga lyogera tlange mu lulimi Olwebbulaniya nti 
Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? kye kizibu ggwe okusamba ku 
miwunda. 15 Nze ne nyamba nti Ggwe ani, Mukama wange? Mukama 
waffe n'agamba nti Nze Yesu, gw'oyigganya ggwe. 16 Naye golokoka, 
oyimirire ku bigere byo: kyenvudde nkulabikira, nkulonde obeerenga 
omuweereza era omujulirwa w'ebyo mw'ondabidde era ow'ebyo mwe 
anaatulabikiranga, 17 nga nkuwonya mu bantu ne mu b'amawaaga, nze gye 
nkutuma okuzibula amaaso gaabwe, 18 nga nkuwonya mu bantu ne mu 
b'amawaaga, nze gye nkutuma okuzibula amaaso gaabwe, 19 Kale, 
kabaka Agulipa, saalema kugondera okwolesebwa okw'omu ggulu: 20 
naye nnasooka okubuulira ab'omu Ddamasiko ne mu Yerusaalemi, era 
n'ensi yonna ey'e Buyudaaya n'eb'amawanga okwenenya n'okukyukira 
Katonda, nga bakolonga ebikolwa ebisaanidde okwenenya. 21 
Abayudaaya kyabaava bankwata mu yeekaalu ne bagezaako okunzita. 22 
Kale bwe mafuna okubeerwa okwava eri Katonda, okutuusa ku lunaku 
luno nnyinuridde nga ntegeeza abato n'abakulu, nga soogera kigambo 
wabula bannabbi ne Musa bye baayogere nga bigenda okujja; 23 ne 
kigwanira Kristo okubonyaabonyezebwa; era ye bw’alisooka mu 
kuzuukira kw'abafu okubuulira omusana abantu n’ab’amawanga. 24 Bwe 
yawoza bw'atyo Fesuto n'agamba n'eddoboozi ddene nti Olaluse, Pawulo: 
okusoma okwo okungi kukukyuea okuba omulalu. 25 Naye Pawulo 
n'agamba nti Siraluse, Fesuto omulungi ennyo, na,ye njogera ebigambo 
eby'amazima eby'obuntu bulamu. 26 Kubanga kabaka amanyi ebigambo 
bino, gwe njogerera mu maaso ge n'obugumu. Kubanga tnmanyi ebigambo 
bino tebyekwese eri kabaka n'ekimu; kubanga ekyo tekyakolebwa mu 
bubba. 27 Okkiriza bannabbi, kabaka Agulipa? Mmanyi ng'okkiriza. 28 
Agulipa n'agamba Pawulo nti Oyagala okunsendasenda onfuule 


Omukristaayo; 29 Pawulo n'agamba nti Nandisabye Katonda 
olw'okusendasenda okutono oba okunene si ggwe wekka era naye ne 
bonna abampulira leero okufuuka nga nze awatali kusibibwa kuno. 30 
Kabaka n'agalokoka n'owessaza ne Berenike n'abaali batudde awamu 
nabo; 31 bwe baddayo eka, ne boogera bokka na bokka aga bagamba nti 
Omuntu ono takoze ekisaanidde okumussa oba okumusibya. 32 Agulipa 
n'agamba Fesuto nti Omuntu ono yandiyinzizza okuteebwa, singa teyajulira 
Kayisaali. 


Olugendo lw'e Ruumi 


27:1 Awo bwe kyalagirwa ffe okuwanika amatanga okugenda Italiya, ne 
bawaayo Pawulo n'abasibe abalala abamu eri omwami, erinnya lye Yuliyo, 
ow'ekitongole kya Augusito. 2 Ne tusaabala mu kyombo eky'e 
Adulamutiyo ekyali kigenda ku njuyi z'e Asiya, ne tuvaayo, Alisutaluuko 
ow'e Makedoni ow'omu Ssessaloniika naye ng'ali naffe. 3 Ku lunaku 
olw'okubiri ne tugoba e Sidoni: Yuliyo n'akola bulungi Pawulo 
n'amukkiriza okugenda eri mikwano gye okumulabirira. 4 Ne tuvaayo ne 
tuyita ku mabbali ga Kupulo kubanga omuyaga gwali gutuva mu 
bwengula. 5 Bwe twayita mu nnyanja ey'e Kirukiya n'e Panfuliya; tutuuka 
e Mula eky’e Lukiya. 6 Omwami n'alabayo ekyombo eky'e 
Alegezanderiya nga kigenda Italiya; n'atusaabaza mu ekyo. 7 Bwe 
twagenda empola ennaku nnyingi ne tutuuka Iwa mpaka ku Kunido, 
omuyaga bwe gwatulobera, ne tuyita ku mabbali ga Kuleete mu maaso ga 
Salumone; 8 ne tukiyitako Iwa mpaka ne tutuuka mu kifo ekiyitibwa 
Emyalo Emirungi; awaliraanye ekibuga Lasaya. 9 Bwe waayitawo ebiro 
bingi, obubi bwali bumaze okubaawo okugenda mu nnyanja kubanga 
ennaku ez'Okusiiba zaali ziyise, Pawulo n'abalabula 10 ng'abagamba nti 
Abasajja, ndaba nti olugendo luno lulibaamu okwonoonekerwa n'okufiirwa 
kungi si kwa bintu byokka n'ekyombo, era naye n'obulamu bwaffe. 11 
Naye omwami n'akkiriza omugoba ne nnannyini kyombo okusinga Pawulo 
by'ayogedde. 12 Kubanga omwalo tegwali mulungi okwewogomamu 
omuyaga, abamu bangi ne bateesa okuvaayo, mpozzi balyoke batuuke e 


Foyiniiki okwewogoma omuyaga; gwe mwalo ogw'e Kuleete ogutunuulira 
wakati w'obukiika n'ebuvanjuba, ne wakati w'obukiika obulala 
n'ebuvanjuba. 13 Empewo ez'omuggundu bwe zaakunta empola, ne 
balowooza nti bafunye kye babadde baagala, ne basimbula essiika ne 
bayita kumpi nnyo ne Kuleete. 14 Naye oluvannyuma lw'ebiro si bingi 
omuyaga ogulimu kibuyaga ogwavaayo oguyitibwa Ewulakulo ne 
gukunta: 15 ekyombo bwe kyakwatibwa ne kitayinza kwolekera muyaga, 
ne tukireka ne tutwalibwa omuyaga. 16 Ne tweyuna mu mabbali 
g'akazinga akayitibwa Kawuda, ne tutegana okukwata eryato: 17 bwe 
baamala okulirinnyisa, ne baddira emigwa egy'okunyweza ekyombo ne 
bakisiba wansi. Bwe baatya okusuulibwa mu Suluti, ne bassa ebyali 
waggulu, ne batwalibwa omuyaga. 18 Bwe twategana ennyo n'omuyaga, 
ku lunaku olw'okubiri ne basiikulula ebintu, 19 era ku lw'okusatu ne 
basuula n'emikono gyabwe ebitwala ekyombo. 20 Era enjuba 
newakubadde emmunyeenye mu maku nnyingi nga tebyaka, era 
n'omuyaga si mutono ogwatukwata, oluvannyuma essuubi lyonna 
ery'okulokoka ne lituggwaamu. 21 Enjala bwe yali ennyingi, awo Pawulo 
n'alyoka ayimirira wakati waabwe n'agamba nti Kyabagwanira, abasajja, 
okumpulira obutava mu Kuleete, obu talaba kwonoonekerwa kuno 
n'okufiirwa. 22 Era kaakano mbabuulirira okuguma emyoyo; kubanga 
tewaabe mu mmwe anaafiirwa obulamu n'akatono wabula ekyombo. 23 
Kubanga we ndi waayimiridde ekiro kino malayika wa Katonda, nze 
owuwe, gwe mpeereza, 24 ng'agamba nti Totya, Pawulo; kikugwalnidde 
okuyimirira awali Kayisaali; era, laba, Katonda akuwadde bonna abagenda 
awamu naawe. 25 Kale mugume emyoyo, abasajja; kubanga nzikiriza 
Katonda nga kiriba nga bwe yanyambye. 26 Naye kitugwanidde 
okusuulibwa ku kizinga. 27 Naye ekim eky'ekkumi n'ebina bwe kyatuuka, 
nga tusuukundirwa eruuyi n'eruuyi mu Aduliya, mu ttumbi abalunnyanja ne 
baieebereza nti banaatera okusemberera olukalu; 28 ne bagera ne balaba 
ebifuba amakumi abiri: bwe twagendako katono, ne bagera nate, ne balaba 
ebifuba kkumi na bitaano. 29 Bwe baatya okuseerera awali amayinja, I ne 
basuula amasiika ana ku kiwenda ine balindirira bukye. 30 Abalui nnyanja 
bwe baali baagala okudduka mu kyombo ne bamala okussa eryato mu 


nnyanja ng'abagenda okusuula lamasuka ku nsanda, 31 Pawulo n'agamba 
omwami n'abaserikale nti Bwe bataabeere bano mu kyombo, mmwe 
temuuyinze kulokoka. 32 Basserikale ne balyoka basala emigwa 
egy'eryato ne balireka okugenda. 33 Awo bwe bwali bunaatera okukya, 
Pawulo n'abeegayirira bonna okulya ku mmere, ng'agamba nti Leero 
lunaku lwa kkumi na nnya ze mwakalindiririra nga musiiba mutalya kantu. 
34 Kyenva mbeegayirira okulya ku mmere: kubanga okwo kunaabalokola: 
kubanga tewaabule luviiri ku mitwe gyammwe n'omu. 35 Bwe yamala 
okwogera bwatyo n'addira omugaati, ne yeebaliza Katonda mu maaso ga 
bonna n'agumenyamu n'atanula okulyako. 36 Bonna ne baguma emyoyo, 
nabo ne balyako. 37 Ne tuba fenna abaali mu kyombo emyoyo bikumi 
bibiri mu nsanvu mu mukaaga. 38 Bwe baamala okukkuta emmere, 
ekyombo ne bakiwewula nga basuula enyaano mu nnyanja. 39 Bwe 
bwakya enkya, nga tebamanyi gye bali: naye ne balaba ekikono ekiriko 
omusenyu; ne bateesa, oba nga kiyinzika, okuseeza omwo ekyombo. 40 
Ne bakutula amasiika, ne bagaleka mu nnyanja, mu kiseera ekyo bwe 
baasumulula emigwa egy'enkasi egoba, ne bawanika ettanga eri mu maaso 
eri empewo ne boolekera ku ttale. 41 Naye bwe baatuuka mu kifo 
amayengo abiri we gaasisinkana, ne baseeza ekyombo; ensanda n'eseera 
n'enywera n'etanyeenya, naye ekiwenda ne kizibikuka n'amaanyi 
g'amayengo. 42 Basserikale ne bateesa abasibe battibwe baleme 
okuwugirira okudduka. 43 Naye omwami bwe yayagala okuwonya 
Pawulo, n'abaziyiza okukola kye bateesezza; n'alagira abaayinza okuwuga 
okwesuulamu basooke okutuuka ku ttale; 44 n'abalala abaasigalawo, 
abamu ku mpero, n'abamu ku bintu by'ekyombo. Awo bwe batyo bonna ne 
batuuka ku ttale emirembe. 


Enjiri eri abantu b'e Merita 


28:1 Bwe twamala okulokoka ne tulyoka tutegeera ng'ekizinga kiyitibwa 
Merita. 2 Bannaggwanga ne batukola obulungi obutali bwa bulijjo: 
kubanga baakuma omuliro, ne batusembeza fenna olw'enkuba eyatonnya 
n'olw'empewo. 3 Naye Pawulo bwe yakunyaanya omuganda gw'obuku, 


n'agussa mu muliro, embalasaasa n'evaamu olw'ebbugumu n'emwerippa ku 
mukono. 4 Bannaggwanga bwe baalaba ekyekulula nga kireebeetera ku 
mukono, ne bagamba bokka na bokka nti Mazima omuntu ono mussi; 
newakubadde ng'alokose mu nnyanja, omusango tegumuganya kubeera 
mulamu. 5 Naye n'akunkumulira mu muliro ekyekulula n'atabaako kabi. 6 
Naye bali ne balowooza nti anaazimba oba anaasinduka, okugwa eri nga 
mufu: naye bwe baalwawo ennyo nga bamutunuulira ne batalaba kibi 
ky'abaddeko, ne bakyuka ne bagamba nti katonda. 7 Waaliwo kumpi 
n'ekifo ekyo ensuku z'omuntu omukulu w'ekizinga, erinnya ne Pubuliyo: 
oyo n'atusembeza n'atujjanjabira n'ekisa ennaku ssatu. 8 Awo kitaawe wa 
Pubuliyo yali agalamidde, ng'alwadde omusujja n'ekiddukano ky'omusaayi: 
Pawulo n'ayingira mw'ali, n'asaba n'amussaako emikono n'amuwonya. 9 
Ekyo bwe kyakolebwa, abalala nabo abaali ku kizinga abaalina endwadde 
ne bajja ne bawonyezebwa: 10 era abo ne batuwa ekitiibwa kinene; bwe 
twali tuvaayo ne baleeta ku lyato ebintu bye twetaaga. 11 Emyezi esatu 
bwe gyayitawo, ne tuviirayo mu kyombo eky'e Alegezanderiya, ekyali ku 
kizinga mu biro eby'omuyaga, akabonero kaakyo Ab'oluganda abalongo. 
12 Ne tugoba mu Sulakusa ne tumalayo ennaku ssatu: 13 ne tuvaayo ne 
twetooloola ne tutuuka e Regio: bwe waayitawo olunaku lumu, empewo 
ez'omuggundu ne zikunta, ku lunaku olw'okubiri ne tutuuka e Putiyooli; 14 
gye twasanga ab'oluganda ne batuyita okumala wamu nabo ennaku 
musanvu: awo bwe tutyo ne tutuuka e Ruumi 15 Ab'oluganda bwe 
baawulira ebigambo byaffe ne bavaayo okutusisinkana mu Katale ka 
Apiyo ne mu Bisulo Ebisatu: Pawulo bwe yabalabako ne yeebaza Katonda 
n'aguma omwoyo. 16 Bwe twayingira mu Ruumi, Pawulo n'alagirwa 
okubeera yekka wamu ne sserikale eyali amukuuma. 17 Awo bwe 
waayitawo ennaku ssatu, n'ayita abakulu b'Abayu'daaya: bwe baamala 
okukunyaana n'abagamba nti Nze, abasajja ab'oluganda, newakubadde nga 
saakola kibi ku bantu newakubadde ku mpisa za bajjajjaffe, naye 
nnasibibwa ne mpeebwayo mu mikono gy'Abaruumi mu Y erusaalemi: 18 
abo bwe baamala okunkemereza ne baagala okunsumulula, kuhanga 
tewaali nsonga gye ndi yakunzisa. 19 Naye Abayudaaya bwe baagaana, ne 
mpalirizibwa okujulira Kayisaali, si ng'alina ekigambo okuloopa eggwanga 


lyaffe. 20 Kale olw'ensonga eyo mbayise okundaba n'okwogera nange: 
kubanga olw'essuubi lya Isiraeri nsibiddwa n'olujegere luno. 21 Bo ne 
bamugamba nti Ffe so tetuweebwunga bbaluwa za bigambo byo okuva mu 
Buyudaaya, so tewali ku b'oluganda eyali azze n'atubuulira oba n'ayogera 
ekigambo ekibi ku ggwe. 22 Naye twagala okuwulira okuva gy'oli 
by'olowooza: kubanga ebigambo by'enzikiriza eno, tumanyi nti kiwerebwa 
wouna wonna. 23 Ne bamulaga olunaku ne bajja bangi gy'ali mu kisulo; 
n'abannyonnyola ng'ategeeza obwakabaka bwa Katonda, era 
ng'abakkirizisa ebigambo bya Yesu mu mateeka ga Musa ne mu bya 
bannabbi okusooka enkya okutuusa akawungeezi. 24 Abamu ne bakkiriza 
bye yayogera, abamu ne batakkiriza. 25 Bwe bataatabagana bokka na 
bokka, ne bagenda, Pawulo bwe yamala okwogera ekigambo kimu, nti 
Omwoyo Omutukuvu yagamba bulungi bajjajjammwe mu nnabbi Isaaya 
26 ng'agamba nti Genda eri abantu bano, oyogere nti Okuwulira 
muliwulira, ne mutategeera; Okulaba muliraba, ne muteetegeereza: 27 
Kubanga omutima gw'abantu bano gusavuwadde, N'amatu gaabwe 
bawulira bubi, N'amaaso gaabwe bagazibye; Baleme okulaba n'amaaso, 
N'okuwulira n'amatu, N'okutegeera n'omutima gwabwe, N'okukyuka, Nze 
okubawonya. 28 Kale mutegeere nti obulokozi bwa Katonda buno 
buweerezebbwa ab'amawanga : nabo balibuwulira. 29 Bwe yayogera 
ebigambo ebyo, Abayudaaya ne bagenda nga bawakana nnyo bokka na 
bokka.] 30 N'amalayo emyaka ebiri miramba ewuwe yekka mu nju gye 
yapangisa, n'asembezanga bonna abajjanga gy'ali, 31 ng'abuuliranga 
obwakabaka bwa Katonda, era ng'ayigirizanga n'obugumu bwonna 
ebigambo bya Mukama Yesu Kristo, n'ataziyizibwanga. 


Abaruumi 
Okulamusa 


1:1 Pawulo, omuddu wa Yesu Kristo, eyayitibwa okuba omutume, 
eyayawulirwa enjiri ya Katonda, 2 gye yasuubiriza edda mu bannabbi be 
mu byawandii kibwa ebitukuvu, 3 ebigambo ebyogera ku Mwana we, 


eyazaalibwa mu zzadde lya Dawudi mu mubiri, 4 eyalagibwa okuba 
Omwana wa Katonda mu maanyi, mu mwoyo gw'obutukuvu, 
olw'okuzuukira kw'abafu, Yesu Kristo Mukama waffe, 5 eyatuweesa 
ekisa n'obutume olw'okuwulira okuva mu kukkiriza mu mawanga gonna, 
olw'erinnya lye; 6 era nammwe muli mu bo, abayitibwa okuba aba Yesu 
Kristo: 7 eri bonna abali mu Ruumi, abaagalwa Katonda, abayitibwa okuba 
abatukuvu: ekisa kibe nammwe n’emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne 
Mukama waffe Yesu Kristo. 8 Okusooka, nneebaza Katonda wange ku 
bwa Yesu Kristo ku Ilwammwe mwenna, kubanga okukkiriza kwammwe 
kubuulirwa mu nsi zonna. 9 Kubanga Katonda ye mujulirwa wange, gwe 
mpeerereza mu mwoyo gwange mu njiri y'Omwana we, bwe ajogera ku 
mmwe obutamala, 10 nga nneegayirira bulijjo mu busaba bwange ndyoke 
ntambuzibwe buluagi ne baakano, Katonda bw’ayagala, okujja gye muli. 
11 Kubanga mbalumirwa okubalaba, ndyoke mbawe ku kirabo 
eky'omwoyo, mulyoke munywezebwe: 12 kwe kusanyukagana awamu 
nammwe olw'okukkiriza kwammwe n'okwange. 13 Era, ab'oluganda, 
saagala muleme kumanya ng'emirundi mingi nalowoozanga okujja gye 
muli (ne nziyizibwanga okutuusa kaakano), era ndyoke mbeereko n'ebibala 
mu mmwe, era nga mu mawanga amalala. 14 Abayonaani era ne 
bannaggwanga, ab'amagezi era n'abasirusiru, bammanja. 15 Era kyenva 
njagala okubabuulira enjiri nammwe abali mu Ruumi nga bwe nnyinza. 16 
Kubanga enjiri tenkwasa nsonyi: kubanga ge maanyi ga Katonda 
olw”okulokola eri buli akkiriza okusookera Muyudaaya era n'eri 
Omuyomaani. 17 Kubanga mu yo obutuukirivu bwa Katonda bubikkulibwa 
obuva mu kukkiriza okutuusa mu kukkiriza: nga bwe kyawandiikibwa nti 
Naye omutuukirivu anaabanga mulamu Iwa kukkiriza. 18 Kubanga 
obusungu bwa Katonda bubikkulibwa okuva mu ggulu ku butatya Katonda 
bwonna n'obutaba na butuukirivu obw'abantu abaziyiza amazima mu 
butaba na butuukirivu; 19 kubanga ebya Katonda ebimanyika birabika eri 
bo: kubanga Katonda yabibalabisa. 20 Kubanga bibye ebitalabika okuva ku 
kutonda ensi birabikira ddala nga bitegeererwa ku bitonde, obuyinza bwe 
obutaggwaawo n'obwakatonda bwe; babeere nga tebalina kya kuwoza: 21 
kubanga, bwe baamanya Katonda, ne batamugulumizanga nga Katonda 


newakubadde okumwebazanga, naye ne bagobereranga ebitaliimu mu 
mpaka zaabwe, omutima gwabwe omusirusiru ne guzikirizibwa. 22 Bwe 
beeyita ab'amagezi, so nga baasiruwala, 23 ne bawaanyisa ekitiibwa kya 
Katonda ataggwaawo okufaanana ekifaananyi ky'omuntu aggwaawo, 
n'eky'ebibuuka n'eky'ebirina amagulu ana n'eky'ebyewalula. 24 Katonda 
kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe, 
okwonoonanga ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka: 25 kubanga 
amazima ga Katonda baagawaanyisaamu obulimba, ne basinzanga ne 
baweerezanga ekitonde okusinga Omutonzi, eyeebazibwa emirembe 
n'emirembe, Amiina. 26 Katonda kyeyava abawaaye eri okukwatibwa 
okw'ensonyi: kubanga abakazi baabwe baawaanyisa ekikolwa kyabwe 
eky'obuzaaliranwa ne balufuula ekitali kya buzaaliranwa: 27 era n'abasajja 
bwe batyo, bwe baaleka ekikolwa eky'omukazi eky'obuzaaliranwa, ne 
baakanga mu kwegomba kwabwe bokka na bokka, abasajja n'abasajja nga 
bakolagananga ebitasaana, era nga baweebwanga mu bo bokka empeera 
eyo eyasaanira okwonoona kwabwe. 28 Era nga bwe batakkiriza kubeera 
ne Katonda mu magezi gaabwe, Katonda yabawaayo eri omwoyo 
ogutakkirizibwa, okukolanga ebitasaana; 29 nga bajjudde obutaba na 
butuukirivu bwonna, obubi, okwegomba, ettima; nga bajjudde obuggya, 
obussi, okuyomba, obukuusa, enge; abageya, 30 abalyolyoma, abakyawa 
Katonda, ab'ekyejo, ab'annalala, abeenvumiriza, abayitya ebigambo ebibi, 
abatawulira bazadde baabwe, 31 abatalina magezi, abaleka endagaano, 
abataagalana, abatalina kusaasira: 32 abamanya omusango gwa Katonda, 
nti abakola ebyo basaanidde kufa, tebabikola bukozi, era naye basiima 
ababikola. 


2:1 Kyova olema okube a n'eky'okuwoza, ggwe buli muntu anenya: 
kubanga ky'anenya munno, weenenyeza ddala wekka; kubanga ggwe 
anenya okola ebyo. 2 Era tumanyi ng'okunenya kwa Katonda nga kwa 
mazima ku abo abakola bwe batyo. 3 Ggwe omuntu, anenya abakola bwe 
batyo naawe n'okola ebyo, olowooza ng'olirokoka: mu kunenya kwa 
Katonda? 4 Oba onyoomye obugagga bw'obulungi bwe n'obuwombeefu 
n'okugumiikiriza, nga tomanyi ng'obulungi bwa Katonda bukuleeta mu 


kwenenya? 5 Naye nga bw'olina obukakanyavu n'omutima oguteenenya, 
weeterekera obusungu obuliba ku lunaku olw'obusungu omusango 
ogw'ensonga gwa Katonda kwe gulibikkukira; 6 alisasula buli muntu 
ng'ebikolwa bye bwe byali: 7 abanoonya ekitiibwa n'ettendo 
n'obutaggwaawo mu kugumiikiriza nga bakola bulungi. Alibasasula 
obulamu obutaggwaawo: 8 naye ku abo abayomba n'abatawulira mazima, 
naye bawulira obutali butuukirivu kulibeera obusungu n'obukambwe, 9 
okubonyaabonyezebwa n'okulumizibwa ku buli bulamu bw'omuntu akola 
obubi, okusookera ku Muyudaaya era ne ku Muyonaani: 10 naye elutiibwa 
n'ettendo n'emirembe ki buli akola obulungi, okusookera ki Muyudaaya era 
ne ku Muyonaani 11 kubanga Katonda tasosola mi bantu. 12 Kubanga 
bonna abaayonoonanga awatali mateeka, era balibula awatali mateeka: era 
bonna abaayonoonanga nga balina amateeka, balisalirwa omusango 
n'amateeka; 13 kubanga abawulira obu wulizi amateeka si be batuukirivu 
eri Katonda, naye abakola eby'ama teeka be baliweebwa obutuukirivu 14 
kubanga ab'amawanga abatalin, mateeka bwe bakola mu buzaalira nwa 
eby'amateeka, abo, bwe bataba na mateeka, beebeerera amateeka bokka: 
15 kubanga balaga omulimi gw'amateeka nga gwawandiikibwa; mu 
mitima gyabwe, omwoyo gwa bwe nga gutegeeza wamu, n’ebiro woozo 
byabwe nga biroopagana oba nga biwozagana byokka na byokka 16 ku 
lunaku Katonda kw'alisalira omusango gw'ebyama by'abantu ng'enjiri 
yange bw'eri, ku bwa Yes, Kristo. 17 Naye ggwe bw'oyitibwa 
Omuyudaaya, ne weesigama ku mateeka ne weenyumiririza mu Katonda 
18 n'omanya by'ayagala, n'osiima ebisinga obulungi, ng'oyigirizibwa mu 
mateeka, 19 ne weetegeera ggwe okubeera omusaale w'abaziba b'amaaso, 
omusana gw'abali mu kizikiza, 20 omulagirizi w'abatalina magezi, 
omuyigiriza w'abaana abato ng'olina ekyokulabirako eky'amagezi 
n'eky'amazima mu mateeka 21 kale ggwe ayigiriza omulala teweeyigiriza 
wekka? abuulira obutabbanga, obba? 22 ayogera obutayendanga, oyenda? 
akyawa ebifaananyi, obba eby'omu biggwa 23 eyeenyumiririza mu 
mateeka olw'okusobya amateeka oswaza Katonda? 24 Kubanga erinnya 
lya Katonda liwoolebwa mu b'amawanga ku lwammwe, nga bwe 
kyawandiikibwa. 25 Kubanga okukomolebwa kugasa bw”okwata 


amateeka: naye bw”oba omusobya w'amateeka okukomolebwa kwo 
kufuuse butakomolebwa. 26 Kale atali mukomole bw'akwata ebiragiro 
ebiri mumateeka, obutakomolebwa bwe tebulibalibwa kuba 
kukomolebwa? 27 era atali mukomole mu buzaaliranwa, bw'atuukiriza 
amateeka, alikusalira musango ggwe, omusobya w'amateeka, ng'olina 
ennunta n'okukamolebwa? 28 Kubanga Omuyudaaya ow'okungulu si ye 
Muyudaaya; so n'okukomolebwa w'omubiri okw'okungulu si kwe 
kukomolebwa: 29 naye Omuyudaaya ow'omunda ye Muyudaaya; 
n'okukomolebwa kwe kw'omutima, mu mwoyo, si mu nnukuta; 
atatenderezebwa bantu, wabula Katonda. 


3:1 Kale Omuyudaaya asinga atya? oba n'okukomolebwa kugasa ki? 2 
Kubanga nnyo mu bigambo byonna: eky'olubereberye kubanga 
bateresebwa Katonda bye yayogera. 3 Kubanga kiba ki abamu bwe ataba 
na kukkiriza, obutakkiriza bwabwe buligg yawo obwesigwa bwa Katonda? 
4 Kitalo: nedda, Katonda abeerenga wa mazima, naye buli muntu 
abeerenga mulimba; nga bwe kyawandiikibwa nti Obeere n'obutuukirivu 
mu bigambo byo, Osinge bw'osalirwa omusango. 5 Naye obutali 
butuukirivu bwaffe we butenderezesa obutuukirivu bwa Katonda, 
tunaayogera tutya? Katonda talina butuukirivu aleeta busungu? (Njogera 
mu buntu.) 6 Kitalo: kubanga, (bwe kiba bwe kityo), Katonda alisalira atya 
ensi omusango? 7 Naye amazima ga Katonda bwe geeyongera okulabika 
olw'obulimba bwange ye n'aweebwa kitiibwa, nze kiki ekinsaliza omuaago 
nate ng'omwonoonyi 8 era kiki ekitulobera okwogera (nga bwe 
uwaayirizibwa, era ng'abamu bwe boogera nti tugamba) nti Tukolenga 
ebibi, ebirungi biryoke bijje? abo okusalirwa omusango kwa nsonga. 9 
Kale kiki? ffe zisanze okusinga bo? Nedda n'akatono: kubanga tusoose 
okuwawaabira Abayudaaya na n'Abayonaani nti bonna bafugibwa kibi; 10 
nga bwe kyawandiikibwa nti Tewali mutuukirivu n'omu; 11 Tewali 
ategeera, Tewali anoonya Katonda; 12 Bonna baakyama, baafuuka bata. 
saana wamu; Tewali akola obulungi, tewali n'omu; 13 Omumiro gwabwe 
ye ntaana eyasaamiridde; Balimba n'ennimi zaabwe; Obusagwa 
bw'embalasaasa buli wansi w'emimwa gyabwe: 14 Akamwa kaabwe 


kajjudde okukolima n'okukaawa: 15 Ebigere byabwe byanguwa okuyiwa 
omusaayi; 16 Okuzikirira n'obunaku biri mu makubo gaabwe; 17 So 
tebamanyanga kkubo lya mirembe: 18 Tewali kutya Katonda mu maaso 
gaabwe. 19 Naye tumanyi nga byonna amateeka bye googera, gagamba 
abo abalina amateeka; buli kamwa konna kazibibwe, n'ensi zonna 
zibeereko omusango eri Katonda: 20 kubanga olw'ebikolwa by'amateeka 
alina omubiri yenna taliweebwa butuukirivu mu maaso ge: kubanga 
amateeka ge gamanyisa ekibi. 21 Naye kaakano awatali mateeka 
obutuukirivu bwa Katonda, obutegeezebwa amateeka ne bannabbi, 
bulabisibwa; 22 bwe butuukirivu bwa Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo 
eri bonna abakkiriza; kubanga tewali njawulo; 23 kubanga bonna 
baayonoona, ne bataruuka ku kitiibwa kya Katonda; 24 naye baweebwa 
obutuukirivu bwa buwa lwa kisa kye olw'okuaunulibwa okuli mu Kristo 
Yesu: 25 Katonda gwe yassaawo okuba omutango, olw'okukkiriza 
omusaayi gwe, okulaga obutuukirivu bwe, olw'okuleka ebibi 
ebyakolebwanga edda, Katonda ng'agumiikiriza; 26 okulaga obutuukirivu 
bwe mu biro bino: alyoke abeere omutuukirivu era ng'awa obutuukirivu 
akkiriza Yesu. 27 Kale okwenyumiriza kuli luuyi wa? Kwaziyizibwa. 
Kwaziyizibwa n'amateeka gafaanana gatya? ga bikolwa? Nedda: naye 
n'amateeka ga kukkiriza. 28 Kyetuva tubala ng'omuntu aweebwa 
obutuukirivu lwa kukkiriza awatali bikolwa bya mu mateeka. 29 Oba 
Katonda, Katonda wa Bayudaaya? era si Katonda wa ba mawanga? 
Weewaawo, era wa ba mawanga: 30 oba nga Katonda ali omu, aliwa 
obutuukirivu abakomole olw'okukkiriza, n'abatali bakomole 
olw'okukkiriza. 31 Kale amateeka tuga ggyawo olw'okukkiriza? Kitalo: 
nedda, tuganyweza bunyweza. 


Okusala omusango ogw'amazima 


4:1 Kale kiki kye tunaayogera Ibulayimu jjajjaffe mu mubiri kye yalaba. 2 
Kubanga Ibulayimu singa yaweebwa obutuukirivu olw'ebikolwa, singa 
alina ekimwenyumirizisa; naye talina mu maaso ga Katonda. 3 Kubanga 
ebyawandiikibwa byogera bitya? Ibulayimu n'akkiriza Katonda, ne 


kumubalirwa okuba obutuukirivu. 4 Kale, omukozi empeera ye 
temubalirwa lwa kisa, naye ng'ebbanja. 5 Naye atakola, kyokka n'akkiriza 
oyo awa obutuukirivu abatatya Katonda, okukkiriza kwe kumubalirwa 
okuba obutuukirivu. 6 Era nga Dawudi bw'ayogera omukisa gw'omuntu, 
Katonda gw'abalira obutuukirivu awatali bikolwa, nti 7 Baweereddwa 
omukisa abaggibwako ebyonoono byabwe, Ebibi byabwe byabikkibwako. 
8 Aweereddwa omukisa omuntu Mukama gw'atalibalira kibi. 9 Kale 
omukisa ogwo guli ku bakomole bokka, oba nantiki ku abo abatali 
bakomole? Kubanga tugambye nti okukkiriza kwe kwabalirwa Ibulayimu 
okuba obutuukirivu. 10 Kale kwabalwa kutya? bwe yali ng'akomoleddwa, 
nantiki bwe yali nga tannakomolebwa? si bwe yali ng'akomoleddwa, naye 
nga tannakomolebwa: 11 naweebwa ekyokulabirako eky'okukomolebwa, 
akabonero k'obutuukirivu obw'okukkiriza kwe yalina nga 
tannakomolebwa: alyoke abeerenga jjajjaabwe bonna abakkiriza nga si 
bakomole, babalirwenga obutuukirivu; 12 era ne jjajja w'abakomole, so si 
w'abo abakomole obukomozi, naye, abatambulira mu bigere by'okukkiriza 
kwa jjajjaffe Ibulayimu kwe yalina nga tannakomolebwa. 13 Kubanga 
okusuubiza tekwaweerwa Ibulayimu newakubadde ezzadde lye mu 
mateeka, nti alibeera musika wa nsi zonna, wabula mu butuukirivu 
abw'okukkiriza. 14 Kubanga ab'omu mateeka singa be basika, okukkiriza 
singa kudibye, era n'okusuubiza singa kuggiddwawo: 15 kubanga 
amateeka galeeta obusungu; naye awatali mateeka, era tewabaawo 
kwonoona. 16 Kyekuva kuva mu kukkiriza, kulyoke kubeerenga kwa kisa, 
okusuubiza kulyoke kunywere eri ezzadde lyonna, si eri ab'omu mateeka 
bokka, naye era n'eri ab'omu kukkiriza kwa Ibulayimu, ye jjajjaffe fenna 
17 (nga bwe kyawandiikibwa nti Nkufudde jjajja w'amawanga amangi) mu 
maaso g'oyo gwe yakkiriza, ye Katonda, azuukiza abafu, era ayita 
ebitaliiwo ngrebiriwo. 18 Eyakkiriza mu ssuubi awatasuubirikika, alyoke 
abeerenga jjajja w'amawanga amangi, nga bwe kyayogerwa nti Ezzadde 
lyo liriba bwe lityo. 19 N'atanafuwa mu kukkiriza bwe yalowooza omubiri 
gwe ye nga gufudde (nga yaakamala emyaka nga kikumi), n'olubuto lwa 
Saala nga lufudde: 20 naye mu kusuubiza kwa Katonda teyabuusabuusa 
mu butakkiriza, naye n'afuna amaanyi olw'okukkiriza, ng'agulumiza 


Katonda, 21 era ng'ategeerera ddala nga bye yasuubiza era ayinza 
n'okubikola. 22 Era kyekwava kumubalirwa okuba obu tuukirivu. 23 Naye 
tekyawandiikibwa ku lulwe yekka nti kwamubalirwa; 24 naye era ne ku 
lwaffe, abagenda okubalirwa, abakkiriza oyo eyazuukiza Yesu Mukama 
waffe mu bafu, 25 eyaweebwayo olw'ebyonoono byaffe n'azuukira 
olw'okutuweesa obutuukirivu. 


5:1 Kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza, tubeerenga 
n'emirembe eri Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo, 2 era 
eyatuweesa olw'okukkiriza okutuuka mu kisa kino kye tuyimiriddemu; era 
twenyumirizenga olw'okusuubira ekitiibwa kya Katonda. 3 So si ekyo 
kyokka, era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe, nga tumanyi 
ng'okubonaabona kuleeta Okugumiikiriza; 4 nate okugumiikinza kuleeta 
okukemebwa nate okukemebwa kuleeta okusuubira: 5 nate okusuubira 
tekukwasa nsonyi, kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mu 
mitima gyaffe, ku bw'Omwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. 6 Kubanga 
bwe twali nga tukyali banafu, mu ntuuko ze Kristo yafurira abatatya 
Katonda. 7 Kubanga kizibu omuntu okufiirira omutuukirivu; kubanga 
omulungi mpozzi omuntu aguma n'okumufiirira. 8 Naye Katonda 
atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyalina 
ebibi Kristo n'atufiirira. 9 Kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa 
obutuukirivu olw'omusaayi gwe, tugenda kulokoka mu busungu ku bubwe. 
10 Kuba obanga bwe twali tukyali balabe, twatabaganyizibwa ne Katonda 
olw'okufa kw'Omwana we, okusinga ennyo bwe twatabaganyizibwa 
tulirokoka olw'obulamu bwe; 11 so si ekyo kyokka, era naye nga 
twenyumiririza mu Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo, 
atuweesezza kaakano okutabagana. 12 Olw'ebyo, nga ku bw'omuntu omu 
ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, bwe kityo 
okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona: 13 kubanga 
okutuusa ku mateeka ekibi kyali mu nsi: naye ekibi tekibalibwa, awataba 
mateeka. 14 Naye okufa kwafuga okuva ku Adamu okutuusa ku Musa, 
era ne ku abo abataasobya ng'engeri ey'okwonoona kwa Adamu, ye kye 
kifaananyi ky'oyo agenda okujja. 15 Naye ng'okwonoona kuli bwe kwali, 


era n'ekirabo tekyali bwe kityo. Kuba obanga olw'okwonoona kw'omu 
abaafa bangi, okusinga ennyo ekisa kya Katonda n'ekirabo olw'ekisa 
ky'omuntu oli omu Yesu Kristo kyasukkirira okubuna abangi. 16 Era nga 
bwe kwajja ku bw'omu eyayonoona, ekirabo tekyali bwe kityo: kubanga 
omusango gwava ku omu okusinga, naye ekirabo ne kiva mu byonoono 
ebingi okuweesa obutuukirivu. 17 Kuba obanga olw'okwonoona kw'omu 
okufa kwafuga ku bw'omu, okusinga ennyo abo abaweebwa ekisa 
ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balifigira mu bulamu ku bw'oyo 
omu Yesu Kristo. 18 Kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu omisango 
bwe gwasinga abantu bonna bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'mu ekirabo 
kyali ku bantu bonna okuweesa obutuukirivu bw'obulamu 19 Kuba 
ng'olw'obutawulira bw'omuntu omu oli abangi bwe baafut ka ababi, bwe 
kityo n'olw'okuwulira kw'oyo omu abangi balifuuka abatuukirivu. 20 Era 
n'amateeka ne gayingira, okwonoona kusukkirire; naye ekibi bwe 
kyasukkirira ekisa ne kisinga okusukkirira 21 ng'ekibi bwe kyafugira mu 
kifa era n'ekisa bwe kityo kiryoke kifuga olw'obutuukirivu okuweesa 
obulamu obutaggwaawo, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. 


Okufa ku kibi, obulamu mu Katonda 


6:1 Kale tunaayogeza tutya? Tunyiikirenga okukola ekibi ekisa 
kyeyongerenga? 2 Kitalo Abafa ku kibi, tunaabeeranga tutya abalamu mu 
kyo nate? 3 Oba temumanyi nga ffe fenna, abaabatizibwa okuyingira mu 
Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe? 4 Kyetwava 
tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa: nga Kristo 
bwe yaztialazibwa mu bafu olw'ekitii bwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe 
tutambulirenga mu bulamu obuggya. 5 Kuba obanga twagattibwa wamu 
naye mu kifaananyi ky'okufa kwe, era tuligattibwa ne m kifaananyi 
ky'okuzuukira kwe 6 bwe tumanya kino ng'omuntu waffe ow'edda 
yakomererwa. wamu naye, omubiri gw'ekibi gulyoka guggibwewo, tuleme 
okubeeranga nate abaddu b'ekibi; 7 ubanga afa nga takyaliko musango eri 
ekibi. 8 Naye oba nga twafiira wamu ne Kristo, era tukkiriza nga tulibeera 
balamu wamu naye; 9 bwe tumanyi nga Kristo yamala okuzuukizibwa mu 


bafu takyafa nate; okui tekukyamufuga. 10 Kubanga okufa kwe yafa yafa 
ku kibi omulundi gumu: naye obulamu bw'alina, ali nabwo eri Katonda. 11 
Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abafa ku kibi, naye 
abalam eri Katonda mu Kristo Yesu. 12 Kale ekibi kiremenga okufuga nu 
mubiri gwammwe ogufa, okuvuliranga okwegomba kwagwo: 13 so 
temuwangayo bitundu byanmwe eri ekibi okubanga eby'okukoza obutali 
butuukirivu; aaye nwewengayo eri Katonda, ng'abaamu abaava mu bafu, 
n'ebitundu byammwe okubanga eby'okukoza butuukirivu eri Katonda. 14 
Kubanga ekibi tekiibenga mukama wammwe; kubanga amateeka si ge 
gabafuga, wabula ekisa. 15 Kale tukole tutya? tukolenga kibi, kubanga 
amateeka si ge atufuga, wabula ekisa? Kitalo. 16 Temumanyi nga gwe 
mwewa okuba abaddu b'okuwulira, muli baddu b'oyo gwe muwulira, oba 
ab'ekibi okuleeta okufa, oba ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu? 17 Naye 
Katonda yeebale, kubanga mwavanga baddu ba kibi, naye mwawulira mu 
mutima engeri eyo y'okuyigirizibwa gye mwaweebwa; 18 kale bwe 
mwaweebwa eddembe kuva mu kibi, ne mufuuka abaddu bobutuukirivu. 
19 Njogera mu buntu olw'obunafu bw'omubiri wammwe: kuba nga bwe 
mwawagayo ebitundu byammwe okuba baddu eri obugwagwa n'eri 
obujeemu okujeemanga, bwe mutyo kaakano muwengayo ebitundu 
byanmwe okubanga abaddu eri obuuukirivu okutukuzibwa. 20 Kubanga 
bwe mwabanga abaddu b'ekibi, mwabanga ba ddembe eri butuukirivu. 21 
Kale bibala ki bye mwalina mu biro biri eby'ebigambo ebibakwasa ensonyi 
kaakano? kubanga enkomerero yaabyo kufa. 22 Naye kaakano bwe 
mwaveebwa eddembe okuva mu kibi, ne nufuuka abaddu ba Katonda, 
mulina ebibala byammwe olw'okutukuzibwa, n'enkomerero bulamu 
obuaggwaawo. 23 Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa; naye ekirabo kya 
Katonda bwe bulamu obutaggwaavo mu Kristo Yesu Mukama waffe. 


Okununulwa okuva ku mateeka 


7:1 Oba temumanyi, ab'oluganda (kubanga nyamba abategeera amateeka), 
ng'amateeka gafuga omuntu ng'akyali mulamu? 2 Kubanga omukazi 
afugibwa bba ng'akyali mulamu; naye bba bw'afa, ng'asumuluddwa mu 


mateeka ga bba. 3 Kale bwe kityo bba: bw'aba ng'akyali mulamu 
bw'anaabanga n'omusajja omulala, anaayitibwanga mwenzi: naye bba 
bw'afa, nga wabusa eri amateeka, obutaba mwenzi bw'aba n'omusajja 
omulala. 4 Bwe kityo, baganda bange, era nammwe mwafa ku mateeka 
olw'omubiri gwa Kristo, mubeere n'omulala, ye oyo eyazuukizibwa mu 
bafu, tulyoke tubalirenga Katonda ebibala. 5 Kubanga bwe twabanga mu 
mubiri, okwegomba okubi, okuliwo olw'amateeka, kwakolanga mu 
bitundu byaffe okubaliranga okufa ebibala. 6 Naye kaakano twasumululwa 
mu mateeka, bwe twafa ku ekyo ekyabanga kitufuga, ffe tubeerenga 
abaddu mu buggya obw'omwoyo, so si mu nnukuta ez'edda. 7 Kale 
tunaayogera tutya? Amateeka kye kibi? Kitalo. Naye ssanditegedde kibi, 
wabula mu mateeka: kubanga ssaadimanye kwegomba, singa amateeka 
tegaayogera nti Teweegombanga: 8 naye ekibi bwe kyalaba we kiyima, ne 
kikolanga mu nze olw'amateeka okwegomba kwonna: kubanga awataba 
mateeka ekibi nga kifudde. 9 Nange edda nnabanga mulamu awatali 
mateeka: naye ekiragiro bwe kyajja, ekibi ne kizuukira, nange ne nfa; 10 
n'ekiragiro ekyali eky'okuleeta obulamu, ekyo ne kirabika gye ndi 
eky'okuleeta okufa: 11 kubanga ekibi, bwe kyalaba we kiyima 
olw'ekiragiro, ne kinnimba, ne kinzita olw'ekyo. 12 Bwe kityo amateeka 
matukuvu, n'ekiragiro kitukuvu, kituukirivu, kirungi. 13 Kale ekirungi 
kyafuuka kufa gye ndi? Kitalo. Naye ekibi kirabike okuba ekibi, kubanga 
kye kyandeetera okufa olw'ekirungi; ekibi kiryoke kyeyongerenga 
okubeera ekibi olw'eki ragiro. 14 Kubanga tumanyi ng'amateeka ge 
g'omwoyo: naye nze ndi wa mubiri, natundibwa okufugibwanga ekibi. 15 
Kubanga kye nkola, ssikimanyi; kubanga kye njagala si kye nkola; naye 
kye nkyawa kye nkola. 16 Naye oba nga kye ssaagala kye nkola, nzikiriza 
amateeka nga malungi. 17 Kale kaakano ai nze nkikola nate, wabula ekibi 
ekituula mu nze. 18 Kubanga mmanyi nga mu nze, gwe mubiri gwange, 
temutuula kirungi: kubanga okwagala kumbeera kumpi, naye okukola 
ekirungi tewali. 19 Kubanga kye njagala ekirungi ssikikola: naye kye 
ssaagala ekibi kye nkola. 20 Naye oba nga kye ssaagala kye nkola, si nze 
nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. 21 Bwe kityo ndaba etteeka nti 
nze bwe njagala okukola ekirungi, ekibi kimbeera kumpi. 22 Kubanga 


nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu ow'omunda: 23 naye ndaba 
etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange, 
era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu 
byange: 24 Nze nga ndi muritu munaku! ani alindokola mu mubiri 
ogw'okufa kuno? 25 Nneebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama 
waffe. Kale bwe kityo nze nzekka mu magezi ndi muddu wa mateeka ga 
Katonda, naye mu mubiri wa tteeka lya kibi. 


Abeddembe eri ekibi eky'obuzaaliranwa 


8:1 Kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu 2 Kubanga 
etteeka ery'Omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe 
okunziya mu tteeka ly'ekibi n'ery'okufa. 3 Kubanga amateeka kye 
gatayinza, kubanga manafu olw'omubiri, Katonda, bwe yatuma Omwana 
we ye mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi era olw'ekibi, n'asalira 
omusango ekibi mu mubiri: 4 obutuukirivu bw'amateeka bulyoke 
butuukirizibwe mu ffe, abatatambula kugoberera mubiri, wabula omwoyo. 
5 Kubanga abagoberera omubiri, balowooza bya mubiri: naye abagoberera 
omwoyo, bya mwoyo. 6 Kubaaga okulowooza kw'omubiri kwe kufa; naye 
okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe: 7 kubanga okulowooza 
kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda; kubangatekufugibwa mateeka ga 
Katonda, kubanga n'okuyinza tegakuyinza: 8 n'abo abali mu mubiri 
tebayinza kusanyusa Katonda. 9 Naye mmwe temuli mu mubiri, wabula 
mu mwoyo, oba ng'Omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Naye 
omuntu bw'ataba na Mwoyogwa Kristo, oyo si, wuwe. 10 Era oba aga 
Kristo ali'mu mmwe, omubiri nga gufudde olw'ekibi; naye omwoyo bwe 
bulamu olw'obutuukirivu. 11 Naye oba nga Omwoyo gw'oyo eyazuukiza 
Yesu mu bafu atuula mu mmwe, oyo eyazuukiza Kristo Yesu mu bafu, era 
n'emibiri gyammwe egifa aligifuula emiramu ku bw'Omwoyo gwe atuula 
mu mmwe. 12 Kale nno, ab'oluganda, tulina ebbanja: omubiri si gwe 
gutubanja; okugobereranga omubiri: 13 kubanga bwe munaagobereranga 
omubiri, mugenda kufa; naye bwe munaafiisanga ebikolwa by'omubiri 
olw'Omwoyo, muliba balamu. 14 Kubanga bonna abakulemberwa 


Omwoyo gwa Katonda, abo be baana ba Katonda. 15 Kubanga 
temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya, naye mwaweebwa 
Omwoyo ow'okufuuka abaana, atukaabya nti Abba, Kitaffe. 16 Omwoyo 
yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda: 17 
naye bwe tuli abaana, era tuli basika: abasika ba Katonda, era abasikira 
awamu re Kristo; bwe tubonaabonera awamu, era tulyoke tuweerwe 
wamu ekitiibwa. 18 Kubanga ngera ng'okubonaabona okw'omu biro bya 
kaakati nga tekutuuka kwenkanyaankanya n'ekitiibwa ekigenda 
okutubikkulirwa ffe. 19 Kubanga okutunuulira ennyo okw'ebitonde 
kulindirira okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda. 20 Kubanga ebitonde 
byateekebwa okufugibwa obutaliimu, si lwa kwagala kwabyo wabula ku 
bw'oyo eyabifugisa, mu kusuubira nti 21 era n'ebitonde byennyini nabyo 
biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu 
ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. 22 Kubanga tumanyi 
ng'ebitonde byonna bisinda era birumirwa wamu okutuusa kaakano. 23 Era 
si ekyo kyokka, naye era naffe, abalina ebibala ebibereberye eby'Omwoyo, 
era naffe tusiada munda yaffe, nga tuliadirira okufuuka abaana, kwe 
kunuaulibwa kw'omubiri gwaffe. 24 Kubanga twalokoka Iwa kusuubira: 
naye ekisuubirwa ekirabika si kusuubira: kubanga ani asuubira ky'alabako? 
25 Naye bwe tusuubira kye tutalabako, tukirindirira n'okugumiikiriza. 26 
Era bwe kityo Omwoyo atubeera obunafu bwaffe: kubaaga tetutnanyi 
kusaba nga bwe kitugwanira: naye Omwoyo yennyini atuwolereza 
n'okusinda okutayogerekeka; 27 naye akebera emitima amanyi 
okulowooza kw'Omwoyo bwe kuli, kubanga awolereza abatukuvu nga 
Katonda bw'ayagala. 28 Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era 
abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu 
olw'obulungi. 29 Kubanga bwe yamanya edda, era yabaawula dda 
okufaananyizibwa n'engeri y'Omwana we, abeerenga omubereberye mu 
b'oluganda abangi: 30 era be yayawula edda, abo era yabayita: era be 
yayita, yabawa abo era obutuukirivu: era be yawa obutuukirivu, yabawa 
abo era ekitiibwa. 31 Kale tunaayogera tutya ku ebyo? Katonda bw'abeera 
ku |waffe, omulabe waffe ani? 32 Ataagaana Mwana we ye, naye 
n'amuwaayo ku lwaffe fenna, era talitugabira bintu byonna wamu naye? 33 


An aliroopa abalonde ba Katonda? Katonda abawa obutuukirivu: 34 ani 
alibasalira omusango? Kristo Yesu eyafa, oba okusinga eyazuukira, ali ku 
mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, era atuwolereza. 35 Ani 
alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? kulaba nnaku, oba kulumwa, oba 
kuyigganyizibwa, oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi, oba kitala? 36 
Nga bwe kyawandiikibwa nti Tuttibwa obudde okuziba, okutulanga ggwe: 
Twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. 37 Naye mu ebyo byonna 
tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala. 38 Kubanga ntegeeredde 
ddala nga newakubadde okufa, newakubadde obulamu, newakubadde 
bamalayika, newakubadde abafuga, newakubadde ebiriwo, newakubadde 
ebigenda okubaawo, newakubadde amaanyi, 39 newakubadde 
obugulumivu, newakubadde okugenda wansi, newakubadde ekitonde 
kyonna ekirala, tebityinzenga kutwawukanya na kwagala kwa Katonda 
okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. 


Isiraeri yegaana Kristo 


9:1 Njogera amazima mu Kristo sirimba, omwoyo gwange nga 
guntegeereza mu Mwoyo Omutuukuvu, 2 nga nnina ennaku nnyingi 
n'okulumwa okutamala mu mutim gwange. 3 Kubanga nandyagadde nze 
mwene okukolimirwa Kristo olwa baganda bange, ab'ekika kyange mu 
mubiri: 4 be Baisiraeri abaweebwa okufuuka abaana, n'ekitiibwa, 
n'endagaano, n'okuteekerwa amateeka, n'okuweerezanga Katonda, 
n'ebyasuubizibwa; 5 abalina bajjajja abo, era omwava Kristo mu mubiri, 
afuga byonna, Katonda atenderezebwa emirembe gyonna Amiina. 6 Naye 
si kubanga ekigambo kya Katonda kyavaawo Kubanga abava mu Isiraeri, 
si ba Baisiraeri bonna: 7 so si kubanga lye zzadde lya Ibulayimu, kyebav 
babeera abaana bonna: naye, mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. 
8 Kwe kugamba nti abaana ab'omubiri, abo si be baana ba Katonda; naye 
abaana b'okusuubiza be babalibwa okuba ezzadde. 9 Kubanga ekigambo 
kino kye ky'okusuubiza, nti Ng'ebiro ebyo bwe biri ndijja, ne Saala aliba 
n'omwana. 10 Naye si ekyo kyokka; era naye ne Lebbeeka bwe yalina 
olubuto olw'omu, Isaaka jjajjaffe 11 kubanga nga teba nnazaalibwa, so nga 


tebannakola kirungi oba kibi, okuteesa kwa Katonda mu kulonda kulyoke 
kunywere, si Iwa bikolwa, wabula ku bw'oyo ayita, 12 n'agambibwa nti 
Omukulu aliba muddu wa muto. 13 Nga bwe kyawandiikibwa ne Yakobo 
n'amwagala, naye Essawa n'amukyawa. 14 Kale tunaayogera tutya? Obi 
tali butuukirivu buli eri Katonda Kitalo. 15 Kubanga agamba Musa nti 
Ndisaasira gwe ndisaasira, gwe ndikwatirwa ekisa gwe ndikwatirwa 
ekisa. 16 Kale bwe kityo si ky'oyo ayagala newakubadde addukana, 
wabula kya Katonda asaasira. 17 Kubanga ebyawandiikibwa bigamba 
Falaawo nti Kyennava nkuyimiriza, ndyoke njoleseze amaanyi gange mu 
ggwe, era erinnya lyange liryoke libuulirwe mu nsi zonna. 18 Kale bwe 
kityo asaasira gw'ayagala okusaasira, era akakanyaza gw'ayagala 
okukakanyaza. 19 Kale onoņņamba nti Kiki ekinunenyesa nate? Kubanga 
ani aziyiza by'ayagala? 20 Naye ekisinga, ggwe omuntu, ggwe ani awatana 
ne Katonda? Ekibumbe kirigamba eyakibumba nti Kiki ekyakunkoza 
bw'oti? 21 Oba omubumbi talina buyinza ku bbumba, mu kitole kimu 
okukola ekibya kimu eky'ekitiibwa, n'ekirala eky'ensory1? 22 Kiki, oba nga 
Katonda me yayagala okulaga obusungu bwe, n'okumanyisa obuyinza bwe, 
yagumiikiriza n'okulindirira ennyo ebibya eby'obusungu 
ebyateekerwateekerwa okuzikirira: 23 alyoke manyise obugagga 
obw'ekitiibwa ye ku bibya eby'okusaasirwa, bye uteekerateekera edda 
ekitubwa, 24 ye ffe, n'okuyita be yayita, si mu Bayudaaya bokka, era naye 
ne mu y'amawanga? 25 Era nga bw'ayogera mu Koseya nti Ndibayita 
abantu bange, abatali bantu bange; Era ataayagalwa, ayagaliddwa. 26 Awo 
mu kifo kye baagambirwamu nti Mmwe temuli bantu bange, Mwe 
baliyitirwa abaana ba Katonda omulamu: 27 Era Isaaya ayogerera 
waggulu bya Isiraeri nti Omuwendo gw'abaana ba Isiraeri oba guliba 
ng'omusenyu gw'ennyanja, ekitundu ekirisigalawo kye kirirokoka: 28 
kubanga Mukama alikola ekigambo ye ku nsi, ng'akituukiriza era 
g'akisalako. 29 Era nga Isaaya we yasooka okwogera nti Singa Mukama 
Ow'eggye teyatulekerawo zzadde, Twandifuuse nga Sodomu, era 
twandifaanayizibbwa nga Ggomola. 30 Kale tunaayogera tutya? Nti 
b'amawanga, abataagobereranga butuukirivu, baatuuka ku butuukivu, bwe 
butuukirivu obuva mu ukkiriza; 31 naye Isiraeri, mu ugobereranga 


amateeka ag'obutuukirivu, teyatuuka ku mateeka gali. 32 Lwaki? Kubanga 
tebaabugobereranga nga bayima mu kukkiriza, wabula nga mu bikolwa. 
Beesittala ku jjinja eryo eryesittalwako: 33 nga bwe kyawandiikibwa nti 
Laba, nteeka mu Sayuuni ejjinja eryesittalwako n'olwazi olugwisa: Era 
akkiriza oyo talikwasibwa nsonyi. 


Isiraeri yetaaga enjiri 


10:1 Ab'oluganda, kye njagala mu mutima gwange era kye nsaba Katonda 
ku Iwabwe kye kino, balokoke. 2 Kubanga mbategeeza nga balina 
okunyiikiririra Katonda, naye si mu kutegeera. 3 Kubanga bwe batamanya 
butuukirivu bwa Katonda, era bwe bagezaako okutereeza obutuukirivu 
bwabwe bo bennyini, tebagondera butuukirivu bwa Katonda. 4 Kubanga 
Kristo ye nkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu buli akkiriza, 
5 Kubanga Musa awandiika obutuukirivu obuva mu mateeka nti abukola 
ye aliba omulamu mu bwo. 6 Naye obutuukirivu obuva mu kukkiriza 
bwogera bwe buti nti Toyogeranga mu mutima gwo nti Ani alirinnya mu 
ggulu? (kwe kuleeta Kristo wansi;) 7 newakubadde nti Ani alikka 
emagombe? (kwe kulinnyisa Kristo okuva mu bafu.) 8 Naye bwogera 
butya? Nti, Ekigambo kiri kumpi naawe, mu kamwako, ne mu mutima 
gwo: kye kigambo eky'okukkiriza kye tubuulira: 9 kubanga bw'oyatula 
Yesu nga ye Mukama n'akamwa ko, n'okkiriza mu mutima gwo nti 
Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka: 10 kubanga omuntu akkiriza na 
mutima okuweebwa obutuukirivu, era ayatula na kamwa okulokoka. 11 
Kubanga ebyawandiikibwa byogera nti Buli amukkiriza talikwasibwa 
nsonyi. 12 Kubanga tewali njawulo ya Muyudaaya na Muyonaani: kubanga 
omu ye Mukama waabwe bonna, ye mugagga eri abo bonna 
abamukaabirira: 13 kubanga, Buli alikaabirira erinnya lya Mukama 
alirokoka. 14 Kale balikaabirira batya gwe batannakkiriza? era balikkiriza 
batya gwe batannawulirako? era baliwulira batya awatali abuulira? 15 era 
balibuulira batya nga tebatumiddwa? nga bwe kyawandiikibwa nti Ebigere 
byabwe nga birungi nnyo ababuulira enjiri ey'ebirungi! 16 Naye 
tebaagondera njiri bonna. Kubanga Isaaya ayogera nti Mukama, ani 


eyakkiriza ekigambo kyaffe? 17 Kale okukkiriza kuva mu kuwulira, 
n'okuwulira mu kigambo kya Kristo. 18 Naye njogera nti Tebawuliranga? 
Weewaawo, ddala, Eddoboozi lyabyo lyabuna mu nsi zonna, N'ebigambo 
byabyo okutuuka ku nkomerero z'ensi. 19 Naye njogera nti Isiraeri 
tamanyanga? Musa ye yasooka okwogera nu Ndibakwasa obuggya eri 
abatali ba ggwanga, Eri eggwanga eritalina magezi ndibasunguwaza. 20 
Era Isaaya aguma nnyo n'ayogera nti Navumbulibwa abo 
abatannoonyanga, Nalagibwa eri abo abatambuulirizangako. 21 Naye eri 
Isiraeri ayogera nti Obudde okuziba nagololera emikono gyange abantu 
abatawulira era abagaana. 


Isiraeri teyeeganira ddala Kristo 


11:1 Naye eri Isiraeri ayogera ati Obudde okuziba nagololera emikono 
gyange abantu abatawulira era abagaana. 2 Katonda teyagoba bantu be, be 
yamanya edda. Oba temumanyi ebya Eriya ebyawandiikibwa bwe 
byogera? bwe yasaba Katonda ng'ayogera ku Baisiraeri nti 3 Mukama, 
batta bannabbi bo, ne basuula ebyoto byo: nange nfisseewo nzekka, era 
banoonya obulamu bwange. 4 Naye okuddamu kwa Katonda kumugamba 
kutya? Nti Nze nneefissirizzaawo abasajja kasanvu, abatafikaamiriranga 
Baali. 5 Kale bwe kityo era ne mu biro bino waliwo ekitundu ekyafikkawo 
mu kulonda okw'ekisa. 6 Naye oba nga lwa kisa, si Iwa bikolwa nate: oba 
nga si bwe kityo, ekisa si kisa nate. 7 Kale tukole tutya? Isiraeri kye 
yanoonya, teyakiraba; naye abaalondebwa baakiraba, abalala ne 
bakakanyazibwa: 8 nga bwe kyawandiikibwa nti Katonda yabawa 
omwoyo ogw'okubongoota, amaaso ag'obutalaba, namatu ag'obutawulira, 
okutuusa ku lunaku lwa leero. 9 Era Dawudi ayogera nti Emmeeza 
yaabwe ebafuukire akakunizo n'ekigu, N'enkonge, n'empeera gye bali: 10 
Amaaso gaabwe gasiikirizibwe obutalaba, Era obakutamyenga omugongo 
gwabwe bulijjo. 11 Kale njogera nti Kyebaava beesittala balyoke bagwe? 
Kitalo: naye olw'okwonoona kwabwe obulokozi kyebwava bujja eri 
ab'amawanga, okubakwasa obuggya. 12 Naye oba ng'okwonoona kwabwe 
bwe bugagga bw'ensi, nokuweebuuka kwabwe bwe bugagga 


bw'ab'amawanga; okutuukirira kwabwe tekusinga nnyo? 13 Naye 
mbagamba mmwe ab'amawanga. Kale kubanga nze ndi mutume wa 
b'amawanga, ngulumiza okuweereza kwange: 14 bwe ndiraba ekigambo 
kyonna kye ndikwasisa obuggya ab'omubiri gwange, ne ndokola abamu 
mu bo. 15 Kuba oba ng'okugobebwa kwabwe kwe kutabaganya ensi, 
okusembezebwa kwabwe kiki, wabula obulamu mu bafu? 16 Era ebibala 
ebibereberye bwe biba ebitukuvu, era n'ekitole kitukuvu: era ekikolo bwe 
kiba ekitukuvu, era n'amatabi matukuvu. 17 Naye oba ng'amatabi agamu 
gaawogolebwa, naawe, eyali omuzeyituuni ogw'omu nsiko, wasimbibwa 
mu go, n'ogatta wamu nago ekikolo eky'obugevvu obw'omuzeyituuni; 18 
teweenyumiririzanga ku matabi: naye bwe weenyumirizanga, si ggwe 
weetisse ekikolo, naye ekikolo kye kyetisse ggwe. 19 Kale onooyogera nti 
Amatabi kyegaava gawogolwa Me nsimbibweko. 20 Weewaawo; 
gaawogolwa lwa butakkiriza, naawe onywedde lwa kukkiriza. 
Teweegulumizanga, naye tyanga: 21 kuba oba nga Katonda teyasaasira 
matabi ga buzaaliranwa, era naawe talikusaasira. 22 Kale laba obulungi 
n'obukambwe bwa Katonda: eri abaagwa, bukambwe; naye eri ggwe 
bulungi bwa Katonda, bw'onoobeereranga mu bulungi bwe: 
bw'otoobeererenga, naawe oliwogolwa. 23 Era nabo, bwe bataabeererenga 
mu butakkiriza bwabwe balisimbwawo: kubanga Katonda ayinza 
okubasimbawo nate. 24 Kuba oba nga ggwe wawogolwa ku muzeyituuni 
ogwali ogw'omu nsiko mu buzaaliranwa, n'osimbibwa mu muzeyituuni 
omulungi obutagoberera buzaaliranwa, abo, ab'obuzaaliranwa; tebalisinga 
nnyo kusimbibwa mu muzeyituuni gwabwe bo? 25 Kubanga ssaagala 
mmwe, ab'oluganda, obutamanya kyama kino, mulemenga okubeera 
ab'amagezi mu maaso gammwe mwekka, ng'obukakanyavu bwabeera ku 
Baisiraeri mu kitundu, okutuusa okutuukirira kw'ab'amawanga Iwe 
kulituuka; 26 era bwe kityo Abaisiraeri bonna balirokoka: nga bwe 
kyawandiikibwa nti Muliva mu Sayuuni Awonya; Aligg yawo obutatya 
Katonda mu Yakobo: 27 Era eno ye ndagaano yange eri bo, bwe 
ndibaggyako ebibi byabwe. 28 Mu njiri, be balabe ku lwammwe: naye mu 
kulondebwa, baagalwa ku lwa bajjajja. 29 Kubanga ebirabo n'okuyita kwa 
Katonda tebyejjusibwa. 30 Kuba nga mmwe edda bwe mutaawulira 


Katonda, naye kaakati musaasiddwa olw'obutawulira bw'abo, 31 bwe 
kityo nabo kaakati tebawulidde, olw'okusaasirwa kwammwe kaakati nabo 
balyoke basaasirwe. 32 Kubanga Katonda yasiba bonna mu butawulira, 
alyoke asaasire bonna. 33 Obuziba bw'obugagga obw'amagezi 
a'obw'okumanya kwa Katonda tomanyi bwe buli! emisango gye nga 
tegikeberekeka, n'amakubo ge nga tegekkaanyizika! 34 Kubanga ani eyali 
amanye ebirowoozo bya Mukama? oba ani eyali amuwadde amagezi? 35 
oba ani eyali asoose okumuwa ekintu, era eliddizibwa nate? 36 Kubanga 
byonna biva gy'ali, era biyita gy'ali, era bituuka gy'ali. Ekitubwa 
kibeerenga gy'ali emirembe gyonna Amiina. 


Ekowebwayo eky'obulamu 


12:1 Kyenvudde mbeegayirira, ab'oluganda, olw'okusaayi: kwa Katonda, 
okuwangayo emibiri gyammwe, ssaddaaka ennamu, entukuvu, esanyusa 
Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. 2 So 
temufaananyizibwanga ng'emirembe gino: naye mukyusibwe nga 
olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga bwe biri 
Katonda by'ayagala, ebirungi ebisanyusa, ebituufu. 3 Kubanga njogera, 
olw'ekisa kye nnaweebwa, eri buli muntu ali mu mmwe, alemenga 
okwerowooza oku singa bwe kimugwanidde okulo wooza; naye 
okulowoozanga ng yeegendereza, nga Katonda bwe yagabira buli muntu 
ekigera ky'o kukkiriza. 4 Kubanga bwe tulina ebitundu ebingi mu mubiri 
ogumu naye ebitundu byonna tebirina mu limu gumu: 5 bwe kityo ffe 
abangi tuli omubiri gumu mu Kristo, na buli muntu tuli ebitundu bya baana 
ffe fekka na fekka. 6 Era nga bwe tulina ebitenkanankana ng'ekisa 
kyetwawebwa bwe kiri, oba bunabbi (tubuulirenga) mu kigera kyokukiriza 
kwaffe; 7 oba ku weereza, tunyiikirenga mu kuweereza kwaffe; 8 oba 
ayigiriza, anyiikirenga mu kuyigiriza kwe; oba abuulirira, mu kubuulirira 
kwe: agaba, agabenga awatali bukuusa; afuga afugenga n'okunyiikira; 
asaasira asaasirenga n'essanyu. 9 Okwagala kubeerenga kw’amazima. 
Mukyawenga obubi, mwegattenga n'obulungi. 10 Mu kwagala 
kw'ab'oluganda mwagalanenga mwekka ne mwekka; mu kitiibwa buli 


muntu agulumizenga munne; 11 mu kunyiikira si bagayaavu; abasanyufi 
mu mwoyo; nga mubeeranga baddu ba Mukama waffe; 12 musanyukenga 
mu kusuubira; mugumiikirizenga mu bunaku; munyiikirenga mu kusaba; 

13 mugabirenga abatukuvu bye beetaaga; mwanirizenga abageayi. 14 
Musabirenga ababayigganya; musabirenga, so temukolimanga. 15 
Musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka; mukaabirenga wamu n'abo 
abakaaba. 16 Mulowoozenga bumu mwekka na mwekka. 
Temwegulumizanga, naye mugendenga n'abo abatalina bukulu. Temubanga 
ba magezi mu naaso gammwe mwekka. 17 Tenuwalananga muntu kibi 
olw'ekibi. Awetegekenga ebirungi mu maaso g’abantu bonna. 18 Oba nga 
kiyinzika, ku luuyi lwammwe, mutabaganenga n'abantu bonna. 19 
Temuwalananga mwekka ggwanga, baagalwa, naye waakiri musegulienga 
obusungu: kubanga kyawandiikibwa nti Okuwalana kwange; nze ndisasula, 
bw'ayogera Mukama. 20 Naye omulabe wo bw'alumwanga enjala, 
muliisenga; bw'alumwanga ennyonta, munywesenga kubanga bw'okola 
bw'otyo, olinukumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe. 21 
Towangulwanga bubi, naye wangulanga obubi olw'obulungi. 


Okugondera abafuzi 


13:1 Buli muntu awulirenga abakulu abafuga: kubanga tewali bukulu 
butava eri Katonda; n'abakulu abaliwo baalagirwa Katonda. 2 Awakanya 
obukulu kyava awa:anya okulagira hwa Katonda: era bawakana 
balyezzaako omusango bo bokka. 3 Kubanga abafuga si ba kutiisa mu 
kikolwa ekirungi, wabula mu kibi: Era oyagala obutatya bukulu? kola 
bulungi, alikusiima: 4 kubanga ye muweereza wa Katonda eri ggwe 
olw'obulungi. Naye bw'okola obubi, tya; kubanga tawatira kitala bwereere: 
kubanga ye nuweereza wa Katonda, awalana obusungu ku oyo akola 
obubi. 5 Kyekivudde kibagwanira okuwulira, si lwa busungu bwokka, 
naye lwa ku Iw'omwoyo gwammwe. 6 Era kyemuva muwa omusolo; 
kubanga be baweereza ba Katonda, nga baayiikirira mu mulimu ogwo. 7 
Musasulenga bonna amabanja gaabwe: ab'omusolo musolo; ab'empooza 
mpooza; ab'okutiibwa kutya; ab'ekitiibwa kitiibwa. 8 Temubeeranga na 


bbanja lyonna eri omuntu yenna, wabula okwagalananga: kubanga ayagala 
muntu munne, ng'atuukirizza amateeka. 9 Kubanga kino ati Toyendanga, 
tottanga, tobbanga, teweegombanga, n'etteeka eddala lyonna, ligattiddwa 
mu kino, nti Yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. 10 
Okwagala tekukola bubi muntu munne: okwagala kyekuva kutuukiriza 
amateeka. 11 Era mukolenga bwe mutyo, kubanga mumanyi ebiro, 
ng'obudde butuuse kaakano mmwe okuzuukuka mu tulo: kubanga kaakano 
obulokozi bwaffe nuli kumpi okusinga bwe twakkiriza. 12 Ekiro kiyise, 
obudde bunaatera okukya: kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza, era 
twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. 13 Tutambulenga nga tuwoomye 
nga mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu 
bwenzi n'obukaba, si mu kuyombanga n'obuggya. 14 Naye mwambale 
Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri, olw'okwegomba. 


14:1 Naye atali munywevu mu kukkiriza mumusembezenga, naye si lwa 
kusala musango gwa mpaka. 2 Omulala akkiriza n'okulya n'alya byonna: 
naye atali munywevu alya nva. 3 Alya tanyoomanga atalya; era atalya 
tasaliranga musango alya: kubanga Katonda yamusembeza. 4 Ggwe ani 
asalira omusango omuweereza wa beene? eri mukama we yekka ayimirira 
oba agwa. Naye aliyimirira; kubanga Mukama waffe ayinza 
okumuyimiriza. 5 Omuntu omulala alowooza olunaku olumu okusinga 
olulala, omulala alowooza ennaku zonna okwenkanankana. Buli muntu 
ategeererenga ddala mu magezi ge yekka. 6 Alowooza olunaku, 
alulowooza ku bwa Mukama waffe: n'oyo alya, alya ku bwa Mukama 
waffe, kubanga yeebaza Katonda; n'oyo atalya, talya ku bwa Mukama 
waffe, era yeebaza Katonda. 7 Kubanga tewali muntu mu ffe eyeebeerera 
omulamu ku bubwe yekka, era tewali eyeefiira ku bubwe yekka. 8 
Kubanga bwe tubeera abalamu, tuba balamu ku bwa Mukama waffe: oba 
bwe tufa, tufa ku bwa Mukama waffe: kale, bwe tuba abalamu, oba bwe 
tufa, tuba ba Mukama waffe. 9 Kubanga Kristo kyeyava afa n'abeera 
omulamu, alyoke abeerenga Mukama w'abafu era n'abalamu. 10 Naye 
ggwe kiki ekikusaliza omusango muganda wo? oba naawe kiki 
ekikunyoomesa muganda wo? kubanga fenna tuliyimirira mu maaso 


g'entebe ey'emisango eya Katonda. 11 Kubanga kyawandiikibwa nti Nga 
bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama, buli vviivi lirinfukaamirira, Na 
buli lulimi lulyatula Katonda. 12 Kale bwe kityo buli muntu mu ffe 
alibalirira omuwendo gwe yekka eri Katonda. 13 Kale tulemenga 
okusalira bannaffe emisango nate fekka na fekka: naye waakiri musale 
omusango guno, obutaleeteranga wa luganda ekyesittaza oba nkonge. 14 
Mmanyi era ntegeeredde ddala mu Mukama waffe Yesu, nga tewali kiutu 
kya muzizo mu buwangwa bwakyo: wabuta eri oyo akirowooza nga kya 
muzizo, kiba kya muzizo. 15 Kuba oba nga mugaada wo anakuwala 
olw'emmere, nga tokyatambulira mu kwagala. Tomuzikirizanga lwa 
mmere yo oyo Kristo gwe yafiirira. 16 Kale ekirungi kyammwe 
kiremenga okuvumibwa: 17 kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe 
kulya n'okunywa, wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu Mwoyo 
Omutukuvu: 18 Kubanga aweereza Kristo bw'ati asanyusa nnyo Katonda, 
n'abantu bamusiima. 19 Kale bwe kityo tugobererenga eby'emirembe, 
n'eby'okuzimbagananga fekka na fekka. 20 Toyonoonanga mulimu gwa 
Katonda Iwa mmere. Byonna birungi; naye kinaabanga kibi eri oyo alya 
nga yeesittala. 21 Kirungi obutalyanga nnyama newakubadde okunywanga 
omwenge, newakubadde okukolanga byonna ebyesitazza muganda wo oba 
ebimunyiiza oba ebimunafuya. 22 Okukkiriza kw'olina, beeranga nakwo 
wekka mu maaso ga Katonda. Oyo alina omukisa ateesalira musango mu 
kigambo ky'asiima. 23 Naye oyo abuusabuusa azza musango bw'alya, 
kubanga talya mu kukkiriza; na buli ekitava mu kukkiriza, kye kibi. 


15:1 Era ffe abalina amaanyi kitugwanidde okwetikkanga obunafu bw'abo 
abatalina maanyi, so si kwesanyusanga fekka. 2 Buli muntu mu ffe 
asanyusenga munne mu bulungi olw'okuzimba. 3 Kubanga era ne Kristo 
teyeesanyusanga yekka: naye, nga bwe kyawandiikibwa, nti Ebivume 
byabwe abaakuvuma byagwa ku nze. 4 Kubanga byonna ebyawandiikibwa 
edda, byawandiikibwa kutuyigiriza ffe, tulyoke tubeerenga n'okusuubira 
olw'okugumiikiriza n'olw'okusanyusa kw'ebyawandiikibwa. 5 Era Katonda 
w'okugumiikiriza n'okusanyusa abawe mmwe okulowoozanga obumu 
mwekka na mwekka mu ngeri ya Kristo Yesu: 6 mulyoke muwenga 


ekitiibwa Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, n'omwoyo 
ogumu n'akamwa akamu. 7 Kale musembezaganyenga mwekka na 
mwekka, nga Kristo bwe yabasembeza mmwe, olw'ekitiibwa kya 
Katonda. 8 Kubanga njogera nti Kristo yali muweereza w'abakomole 
olw'amazima ga Katonda, okunyweza ebyasuubizibwa eri bajjajja, 9 era 
ab'amawanga balyoke bawenga Katonda ekitubwa olw'okusaasira; nga 
bwe kyawandiikibwa nti Kye`nnaavanga nkwatula mu b'amawanga, Era 
nnaayimbiranga erinnya lyo. 10 Era nate syogera nti Musanyukenga, 
mmwe ab'amawanga, wamu n'abantu be. 11 Era nate nti Mutenderezenga 
Mukama, mmwe ab'amawanga mwenna; Era ebika byonna 
bimutenderezenga. 12 Era nate Isaaya ayogera nti Waliba ekikolo kya 
Yese, Era ayimirira okufuga ab'amawanga; Oyo ab'amawanga gwe 
balisuubira. 13 Era Kat:onda ow'okusuubirwa abajjuze mmwe essanyu 
lyonna n’emirembe olw'okukkiriza, mmwe musukkirirenga mu kusuubira, 
mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. 14 Era nange nze ntegeeredde ddala 
ebyammwe, baganda bange, nga nammwe mujjudde obulungi, mujjudde 
okutegeera kwonna, nga muyinza n'okubuuliriragana mwekka na mwekka. 
15 Naye ne yongedde okuguma katono okul wandiikira, nga kubajjukiza 
na olw'ekisa kye nnaweebwa Katonda 16 nze okubeeranga omuweereza 
wa Kristo Yesu eri ab'amawanga nga nkolera enjiri ya Katonda omulii gwa 
kabona, ssaddaaka y'ab'aa wanga eryoke esiimibwe ng'ekuzibwa Omwoyo 
Omutukuvu. 17 Kale okwenyumiriza ndi nak mu Kristo Yesu mu bya 
Katonda. 18 Kubanga siryanijanga kwoga kigambo kyonna wabula Kristo 
bye yankoza, olw'okuwulira kw'ab'an wanga, mu kigambo ne mu kikolwa, 
19 mu maanyi g'obubonero n'eby'amagero, mu maanyi g'Omwo 
Omutukuvu; bwe kityo okuva mu Yerusaalemi n'okwetooloola okutuuka 
mu Iruliko, natuukiriza enjiri Kristo; 20 naye nga njagala ekitiibwa kino 
okubuuliranga enjiri, awayatulibwa erinnya lya Kristo nnemenga okuzimba 
ku musingi gwa beene; 21 naye nga bwe kya wandiikibwa nti Baliraba 
abatabuulirwanga bigambo bye, Era abataawulira balitegeera. 22 Era 
kyenaavanga nziyizibwa emirundi emingi okujja gye mu; 23 naye kaakati, 
kubanga sikyalina bbanga mu nsi zino, era kuban, okuva mu myaka mingi 
nnali njagala okujja gye muli, 24 we ndigendera mu Esupaniya (kubanga 


nsuubira okubalaba nga mpitay mmwe mumperekereko okuntuu eyo, bwe 
ndimala okubalabako n'okusanyukirako awamu nammwe); 25 naye kaakati 
nyenda e Yerusailemi, okuweereza abatukuvu. 26 Kubanga ab'e Makedoni 
n'ab Akaya baasiima okusolooleza ebint abaavu ab'omu batukuvu abali 
Yerusaalemi. 27 Kubanga basiima; era nga bababanja. Kuba oba 
ng'ab'amawanga basseekimu n'ebyabwe eby'omwoyo, babanja 
okubaweereza nate eby'omubiri. 28 Kale bwe ndimala ekyo, bwe 
ndibakwasiza ddala ebibala ebyo ndivaayo, okuyita ewammwe okugenda e 
Sipeyini. 29 Era mmanyi nga bwe ndijja gye muli adijja mu mukisa gwa 
Kristo nga gutuukiridde. 30 Era mbeegayiridde, ab'oluganda, ku bwa 
Mukama waffe Yesu Kristo, n'olw'okwagala kw'Omwoyo, okufubiranga 
awamu nange mu kunsabira Katonda; 31 ndyoke mpone mu abo 
abatawulira mu Buyudaaya, n'okuweereza kwange kwe ntwala e 
Yerusaalemi kusiimibwe abatukuvu; 32 ndyoke njije gye muli n'essanyu 
olw'okwagala kwa Katonda, mpummulire wamu nammwe. 33 Era 
Katonda ow'emirembe abeerenga nammwe mwenna. Amiina. 


16:1 Mbanjulira Foyibe mwannyinaffe, ye muweereza w'ekkanisa ey'omu 
Kenkereya: 2 mulyoke mumwanirize mu Mukama waffe, nga bwe 
kigwanidde abatukuw, era mumuyambe mu kigambo kyonna ky'alyetaaga 
gye muli: kubanga naye yennyini yayamba bangi, era nange nzennyini. 3 
Mumulamuse Pulisika ne Akula abaakolera awamu nange mu Kristo Yesu, 
4 abaawaayo obulago bwabwe olw'obulamu bwange; be sseebaza nze 
nzekka, era naye n'ekkanisa zonna ez'ab'amawanga: 5 era mulamuse 
ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe. Mulamuse Epayineeto, gwe njagala, 
kye kibala eky'olubereberye eky'omu Asiya eri Kristo. 6 Mulamuse 
Malyamu, eyabakolera mmwe emirimu emingi. 7 Mulamuse Anduloniiko 
ne Yuniya, ab'ekika kyange, era abaasibirwa awamu nange, ab'amaanyi mu 
batume, era abansooka okubeera mu Kristo. 8 Mulamuse Ampuliyaato, 
gwe njagala mu Mukama waffe. 9 Mulamuse Ulubano, akolera awamu 
naffe mu Kristo, ne Sutaku gwe njagala. 10 Mulamuse Apere akkirizibwa 
mu Kristo. Mubalamuse ab'omu nnyumba ya Alisutobulo. 11 Mulamuse 
Kerodiyoni, ow'ekika kyange. Mubalamuse ab'omu nnyumba ya Nalukiso, 


abali mu Mukama waffe. 12 Mulamuse Terufayina ne Terufoosa abaakola 
emirimu mu Mukama waffe. Mulamuse Perusi omwagalwa, eyakola 
emirimu emingi mu Mukama waffe. 13 Mulamuse Luufo, eyalondebwa 
mu Mukama waffe, ne nnyina, ye mmange. 14 Mulamuse Asunkulito, 
Fulegoni, Kerume, Patuloba, Keruma, n'ab'oluganda abali awamu nabo. 15 
Mulamuse Firologo ne Yuliya, Nerewu ne mwannyina, ne Olumpa, 
n'abatukuvu bonna abali awamu nabo. 16 Mulamusagane n'okunywegera 
okutukuvu. Ekkanisa zonna eza Kristo zibalamusizza. 17 Era 
mbeegayiridde, ab'oluganda, mutunuulirenga abo abaleeta 
eby'okwawukanya n'eby'okwesittaza, ebitali bya kuyigiriza kwe mwayiga: 
mubakubenga amabega abo. 18 Kubanga abalinyanga abo si baddu ba 
Mukama waffe Kristo, naye ba mbttto zaabwe bokka; era n'ebigambo 
ebirungi n'eby'okunyumya obulungi balimbalimba emitima gy'abo abatalina 
kabi. 19 Kubanga okuwulira kwammwe kwabuna mu bonna. Kyenvudde 
mbasanyukira mmwe: naye njagala mmwe okubeeranga abagezi mu 
bulungi, era abasirusiru mu bubi. 20 Era Katonda ow'emirembe alibetenta 
Setaani wansi w'ebigere byammwe mangu. Ekisa kya Mukama waffe 
Yesu Kristo kibeerenga nammwe. 21 Timoseewo, akolera awamu nange, 
abalamusizza; ne Lukiyo ne Yasooni ne Sosipateri, ab'ekika kyange. 22 
Nze Terutiyo, awandiise ebbaluwa eno, mbalamusizza mu Mukama waffe. 
23 Gayo, ansuza nze n'ekkanisa yonna, abalamusizza. Erasuto, omuwanika 
w'ekibuga, abalamusizza, ne Kwaluto, ow'oluganda. 24 [24 Ekisa kya 
Mukama waffe Kristo Yesu Kibeerenga nammwe mwenna. Amiina.] 25 
Era oyo ayinza okubanyweza ng'enjiri yange n'okubuulirwa kwa Yesu 
Kristo bwe biri, ng'ekyama bwe kibikkuddwa ekyasirikirwa okuva mu biro 
eby'emirembe n'emirembe, 26 naye kaakati kirabise ne lutegeezebwa 
amawanga gonna mu byawandiikibwa bya bannabbi, nga bwe yalagira 
Katonda ataggwaawo, olw'okuwulira okuva mu kukkiriza; 27 Katonda 
ow'amagezi omu yekka aweebwenga ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo 
emirembe egitaggwaawo. 


1 Abakkolinso 


1:1 Paulo, eyayitibwa okuba omutume wa Yesu Kristo olw'okwagala kwa 
Katonda, ne Sossene ow'oluganda, 2 eri ekkanisa ya Katonda eri mu 
Kkolinso, abaatukuzibwa mu Kristo Yesu, abaayitibwa okuba abatukuvu, 
wamu ne bonna abakoowoola erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu 
buli kifo, ye Mukama waabwe era owaffe: 3 ekisa kibeerenga gye muli 
n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe, ne Mukama waffe Yesu Kristo. 4 
Nneebaza Katonda wange bulijjo ku lwammwe, olw'ekisa kya Katonda 
kye mwaweerwa mu Kristo Yesu; 5 kubanga mu buli kigambo 
mwagaggawalira mu ye, mu kwogera kwonna ne mu kutegeera kwonna; 6 
ng'okutegeeza kwa Kristo bwe kwanywezebwa mu mmwe: 7 mmwe 
obutaweebuuka mu kirabo kyonna; nga mulindirira okubikkulibwa kwa 
Mukama waffe Yesu Kristo; 8 era alibanyweza okutuusa ku nkomerero, 
obutabaako kya kunenyezebwa ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu 
Kristo. 9 Katonda mwesigwa, eyabayisa okuyingira mu kusseekimu 
kw'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe: 10 Naye mbeegayirira, 
ab'oluganda, olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwenna 
okwogeranga obumu, so okwawakana kulemenga okuba mu mmwe, naye 
mugattirwenga ddala mu magezi gamu ne mu kulowooza kumu. 11 
Kubanga nnabuulirwa ebifa gye muli, baganda bange, abo ab'omu nnyumba 
ya Kuloowe, ng'eriyo ennyombo mu mmwe. 12 Kye njogedde kye kino nti 
buli muntu mu mmwe ayogera nti Nze ndi wa Pawulo; nange wa Apolo; 
aange wa Keefa; nange wa Kristo: 13 Kristo ayawuliddwamu? Pawulo 
yakomererwa ku Iwammwe? oba mwabatizibwa okuyingira mu lianya lya 
Pawulo? 14 Nneebaza Katonda kubanga sibatizanga muntu yenna mu 
mmwe, wabula Kulisupo ne Gaayo; 15 omuntu yenna alemenga okwogera 
nga mwabarizibwa okuyingira mu linnya lyange: 16 Era nnabatiza 
n'ennyumba ya Suteefana: nate simanyi nga nnabatiza omulala yenna. 17 
Kubanga Kristo teyantuma kubatiza, wabula okubuulira Enjiri: si mu 
magezi ga bigambo, omusalaaba gwa Kristo; gulemenga okuba 
ogw'obwereere: 18 Kubanga ekigambo eky'omusaalaba bwe busirusiru eri 
abo ababula; naye eri ffe abalokebwa ge maanyi ga Katonda. 19 Kubanga 
kyawandiikibwa nti. Ndizikiriza amagezi g'abagezigezi, N'obukabakaba 
bw'abakabakaba ndibuggyawo. 20 Omugezigezi aluwa? omuwaadiisi 


aluwa? omuwakanyi ow'omu nsi muno aluwa? Katonda teyasiruwaza 
magezi ga nsi? 21 Kubanga mu magezi ga Katonda ensi olw'amagezi 
gaayo bw'etaategeera Katonda, Katonda n'asiima olw'obusirusiru 
obw'okubuulira okwo okulokola abo abakkiriza. 22 Kubanga Abayudaaya 
basaba obubonero, n'Abayonaani banooaya amagezi: 23 naye ffe tubuulira 
Kristo eyakomererwa, eri Abayudaaya nkonge, n'eri ab'amawanga 
busirusiru; 24 naye eri abo abayite Abayudaaya era n'Abayonaani, Kristo 
maanyi ga Katonda, era magezi ga Katonda. 25 Kubanga obusirusiru bwa 
Katonda businga abantu amagezi; n'obunafu bwa Katonda businga abantu 
amaanyi. 26 Kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe, ab'oluganda, 
ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi abayitibwa, ab'amaanyi si bangi, 
ab'ekitiibwa si bangi: 27 naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi, 
abagezigezi abakwase ensonyi; era Katonda yalonda ebinafu eby'ensi, 
akwase ensonyi eby'amaanyi; 28 n'ebikopi by'ensi n'ebinyoomebwa 
Katonda yabironda era n'ebitaliiwo, aggyewo ebiriwo: 29 omu biri gwonna 
gulemenga okwenyu miriza mu maaso ga Katonda. 30 Naye ku bw'oyo 
mmwe muli mi Kristo Yesu, eyafuuka amagezi gye tuli okuva eri 
Katonda, era n'obutuukirivu n'okutukuzibwa, n'okununulibwa: 31 nga bwe 
kyawandiikibwa nti Eyeenyumiriza, yeenyumiririzenga mu Mukama. 


Kristo eyakomererwa 


2:1 Nange, ab'oluganda, bwe nnajja gye mu, sajja na maanyi mangi 
ag'ebigambo oba amagezi nga mbabuulira ekyama kya Katonda, 2 
Kubanga nnamalirira obutamanya kigambo mu mmwe, wabula Yesu 
Kristo era oyo eyakomererwa. 3 Nange nnabeeranga nammwe mu bunafu 
ne mu kutya ne mu kukankana okungi. 4 N'ekigambo kyange n'okubuulira 
kwange tebyabanga mu bigambo eby'amagezi ebisendasenda, wabula mu 
kutegeeza kw'Omwoyo n'amaanyi: 5 okukkiriza kwammwe kulemenga 
okubeera mu magezi g'abantu, wabula mu maanyi ga Katonda. 6 Naye 
amagezi tugoogera mu abo abatuukirira: naye amagezi agatali ga mu 
mirembe gino, era agatali ga bakulu ab'omu mirembe gino, abaggwaawo: 
7 naye twogera amagezi ga Katonda mu kyama, gali agakisibwa, Katonda 


ge yalagira edda ensi nga tezinnabaawo olw'ekitiibwa kyaffe: 8 abakulu 
bonna ab'omu mirembe gino ge batategeeranga n'omu: kuba singa 
baagategeera, tebandikomeredde Mukama wa kitiibwa: 9 naye nga bwe 
kyawandiikibwa nti Eriiso bye litalabangako, n'okutu bye kutawuliranga, 
N'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu, Byonna Katonda bye yategekera 
abamwagala. 10 Naye ffe Katonda yatubibikkulira ku bw'Omwoyo: 
kubanga Omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeerekeka ebya Katonda. 
11 Kubanga muntu ki ategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu 
oguli mu ye? era bwe kityo n'ebya Katonda siwali abitegeera wabula 
Omwoyo gwa Katonda. 12 Naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi, 
wabula omwoyo oguva eri Katonda, tulyoke tutegeerenga Katonda 
by'atuwa obuwa. 13 N'okwogera twogera ebyo, si mu bigambo amagezi 
g'abantu bye gayigiriza, wabula Omwoyo by'ayigiriza; bwe tugeraageranya 
eby'omwoyo n'eby'omwoyo. 14 Naye omuntu ow'omukka obukka 
takkiriza bya Mwoyo gwa Katonda: kubanga bya busirusiru gy'ali; era 
tayinza kabitegeera, kubanga bikeberwa na mwoyo. 15 Naye omuntu 
ow'omwoyo akebera byonna, aaye ye yennyini takeberwa muntu yenna. 16 
Kubanga ani eyali ategedde okulowooza kwa Mukama waffe, alyoke 
amuyigirize? Naye ffe tulina okulowooza kwa Kristo. 


3:1 Nange, ab'oluganda, ssaayinza kwogera nammwe ng'ab'omwoyo, naye 
ng'ab'omubiri, ng'abaaua abawere mu Kristo. 2 Nnabanywesa mata, so si 
mmere; kubanga mwali temunnagiyinza: naye era ne kaakano 
temunnagiyinza; 3 kubainga mukyali ba mubiri: kubanga mu mmwe nga 
bwe mukyalimu obuggya n'okuyomba, temuli ba mubiri, era temutambula 
ng'abantu obuntu? 4 Kubanga omuntu bw'ayogera nti Nze ndi wa Pawulo; 
u'omulala nti Nze ndi wa Apolo; nga temuli bantu buntu? 5 Kale Apolo kye 
ki? ne Pawulo kye ki? Baweereza buweereza ababakkirizisa; era buli 
muntu nga Mukama waffe bwe yamuwa. 6 Nze nnasiga, Apolo n'afukirira; 
naye Katonda ye yakuza. 7 Kale bwe kityo asiga si kintu, newakubadde 
afukirira; wabula Kaonda akuza. 8 Naye asiga n'ajfukirira bali bumu: naye 
buli muntu aliweebwa empeera ye ye ng'omulimu gwe ye bwe guliba. 9 
Kubanga Katonda tuli bakozi banne: muli nnimiro ya Katonda, muli 


nnyumba ya Katonda. 10 Ng'ekisa kya Katonda bwe kiri kye nnaweebwa, 
ng'omukoza w'abazimbi ow'amagezi n'asima omusingi; n'omulala 
n'azimbako. Naye buli muntu yeekuumenga bw'azimbako. 11 Kubanga 
tewali muntu ayinza kusima musingi mulala wabula ogwo ogwasimibwa, 
ye Yesu Kristo. 12 Naye omuntu yenna bw'azimbanga ku musingi ogwo 
zaabu, ffeeza, amayinja ag'omuwendo omungi, emiti, essubi, ebisasiro; 13 
omulimu ogwa buli muntu gulirabisibwa: kubanga olunaku luli luligwolesa, 
kubanga gulibikkulirwa mu muliro; n'omuliro gwennyini gulikema 
omulimu ogwa buli muatu bwe gufaanana. 14 Omulimu ogwa buli muntu 
gwe yazimbako bwe gulibeerawo, aliweebwa empeera. 15 Omulimu ogwa 
buii muntu bwe gulyokebwa, alifiirwa; naye ye yennyini alirokoka; naye 
bw'ati, kuyita mu muliro. 16 Temumaayi nga muli yeekaalu ya Katonda, 
era nga Omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe? 17 Omuntu yenna 
bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda, Katonda alimuzikiriza oyo; kubanga 
yeekaalu ya Katonda ntukuvu: ye mmwe: 18 Omuntu yenna 
teyeerimbanga; Omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba omugezi mu 
mmwe mu mirembe giao, sfuukenga musirusiru, alyoke afuuke omugezi. 
19 Kubanga amagezi ag'omu nsi muno bwe busirusiru eri Katonda. 
Kubanga kyawandiikibwa ati Akwasa abagezi enkwe zaabwe: 20 era nate 
nti Mukama ategeera empaka ez'abagezi nga teziriimu. 21 Omuntu yenna 
kyavanga alema okwenyumiriza mu bantu. Kubanga byonna byammwe; 22 
oba Pawulo, oba Apolo, oba Keefa, oba ensi, oba obulamu, oba okufa, oba 
ebiriwo, oba ebigenda okubaawo; byonna byammwe; 23 nammwe muli ba 
Kristo; ne Kristo wa Katonda. 


4:1 Omuntu atulowoozenga bw'ati, nga tuli baweereza ba Kristo era 
abawanika b'ebyama bya Katonda: 2 Era wano kigwanira abawanika, 
omuntu okulabikanga nga mwesigwa. 3 Naye ku nze kigambo kitoao nnyo 
mmwe okunsalira omusango, oba omuntu yenna: era nange azekka 
sseesalira musango: 4 Kubanga sseemanyiiko kigambo; naye ekyo 
tekimpeesa butuukirivu: naye ansalira omusango ye Mukama waffe. 5 
Kale temusalanga musango gwa kigambo kyonna, ebiro nga tebinnatuuka, 
okutuusa Mukama waffe Iw'alijja, alimulisa ebikwekebwa eby'omu 


kizikiza, era alirabisa okuteesa okw'omu mitima; buli muntu n'alyoka 
aweebwa ettendo lye eri Katonda. 6 Naye ebyo, ab'oluganda, mbigeredde 
ku nze ne Apolo ku Iwammwe; mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga 
ku byawandiikibwa; omuntu yenna alemenga okwegulumiza olw'omu 
okusinga omulala. 7 Kubanga akwawula ye ani? era olina ki 
ky'otaaweebwa? naye okuweebwa oba nga waweebwa, kiki 
ekikwenyumirizisa ng'ataaweebwa? 8 Mumaze okukkuta, mumaze 
okugaggawala, mwafuga nga bakabaka awatali ffe: era mubeera kufuga 
nandyagadde, era naffe tulyoke tufugire wamu nammwe. 9 Kubanga 
ndowooza nga Katonda ffe abatume yatwolesa. enkomerero ng'abataaleme 
kufa: kubanga twafuuka ekyerolerwa ensi ne bamalayika n'abantu. 10 Ffe 
tuli basirusiru ku bwa Kristo, naye mmwe muli bagezigezi mu Kristo; ffe 
tuli banafu, naye mmwe muli ba maanyi; mmwe muli ba kitiibwa, ffe tuli 
ba kunyoomebwa: 11 Era n'okutuusa ekiseera kino, tulumwa enjala era 
n'ennyonta, era tuba bwereere, era tukubibwa ebikonde, era tetuliiko 
waffe; 12 era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe: bwe 
tuvumibwa, tubasabira omukisa; bwe tuyigganyizibwa; tugumiikiriza; 13 
bwe tuwaayirizibwa, twegayirira: twafuuka ng'ebisasiro eby'ensi; 
empitambi eza byonna, okutuusa kaakano. 14 Ebyo ssibiwandiika 
kubakwasa nsonyi, wabula okubabuutirira ng'abaana bange abaagalwa. 15 
Kuba newakubadde nga mulina abayigiriza kakumi mu Kristo, naye 
temulina bakitammwe bangi; kubanga nze nabazaaza enjiri mu Kristo 
Yesu: 16 Kyenva mbeegayirira okungohereranga: 17 Kyenva ntuma 
Timoseewo gye muli ye mwana wange omwagalwa omwesi.gwa mu 
Mukama waffe, alibajjukiza amakubo gange agali mu Kristo, nga bwe 
njigiriza yonna yonna mu buli kkanisa: 18 Naye waliwo abalala 
abeegulumiza nga balowooza nga nze sigenda kujja gye muli. 19 Naye 
ndijja gye muli mangu, Mukama waffe bw'alyagala; era ndimanya amaanyi 
gaabwe abeegulumiza so si kigambo kyabwe. 20 Kubanga obwakabaka 
bwa Katonda tebuli mu kigambo, wabula mu maanyi: 21 Mwagalako ki? 
njije gye muli n'omuggo, oba mu kwagala ne mu mwoyo 
ogw'obuwombeefu? 


5:1 N'okugamba bagamba nga mu mmwe mulimu obwenzi, era obwenzi 
bwe butyo obutali ne mu b'amawaaga, omuntu okubeera ne mukazi wa 
kifaawe. 2 Nammwe mwegulumizizza; so femwanakuwala bunakuwazi, 
oyo eyakola ekikolwa ekyo alyoke aggibwe wakati mu mmwe. 3 Kubanga 
nze bwe ssibaayo mu mubiri naye nga ndiyo mu mwoyo; mmaze okusalira 
omusango oyo eyayonoona ekyo bw'atyo, 4 mu linnya lya Mukama waffe 
Yesu, mmwe nga mukunygaanye n'omwoyo gwange awamu n'amaanyi ga 
Mukama waffe Yesu, 5 okuwaayo ali bw'atyo eri Setaani omubiri 
okuzikirizibwa, omwoyo gulyoke gutokoke ku lunaku lwa Mukama waffe 
Yesu. 6 Okwenyumiriza kwammwe si kulungi: Tetumanyi 
ng'ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna? 7 Muggyeemu 
ekizimbulukusa eky'edda, mulyoke mubeere ekitole ekiggya, nga 
temuliimu kizimbulukusa. Kubaaga era n'Okuyitako kwaffe kwattibwa, ye 
Kristo: 8 kale tufumbe embaga, si na kizimbulukusa eky'edda, 
newakubadde n'ekizimbulukusa eky'ettima n'obubi, wabula 
n'ebitazimbulukuswa eby'obutali bukuusa n'amazima. 9 Nnabawandiikira 
mu bbaluwa yange obuteegattanga na benzi; 10 so si kwewalira ddala 
abenzi ab'omu nsi muno, oba abeegombi n'abanyazi, oba abasinza 
ebifaananyi: kubanga bwe kiba kityo kyandibagwanidde okuva mu nsi: 11 
naye kaakano mbawandiikira obuteegattanga naye, omuntu yenaa ayitibwa 
ow'oluganda bw'aba nga azwenzi, oba mwegombi, oba: asinza ebifaananyi, 
oba muvumi, oba mutamiivu, oba munyazi; ali bw'atyo n'okulya 
temulyanga naye: 12 Kubanga nfaayo ki okusalira omusango abali 
ebweru? Mmwe temusalira musango ba munju? 13 Naye ab'ebweru 
Katonda ye abasalira omusango. Omubi oyo mumuggye mu mmwe. 


6:1 Omuntu yenna ku mmwe bw'aba n'ekigambo ku munne, ayanyanga 
okuwoleza ensonga abatali baruukirivu, so si eri abatukuvu? 2 Oba 
temumanyi ng'abatukuvu be balisalira ensi omusango? era oba ng'ensi 
mmwe muligisalira omusango, emusaanira kusala nsonga entono ennyo. 3 
Temumanyi nga tulisalira bamalayika omusango? tulirema. tutya okusala 
emisango egy'omu bulamu buno? 4 Kale bwe muba n'okusala emisango 
egy'omu bulamu buno, abanyoomebwa mu kkanisa abo be muteekawo? 5 


Njogedde kubakwasa nsonyi. Kiri bwe kityo nti mu mmwe temuyinza 
kuzuuka muntu mugezi, ayinza okusalira baganda be ensonga, 6 naye 
ow'oluganda awoze n'ow'oluganda, era ne mu maaso gaabo abatali 
bakkiriza? 7 Naye era bwe mutyo mumaze okubaako: akabi, kubanga 
mulina emisango mwekka na mwekka: Lwaki obutamala gakolwanga 
bubi? Iwaki obutamala galyazaamaanyizibwanga? 8 Naye mmwe 
mwennyini mukola bubi, mulyazaa maanya, era n'ab'oluganda. 9 Oba 
temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda? 
Temulimbibwanga: newakubadde abakaba, newakubadde abasinza 
ebifaananyi, newakubadde abenzi, newakubadde abafuuka abakazi, 
newakubadde abalya ebisiyaga, 10 newakubadde ababbi, newakubadde 
abeegombi, newakubadde abatamiivu, newakubadde abavumi, 
newakubadde abanyazi, tebalisikira bwakabaka bwa; Katonda. 11 Era 
abamu ku nunwe mwali ng'abo: naye mwanaazibwa, naye mwatukuzibwa, 
naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu 
Kristo, n'olw'Omwoyo gwa Katonda waffe. 12 Byonna birungi gye ndi; 
naye byonna tebinsaanira. Byonna birungi gye ndi; naye nze sigenda 
kufugibwanga kyonna kyonna. 13 Eby'okulya bya lubuto, n'olubuto lwa 
bya kulya: naye Katonda alibiggyawo byombiriri. Naye omubiri si gwa 
bwenzi, naye gwa Mukama waffe; ne Mukama waffe avunaana omubiti: 
14 era Katonda yazuukiza Mukama waffe, era naffe alituzuukiza 
olw'amaanyi ge. 15 Temumanyi ng'emibiri gyammwe bye bitundu bya 
Kristo? kale nzirirenga ebituadu bya Kristo mbifuule bitundu by'amwenzi? 
Kitalo. 16 Oba temumNaye eyeegatta ne Mukama waffe gwe mwoyo 
gumu: anyi ng'eyeegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu? kubanga ayogera 
nti Bombiriri banaabeeraaga omubiri gumu. 17 Mwewalenga obwenzi. 
Buli kibi kyonna omuntu ky'akola kin kungulu ku mubiri; naye ayenda 
akola ekibi ku mubiri gwe ye: 18 Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe 
ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri 
Katonda? nammwe temuli ku bwammwe; 19 kubanga mwagulibwa na 
muwendo: kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. 


7:1 Naye ku ebyo bye mwampandiikira; kirungi omusajja obutakwatanga 


ku mukazi. 2 Naye, olw'obwenzi, buli musajja abeerenga ne mukazi we ye, 
na buli mukazi abeerenga ne musajja we ye: 3 Omusajja asasulenga 
mukazi we ekyo ekimugwanira: era n'omukazi asasulenga bw'atyo 
omusajja. 4 Amukazi tafuga mubiri gwe ye, wabula musajja we: era 
n'omusajja bw'atyo tafuga mubiri gwe ye, wabula mukazi we. 5 
Temumanņnnņananga, wabula mpozzi nga mulagaanye ekiseera, mulyoke 
mubeerenga n'ebbaaga ery'okusabiramu, ate mulyoke mubeerenga wamu, 
Setaani alemenga okubakema olw'obuteeziyiza bwammwe. 6 Naye ebyo 
mbyogera nga nzikiriza bukkiriza, so siteeka tteeka 7 Naye nandyagadde 
abantu bonna okubeeranga nga nze: Naye buli muntu alina ekirabo kye.ye, 
ekiva eri Katonda, omulala bw'ati, n'omulala bw'ati: 8 Naye 
abatannafumbiriganwa ne bannamwandu mbagamba nti Kirungi bo 
okubeeranga nga nze: 9 Naye oba nga tebayinza kweziyiza, 
bafumbiriganwenga: kubanga kye kirungi okufumbiriganwanga okuinga 
okwakanga. 10 Naye abaaiala okufuumbirwaganwa mbalagira, so si nze 
wabula Mukama waffe, mukazi obutanobanga ku musajja we 11 (naye 
okunoba bw'anobanga, beerenga awo obutafumbirwanga, ba atabaganenga 
ne musajja we); era n'omusajja obutalekangayo mukazi we. 12 Naye 
abalala mba amba nze, si Mukama waffe: w'oluganda yenna bw'abanga 
n'onukazi atakkiriza, omukazi bw'aabagananga naye okubeera naye, 
Bamulekangayo. 13 N'omukazi bw'abeeranga n'omusajja atakkiriza; aye: 
bw'atabagananga naye okubeea naye, tanobanga ku musajja we. 14 
Kubanga omusajja atakkiriza atuuzibwa na mukazi, n'omukazi atakiriza 
atukuzibwa na wa luganda: inga tekiri bwe kityo, abaana basmwe 
tebandibadde balongoofu; naye kaakano batukuvu. 15 Naye atakkiriza 
bw'ayawukananga: ayawukane: ow'oluganda omusajja oba mkazi tali mu 
buddu mu bigambo biri bwe bityo: naye Katonda yaayitira mirembe. 16 
Kubanga, gwe omukazi; omanyi otya nga tolirokola musajja wo? oba, 
ggwe musajja, omanyi otya nga toliroola mukazi wo? 17 Kino kyokka, 
buli muntu nga Mukama waffe bwe amugabira, buli muntu nga Katonda 
bwe yamuyita, atambulenga w'atyo. Era bwe ndagira bwe ntyo mu kkanisa 
zonna. 18 Omuntu ennayayitibwa nga mukomole? teyeggyangako 
bukomole bwe. Imuntu yenna yayitibwa nga si mkomole? 


Takomolebwanga. 19 Okukomolwa si kintu n'obuikomolwa si kintu 
wabula okukwatanga ebiragiro bya Katonda. 20 Buli muntu abeerenga mu 
kuyibwa kwe yayitirwamu: 21 Wayibwa ng'oli muddu? tokyeraliikiiranga: 
naye okuyinza bw'oyinzaga okuweebwa eddembe, waakiri beerenga nalyo. 
22 Kubanga mu lukama waffe eyayitibwa nga mudu, aweebwa Mukama 
waffe eddeabe: bw'atyo eyayitibwa nga wa dembe ye muddu wa Kristo. 
23 Mwagulibwa na muwendo; temufuukanga baddu ba bantu: 24 
Ab'oluganda, okuyitibwa buli muntu kwe yayitirwamu, abeerenga mu 
okwo wamu ne Katanda. 25 Naye ku by'obatafumbiriganwa sirina kiragiro 
kya Mukama waffe: naye mbagamba nze ng'omuntu Mukama waffe gwe 
yasaasira okubeera omwesigwa. 26 27 Wasibibwa n'omukazi? 
tonoonyanga kusumululwa. Wasumululwa ku mukazi? tonoonyanga 
mukazi: 28 Naye okuwasa bw'owasanga, nga toyonoonye; n'omuwaia 
bw'afumbirwanga; nga tayonoonye. Naye abali bwe batyo banaabeeranga 
n'okubonaabona mu mubiri: nange mbasaasira. 29 Naye kino kye njogera, 
ab'oluganda, nti Ebiro biyimpawadde, okutanula kaakano abalina abakazi 
babe ng'abatalina: 30 era n'abo abakaaba babe ng'abatakaaba; n’abo 
abasanyuka babe ng'abatasanyuka; n'abo abagula babe ng'abatalina; 31 
n'abo abakoza eby'omu nsi babe ng'abatabikoza bubi: kubanga engeri 
ey'omu nsi muno eggwaawo. 32 Naye njagala mmwe obuteeraliikiriranga. 
Atali mufumbo yeeraliikirira bya Mukama waffe, bw'anaasanyusanga 
Mukama waffe: 33 naye omufumbo yeeraliikirira bya mu nsi, 
bw'anaasanyusanga mukazi we. 34 Era waliwo enjawulo ku mufumbo 
n'omuwala. Atafiumbirwa yeeraliikirira bya Mukama waffe, abeerenga 
mutukuvu omubiri n'omwoyo: naye afumbirwa yeeraliikirira bya mu nsi, 
bw'anaasanyusanga musajja we. 35 Njogedde ekyo olw'okubagasa nunwe 
bennyini; si lwakuba nga kyambika, wabula olw'obulungi era mulyoke 
muweerezenga Mukama waffe obutategananga: 36 Naye omuntu 
bw'alowoozanga nga takola bulungi muwala we, oba nga ayitiridde 
obukulu, era oba nga kigwana okubeera bwe kityo, akolenga nga 
bw'ayagala; tayonoona; liafumbiriganwe. 37 Naye oyo anywera mu 
mutima gwe, nga tawalirizibwa, naye ng'ayinza okutuukiriza bw'ayagala 
ye, era nga yamalirira kino mu mutima gwe okukuumanga muwala we, 


alikola bulungi. 38 Kale afumbiza muwala we akola bulungi; era n'oyo 
atalifumbiza ye alisinga okukola obulungi. 39 Omukazi asibibwa musajja: 
we ng'akyali mulamu; naye musajja we bw'aba nga yeebase, nga wa busa 
afumbirwenga gw'ayagala; kyokka mu Mukama waffe. 40 Naye aba 
musanyufu okusigala nga bw'ali nga nze bwe ndowooza: era ndowooza 
nga nange nnina Omwoyo gwa Katonda: 


8:1 Naye ku ebyo ebiweebwa eri ebifaananyi: tumanyi nga tulina fenna 
okutegeera. Okutegeera kwegulumizisa, naye okwagala kuzimba. 2 
Omuntu bw'alowoozanga ng'aliko ky'ategedde, nga tannategeera nga bwe 
kimugwanira okutegeera; 3 naye omuntu bw'ayagala Katonda, oyo 
ategeerwa ye. 4 Kale ku kulyanga ebiweebwa eri ebifaananyi, tumanyi 
ng'ekifaananyi si kintu mu nsi, era nga tewali Katonda omulala wabula 
omu. 5 Kuba newakubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda, oba mu 
ggulu, oba mu nsi; nga bwe waliwo bakatonda abangi n'abaami abangi; 6 
naye gye tuli waliwo Katonda omu, Kitaffe, omuva byonna, naffe tuli ku 
bw'oyo; ne Mukama waffe omu, Yesu Kristo, abeesaawo byonna, era 
atubeesaawa ffe: 7 Naye okutegeera okwo tekuli mu bantu bonna: naye 
abalala; kubanga baamanyiira ebifaananyi okutuusa kaakano, balya 
ng'ekiweereddwa eri ekifaananyi; n'omwoyo gwabwe, kubanga munafu, 
gubeera n'empitambi: 8 Naye ekyokulya tekitusiimisa eri Katonda: era 
bwe tutalya tetuweebuuka: era bwe tulya tetweyongerako. 9 Naye 
mwekuumenga mpozzi obuyinza bwammwe obwo bulemenga okuba 
enkonge eri abanafu. 10 Kubanga omuntu bw'akulaba ggwe alina 
okutegeera ng'otudde ku mmere mu ssabo ly'ekifaananyi; omwoyo 
gw'oyo, bw'aba nga munafu, teguliguma kulya ebiweebwa eri ebifaananyi? 
11 Kubanga omunafu abula olw'okutegeera kwo, ow'oluganda Kristo gwe 
yafurira. 12 Era bwe kityo, bwe mwonoonanga ab'oluganda era ne 
mufumita omwoyo gwabwe, bwe guba nga munafu, nga mwonoona 
Kristo. 13 Kale, eba ng'ekyokulya kyesittaza muganda wange, siiryenga 
nnyama emirembe gyonna, nnemenga okwesittaza muganda wange. 


9:1 Ssiri wa ddembe? ssirimutume? ssaalaba Yesu Mukama waffe? mmwe 


temuli mulimu gwange mu Mukama waffe? 2 Oba nga ssiri mutume eri 
abalala, naye ndi mutume eri mmwe: kubanga mmwe kabonero k'obutume 
bwange mu Mukama waffe. 3 Bwe mpoza bwe ati eri abo abankemereza. 
4 Tetulina buyinza okulyanga n'okunywanga? 5 Tetulina buyinza 
okutwalanga omukazi ow'oluganda awamu naffe, era ng'abatume abalala, 
ne baganda ba Mukama waffe, ne Keefa. 6 Oba nze nzekka ne Balunabba 
tetulina buyinza obutakolanga mirimu? 7 An.i agenda okutabaala yonna 
yona n'atabaaza ebintu bye ye? ani asimba olusuku n'atalya ku mmere 
yaamu? oba ani alunda ekisibo n'atanywa ku mata g'ekisibo ekyo? 8 Ebyo 
ajogera bya buntu? oba era n'amateeka tegoogera bwe gatyo? 9 Kubanga 
kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa ati Togisibanga kamwa ente 
ng'ewuula. Katonda alowooza bya nte? 10 oba ayogera ku Iwaffe fekka? 
Kubanga kyawandiikibwa ku lwaffe: kubanga alima lumngwanira okulima 
ng'asuubira, era n'awuula kimugwanira okuwuula ng'asuubira 
okuweebwako. 11 Oba nga ffe twabasigamu eby'omwoyo, kya kitalo ffe 
bwe tulikungula ebyammwe eby'omubiri? 12 Oba nga abalala balina 
obuyinza obwo ku mmwe, ffe tetusinga bo? Naye tetwakoza buyinza 
obwo; naye tugumiikiriza bYonna, tulemenga okuleeta ekiziyiza enjiri ya 
Kristo. 13 Temumanyi ng'abo abaweereza ebitukuvu balya ku by'omu 
yeekaalu, n'abo abaweereza ku kyoto bagabana n'ekyoto? 14 Era ne 
Mukama waffe bw'atyo yalagira ababuuiira enjiri baliisibwenga olw'enjiri. 
15 Naye nze sibikozanga ebyo n'ekimu: so siwandiise ebya kiryoke 
kinkolerwenga nze bwe kityo kubanga waakiri nze okufa, okusinga 
omuatu yenna okufuula okwenyumiriza kwange okw'obwereere. 16 
Kubanga bwe mbuulira enjiri, siba na kya kwenyumiriza; kubanga nnina 
okuwalirizibwa; kubanga zinsanze, bwe ssibuulira njiri. 17 Kuba oba nga 
nkola bwe ntyo n'okwagala, mbeera n'empeera: naye oba nga ssikola na 
kwagala, nnateresebwa obuwanika. 18 Kale mpeera ki gye nnina? 
Mbuulira enjiri okugifuula ey'obwereere, nneme okukoleza ddala obuyinza 
bwange mu njiri. 19 Kuba newakubadde nga ndi wa ddembe eri bonna, 
nneefuula muddu eri bonna, ndyoke nfunenga abangi. 20 N'eri Abayudaaya 
nnafuuka nga Omuyudaaya; nfunenga Abayudaaya; eri abo abafugibwa 
amateeka nnafuuka ng'afugibwa amateeka, nze kennyini nga sifugibwa 


mateeka, nfunenga abafugibwa amateeka; 21 eri abatalina mateeka 
nnafuuka ng'atalina mateeka, si butaba na mateeka eri Katonda, naye nga 
mpuiira amateeka eri Kristo, nfunenga abatalina mateeka. 22 Eri abanafu 
nnafuuka munafu, nfunenga abanafu: eri bonna nfuuse byonna, mu byonna 
byonna adyoke ndokolenga abamu. 23 Era nkola byonna olw'enjiri, ndyoke 
nzisenga kimu mu yo. 24 Temumanyi ng'abadduka mu kuwakana 
baddukanira ddala bonna, naye aweebwako empeera omu? Muddukenga 
bwe mutyo mulyoke muweebwe. 25 Era buli muntu awakana 
yeegendereza mu byonna. Kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe 
engule eryonooneka, naye ffe etayonooneka. 26 Nze kyenva nziruka bwe 
nti, si ng'atamanyi; nnwana bwe nti si ng'akuba ebbanga: 27 naye 
nneebonereza omubiri gwange era ngufuga: mpozzi, nga maze okubuulira 
abalala, nze nzekka nneme okubeera atasiimibwa. 


10:1 Kubanga ssaagala mmwe obutategeera, ab'oluganda, bajjajjaffe bonna 
bwe baali wansi w'ekire, era bonna bwe baayita mu nnyanja; 2 era bonna 
bwe baabatizibwa eri Musa mu kire ne mu nnyanja; 3 era bonna ne 
balyanga emmere emu ey'omwoyo; era bonna ne banywanga ekyokunywa 
ekimu eky'omwoyo: 4 kubanga baanywanga mu lwazi olw'omwoyo 
olwabagobereranga: n'olwazi olwo lwali Kristo. 5 Naye bangi ku bo 
Katonda teyabasiima: kubanga baazikiririzibwa mu ddungu. 6 Naye ebyo 
byali byakulabirako gye tuli, tulemenga okwegomba ebibi, era nga bo bwe 
beegomba. 7 So temubanga basinza ba bifaananyi, ng'abamu ku bo: nga 
bwe kyawandiikibwa nti Abantu ne batuula okulya n'okunywa, ne 
bagolokoka okuzannya. 8 Era tetwendanga, ng'abamu ku bo bwe 
baayenda, ne bagwa ku luaaku olumu obukumi bubiri mu enkumi ssatu. 9 
Era tetukemanga Mukama waffe, ng'abamu ku bo bwe baakema, emisota 
egyo ne gibatta. 10 Era temwemulugunyanga, ng'abamu ku bo bwe 
beemulugunya, ne bazikirizibwa omuzikiriza. 11 Naye ebyo byababaako 
abo okubeeranga ebyokulabirako; era byawandiikibwa olw'okutulabulanga 
ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. 12 Kale alowooza 
ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. 13 Siwali kukema 
okubakwata okutali kwa bantu: naye Katonda mwesigwa, ataabaganyenga 


kukemebwa okusinga bwe muyinza; naye awamu n'okukemebwa era 
anassangawo n'obuddukira; mulyoke muyinzenga okugumiukiriza, 14 Kale, 
baganda bange, muddukenga okusinza ebifaananyi. 15 Mbagamba 
ng'abalina amagezi; mulowooze kye njogera. 16 Ekikompe eky'omukisa, 
kye tusabira omukisa, si kwe kusseekimu omusaayi gwa Kristo? Omugaati 
gwe tumenyaamenya si kwe kusseekimu omubiri gwa Kristo? 17 kubanga 
ffe abangi tuli mugaati gumu, omubiri gumu: kubanga fenna tugabana 
omugaati gumu. 18 Mulabe Isiraeri ow'omubiri: abalya ssaddaaka tebassa 
kimu na kyoto? 19 Kale njogera ki? ekiweebwa eri ekifaananyi nga kintu, 
oba ekifaananyi nga kintu? 20 Naye njogera ng'ab'amawanga bye bawaayo 
bawa eri balubaale, so si eri Katonda: nange ssaagala mmwe kubeeranga 
abassee kimu ne balubaale. 21 Temuyinza kunywa ku kikompe kya 
Mukama waffe ne ku kikompe kya balubaale: temuyinza kugabana ku 
mmeeza ya Mukama waffe ne ku mmeeza ya balubaale. 22 Oba Mukama 
waffe tumukwasa obuggya? ffe tumusinga amaanyi? 23 Byonna birungi; 
naye ebisaana si byonna. Byonna birungi, naye ebizimba si byonna. 24 
Omuntu yenna tanoonyanga bibye yekka, wabula ebya munne. 25 Buli kye 
batundanga mu katale, mukiryanga, nga temubuuzizza kigambo 
olw'omwoyo; 26 kubanga ensi ya Mukama waffe, n'okujjula kwayo. 27 
Omu ku abo abatakkiriza bw'abayitanga, nammwe bwe mwagalanga 
okugenda; ekiteekebwanga mu maaso gammwe mukiryanga, nga 
temubuuzizza kigambo olw'omwoyo; 28 Naye omuntu bw'abagambanga 
nti Kino kyaweebwa okubeera ssaddaaka, temukiryanga ku lw'oya 
abuulidde, n'olw'omwoyo: 29 bwe njogera omwoyo, si gugwo ggwe naye 
gwa mulala; kubanga eddembe lyange Iwaki okusalirwa omusango 
n'omwoyo gw'omulala? 30 Nze bwe ndya n'okwebaza, kiki ekinvumya 
olw'ekyo kye nneebaza? 31 Kale oba nga mulya, oba nga munywa, oba 
nga mukola ekigambo kyonna kyonna, mukolenga byonna olw'ekitiibwa 
kya Katonda. 32 Temuleetanga ekyesittaza eri Abayudaaya, newakubadde 
eri Abayonaani, newakubadde eri ekkanisa ya Katonda: 33 era nga nange 
bwe nsanya magoba gange nze, wabula ag'abangi; balyoke balokoke. 


11:1 Mbatendereza kubanga munjijukira mu byonna, era munyweza bye 


mwaweebwa nga bwe nnabibawa. 2 Naye njagala mmwe okumanya 
ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo; n'omutwe gw'omukazi ye musajja; 
n'omutwe gwa Kristo ye Katonda. 3 Naye njagala mmwe okumanya 
ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo; n'omutwe gw'omukazi ye musajja; 
n'omutwe gwa Kristo ye Katonda. 4 Buli musajja bw'asaba oba 
bw'abuulira, omutwe gwe nga gubikkiddwako, aswaza omutwe gwe. 5 
Naye buli mukazi bw'asaba oba bw'abuulira, omutwe gwe nga 
tegubikkiddwako, aswaza omutwe gwe: kubanga bwe bumu ddala 
ng'amwereddwa. 6 Kuba oba ng'omukazi tabikkibwako, era asalibwenga 
enviiri: naye oba nga kya nsonyi omukazi okusalibwanga enviiri oba 
okumwebwanga, abikkibwengako. 7 Kubanga omusajja tekimugwanira 
kubakkibwanga ku mutwe, kubanga oyo kye kifaananyi n'ekitiibwa kya 
Katonda: naye omukazi kye kitiibwa ky'omusajja. 8 Kubanga omusajja 
teyava mu mukazi; wabula omukazi ye yava mu musajja: 9 era kubanga 
omusajja teyatondebwa lwa mukazi; wabula omukazi olw'omusajja: 10 
kyekiva kigwanira omukazi okubangako akabonero ak'okufugibwa ku 
mutwe gwe olwa bamalayika. 11 Era naye omukazi tabeerawo awatali 
musajja, era omusajja tabeerawo awatali mukazi, mu Mukama waffe. 12 
Kuba omukazi nga bwe yava mu musajja, era n'omusajja bw'atyo 
azaalibwa omukazi; naye byonna biva eri Katonda: 13 Musale omusango 
nammwe mwekka: kisaana omukazi asabenga Katonda nga 
tabikkiddwako? 14 Obuzaaliranwa bwokka tebubayigiriza nga omusajja 
bw'akuza enviiri zimuswaza? 15 Naye omukazi bw'akuza enviiri; kye 
kitubwa gy'ali: kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. 16 
Naye omuntu yenna bw'aba ng'ayagala okuleeta empaka, ffe tetulina mpisa 
ng'eyo, newakubadde ekkanisa za Katonda. 17 Naye bwe mbalagira kino 
ssibatendereza, kabanga temukunyaana lwa bulungi wabula olw'obubi. 18 
Kabanga eky'olubereberye, bwe mukuņnņaanira mu kkanisa, mpulira nga 
waliwo okwawukana mu mmwe; era nkikkirizaamu. 19 Kubanga era 
n'okwesalamu kikugwanira okubanga mu mmwe, abasiimibwa balyoke 
balabikenga mu mmwe. 20 Kale bwe mukunyaanira awamu, tekiyinzika 
kulya mmere ya Mukama waffe: 21 kubanga mu kulya kwammwe buli 
muntu asooka munne okutoola emmere ye yekka; n'omulala alumwa 


enjala, n'omulala atamiira. 22 Kiki ekyo? temulina nnyumba za 
kuliirangamu n'okunywerangamu? oba munyooma ekkanisa ya Katonda, ne 
muswaza abatalina nnyumba? Nnaabagamba ntya? nnaabatendereza 
olw'ekyo? Ssibatendereza. 23 Kubanga nze nnaweebwa eri Mukama waffe 
era ekyo kye nnabawa mmwe, nga Mukama waffe Yesu mu kiro kiri kye 
yaliirwamu olukwe yatoola omugaati; 24 ne yeebaza, n'agumenyamu, 
n'ayogera nti Guno gwe mubiri gwange oguli ku Iwammwe: mukolenga 
bwe mutyo olw'okunjijukiranga nze. 25 Era n'ekikompe bw'atyo bwe 
baamala okulya, ng'ayogera nti Ekikompe kino ye ndagaano empya mu 
musaayi gwange: mukolenga bwe mutyo buli Iwe munaanywangako, olw'o 
kunjijukiranga nze. 26 Kubanga buli Iwe munaalyanga ku mugaati guno ne 
Iwe munaanywanga ku kikompe, munaayolesanga okufa kwa Mukama 
waffe okutuusa lw'alijja. 27 Kyanaavanga azza omusango ogw'omubiri 
n'omusaayi gwa Mukama waffe buli anaalyanga ku mugaati aba 
anaanywanga ku kikompe kya Mukama waffe nga tasaanidde. 28 Naye 
omuntu yeekeberenga yekka alyoke alyenga ku mugaati bw'atyo, era 
anywenga ne ku kikompe. 29 Kubanga alya era anywa, alya era anywa 
musango gwe ye, bw'atayawula mubiri. 30 Mu mmwe kyemuvudde 
mubeeramu abangi abanafu n'abalwadde, era bangiko abeebaka: 31 Naye 
singa twesalira omusango ffekka, tetwandisaliddwa musango. 32 Naye 
bwe tusalirwa omusango, tubuulirirwa Mukama waffe, mueme 
akusingibwa omusango awamu n'ensi: 33 Kale, baganda bange, bwe 
mukunngaananga okulya, mulindaganenga. 34 Omuntu bw'alumwanga 
enjala, alyenga eka; okukuņyaana kwammwe kulemenga okuba 
okw'ensobi. N'ebirala ndibirongoosa, we ndijjira wonna. 


Weekebere wekka 


12:1 Kale nno, ab'oluganda, eby'ebirabo eby'omwoyo ssaagala mmwe 
obutabitegeera: 2 Mumanyi bwe mwali ab'amawanga nga 
mwakyamizibwanga eri ebifaananyi ebitoogera, nga mukyamizibwa mu 
ngeri yonna. 3 Kyenva mbategeeza nga siwali muntu bw'ayogera mu 
Mwoyo gwa Katonda agamba nti Yesu akolimiddwa; so siwali muntu 


ayinza okwogera nti Yesu ye Mukama waffe, wabula mu Mwoyo 
Omutukuvu. 4 Naye waliwo enjawulo z'ebira bo, naye Omwoyo ali omu. 5 
Era waliwo enjawulo z'okuweereza, era Mukama waffe ali omu. 6 Era 
waliwo enjawulo z'okukola, naye Katonda ali omu, akola byonna mu bona. 
7 Naye buli muntu aweebwa okulagibwa kw'Omwoyo olw'okugasa. 8 
Kubanga omulala Omwoyo amuweesa ekigambo eky'amagezi; n'omulala 
aweebwa ekigambo eky'okutegeeranga, ku bw'Omwoyo oyo: 9 omulala 
okukkiriza, ku bw'Omwoyo oyo; n'omutala ebirabo eby'okuwonyanga, ku 
bw'Omwoyo omu; 10 n'omulala okukolanga eby'amagero; n'omulala 
okubuuliranga; n'omulala okwawulanga emyoyo: omulala engeri z'ennimi; 
n'omulala okuvvuunuzanga ennimi: 11 naye ebyo byonna Omwoyo oyo 
omu ye abikola, ng'agabira buli muntu kinnoomu nga ye bw'ayagala. 12 
Kuba omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu ebingi n'ebitundu 
byonna eby'omubiri, newakubadde nga bingi, gwe mubiri gumu; era ne 
Kristo bw'atyo. 13 Kubanga mu Mwoyo omu fenna twabatizibwa 
okuyingira mu mubiri gumu, oba Bayudaaya oba Bayonaani, oba baddu 
oba ba ddembe; fenna ne tunywesebwa mu Mwoyo omu. 14 Kubanga 
n'omubiri si kitundu kimu, naye bingi. 15 Ekigere bwe kyogera nti 
Kubanga siri mukono, siri wa ku mubiri; olwekyo tekibeera ekitali kya ku 
mubiri. 16 Era okutu bwe kwogera nti Kubanga siri liiso, siri wa ku 
mubiri; olwekyo tekubeera okutali kwa ku mubiri. 17 Omubiri gwonna 
singa liiso, okuwulira kwandibadde wa? Gwonaa singa kuwulira, 
okuwunyiriza kwandibadde wa? 18 Naye kaakano Katonda yassaawo 
ebitundu buli kitmakimu mu mubiri, nga bwe yayagala. 19 Era byonna 
singa kyali kitundu kimu, omubiri gwandibadde wa? 20 Naye kaakano 
ebitundu biri bingi, naye omubiri gumu. 21 N'eriiso teriyinza kugamba 
mukono nti Ggwe sikwetaaga: oba nate omutwe okugamba ebigere nti 
Mmwe sibeetaaga. 22 Naye, ekisinga eanyo, ebitundu bino eby'omubiri 
ebirowoozebwa okubeera ebinafu byetaagibwa: 23 n'ebyo eby'oku mubiri 
bye tulowooza obutaba na kitiibwa nnyo, bye twambaza ekitaibwa 
ekisinga obungi: n'ebitundu byaffe ebitali birungi bye bisinga okubeera 
n'obulungi; 24 naye ebirungi byaffe tebyetaaga: naye Katonda yagattira 
ddala wamu omubiri, ekitundu ekyabulako ng'akiwa ekitiibwa ekisinga 


obungi; 25 walemenga okubeera okwawula mu mubiri; naye ebitundu 
biyambaganenga bumu byokka na byokka. 26 Era ekitundu ekimu bwe 
kibonaabona, ebitundu byonna bibonerabanera wamu nakyo; oba ekitundu 
ek~mu bwe kigulumizibwa, ebituadu byonna bisanyukira wamu nakyo: 27 
Naye mmwe muli mubiri gwa Kristo, n'ebitundu byagwo, buli muntu. 28 
Era Katonda yassaawo mu kkanisa abalala, okusooka batume, ab'okubiri 
bannabbi, ab'okusaru bayigiriza, nate eby'amagero, nate ebirabo 
eby'okuwonyanga, abayambi, abafuga, aboogezi b'ennimi. 29 Bonna 
batume? bonna bannabbi? bonna bayigiriza? bonna bakola eby'amagero? 30 
bonna balina ebirabo eby'okuwonyanga? bonna boogera ennimi? bonna 
baavvuunula? 31 Naye mwegombenga ebirabo ebisinga obukulu: Era 
mbalaga ekkubo erisinga ennyo obulungi. 


Ekirabo ekisinga byonna 


13:1 Bwe njogera n'enaimi z'abantu n'eza bamalayika, naye ne ssiba na 
kwagala, nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala. 2 Era bwe mba 
ne bunnabbi ne ntegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna; era bwe 
mba n'okukkiriza kwonna, n'okugg yawo ne nzigyawo ensozi; naye ne ssiba 
na kwagala, nga ssiri kintu. 3 Era bwe ngabira abaavu bye nnina byonna 
okubaliisanga, era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa, naye ne 
ssiba na kwagala, nga ssiriiko kye ngasizza. 4 Okwagala kugumiikiriza, 
kulina ekisa; okwagala tekuba na buggya; okwagala tekwekulumbaza, 
tekwegulumiza 5 tekukola bitasaana, tekunoonya byakwo, tekunyiiga, 
tekusiba bubi ku mwoyo; 6 tekusanyukira bitali bya butuukirivu, naye 
kusanyukira wamu n'amazima; 7 kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, 
kusuubira byonna, kuzibiikiriziza byonna. 8 Okwagala tekuggwaawo 
emirembe gyonna: naye oba bunnabbi, bulivaawo; oba ennimi, zirikoma; 
oba okutegeera, kulivaawo. 9 Kubanga tutegeerako kitundu, era 
tulagulako kitundu: 10 naye ebituukirivu bwe birijja, eby'ekitundu 
birivaawo. 11 Bwe nnali omuto, nnayogeranga ng'omuto, nnategeeranga 
ng'omuto, nnalowoozanga ng'omuto: bwe nnakula, ne ndeka eby'obuto: 12 
Kubanga kaakano tulabira mu ndabirwamu ebitalabika bulungi; naye mu 


biro biri tulitunulagana n'amaaso: kaakano ntegeerako kitundu; naye mu 
biro biri nditegeerera ddala era nga bwe nnategeererwa ddala. 13 Naye 
kaakano waliwo okukkiriza, okusuubira, okwagala, ebyo byonsntule; naye 
ku ebyo ekisinga obukulu kwagala. 


Eby'obunnabbi n'okwogera mu nnimi 


14:1 Mugobererenga okwagala; naye mwegombenga ebirabo 
eby'omwoyo, naye ekisinga mubuulirenga. 2 Kubanga ayogera otulimi 
tayogera eri bantu, wabula Katonda; kubanga siwali awulira; naye mu 
mwoyo ayogera byama. 3 Naye abuulira ayogera eri abantu ebizimba, 
n'ebisanyusa, n'ebigumya. 4 Ayogera olulimi yeezimba yekka; naye 
abuulira azimba ekkanisa. 5 Kale mbaagala mwenna mwogerenga ennimi, 
naye waakiri mubuulirenga: era abuulira ye asinga obukulu ayogera 
ennimi, wabula ng'ategeeza, ekkanisa eryoke ezimbibwe. 6 Naye kaakano; 
ab'oluganda, oba nga ndijja gye muli nga njogera ennimi, ndibagasa ntya; 
bwe ssiryogera nammwe oba mu kubikkula, oba mu kutegeera, oba mu 
kubuulira, oba mu kuyigiriza? 7 Era n'ebitali biramu, ebireeta, eddoboozi; 
oba ndere, oba nnanga, bwe bitaleeta kwawula mu kuvuga, kitegeerwa 
kitya ekifuuyibwa oba ekikubibwa? 8 Kubanga n'akagombe bwe kavuga 
eddoboozi eritategeerekeka, ani alyeteekateeka okulwana? 9 Bwe mutyo 
nammwe bwe mutaaleetenga mu lulimi eddoboozi eriwulikika amangu, 
ekyogerwa kinaategeerwanga kitya? kuanga mulyogerera mu bbanga. 10 
Mpozzi waliwo mu nsi engeri 'ennimi bwe ziti, so siwali ngeri terina 
makulu. 11 Kale bwe ssiianya makulu ga ddoboozi, ndibeera g'ajoboja eri 
oyo ayogera, n'oyo yogera alibeera ng'ajoboja eri nze. 12 Bwe mutyo 
nammwe, kubanga awegomba eby'omwoyo, mwagalenga okweyongera 
olw'okuzimba kkanisa. 13 Kale ayogera olulimi sabenga ategeezenga: 14 
Kubanga bwe nsaba mu lulimi, omwoyo wange gusaba, naye amagezi 
gange egabala bibala. 15 Kale kiki? nnaaabyanga omwoyo, era 
nnaasabyaga n'amagezi, nnaayimbyanga mwoyo, era nnaayimbyanga 
n'amagezi. 16 Kubanga bw'osaba omukisa mu mwoyo, abeera mu kifo 
y'oyo atamanyi anaddangamu atya tti Amiina olw'okwebaza kwo, 


bw'atategeera ky'oyogedde? 17 Kubanga ggwe weebaza bulungi, naye 
mulala tazimbibwa. 18 Nneebaza Katonda; mbasinga mwenna okwoera 
ennimi; 19 naye mu kkanisa njagala okwogeranga ebigambo bitano 
n'amagezi gange, ndyoke njiirizenga n'abalala, okusinga ebiambo akakumi 
mu lulimi obulimi. 20 Ab'oluganda, temubanga baana bato mu magezi: 
naye mu ttima mbeerenga baana bawere, naye mu magezi mubeerenga 
bakulu. 21 Kyawandiikibwa mu mateeka nti Ndyogera n'abantu bano mu 
bantu ab'ennimi endala ne mu mimwa gya bannaggwanga; era ewakubadde 
bwe kityo tebalimpura, bw'ayogera Mukama: 22 Ennimi kyeziva zibeera 
akaonero, si eri abo abakkiriza, waula eri abatakkiriza: naye okubuulira 
tekubeera kabonero eri abatalariza wabula eri abakkiriza. 23 Kale 
ekkanisa yonna bw'eba g'ekunnyaanidde wamu, bonna ne oagera ennimi, ne 
wayingira abamumanyi oba abatakkiriza, tebaliamba nti mulaluse? 24 
Naye bona bwe babuulira, ne wayingira takkiriza oba atamanyi, 
anenyeebwa bonna, asalirwa bonna omuango; 25 ebyama eby'omu mutima 
gwe birabisibwa; era bw'atyo livuunama amaaso, n'asinza Katonda, 
ng'ayogera nga Katonda ali mu mmwe ddala. 26 Kale kiri kitya, 
ab'oluganda? Bwe mukunjgaana, buli muntu alina oluyimba, alina 
okuyigiriza, alina ekimubikkuliddwa, alina olulimi, alina okutegeeza. 
Byonna bikolebwenga olw'okuzimba. 27 Omuntu bw'ayogeranga olulimi, 
boogerenga babiri oba nga bangi, basatu, era mu mpalo, era omu 
avvuunulenga: 28 naye oba nga tewali avvuunula, asirikenga mu kkanisa; 
ayogererenga mu mmeeme ye era ne Katonda. 29 Ne bannabbi 
boogerenga babiri oba basatu, n'abalala baawulenga. 30 Naye omulala 
atudde bw'abikkulirwanga, eyasoose asirikenga. 31 Kubanga mwenna 
muyinza okubuuliranga kinnoomu, bonna bayigenga, era bonna 
basanyusibwenga; 32 n'emyoyo gya bannabbi gifugibwa bannabbi; 33 
kubanga Katonda si wa kuyoogaana, naye wa mirembe; nga mu kkanisa 
zonna ez'abatukuvu. 34 Abakazi basirikenga mu kkanisa: kubanga 
tebalagirwa kwogera; naye ba bafugubwenga, era nga n'amateeka bwe 
googera. 35 Era bwe baagalanga okuiyiga ekigambo, babuulizenga 
babbaabwe eka: kubanga kya nsonyi omukazi okwogeranga mu kkanisa. 
36 Oba gye muli ekigambo kya Katonda gye kyava? oba kyatuuka eri 


mmwe mwekka? 37 Omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba nnabbi oba 
wa mwoyo, ategeerenga bye mbawandiikira, nga kye kiragiro kya 
Mukama waffe: 38 Naye omuntu yenna bw'atategeera, aleme okutegeera. 
39 Kale baganda bange, mwegombenga okubuuliranga, so temuziyizanga 
kwogeranga nnimi: 40 Naye byonna bikolebwenga nga bwe kisaana era 
mu mpisa ennungi. 


Omulokozi eyazuukira 


15:1 Kale mbategeeza, ab'oluganda, enjiri g ye nnababuulira, era gye 
mwaweebwa, era gye, munywereramu, 2 era gye mulokokeramu; 
mbategeeza ebigambo bye nnagibuuliriramu, oba nga muginyweza, wabula 
nga mwakkiririza bwereere. 3 Kubanga nnasooka okubawa mmwe era kye 
nnaweebwa, nga Kristo yafa olw'ebibi byaffe ng'ebyawandiikibwa bwe 
byogera; 4 era nga yaziikibwa; era nga yazuukizibwa ku lunaku 
olw'okusatu ng'ebyawandiikibwa bwe byogera; 5 era nga palabikira Keefa; 
n'alyoka alabikira ekkumi n'ababiri; 6 n'alyoka alabikira ab'oluganda 
abasingawo ebitaano omulundi gumu, ku abo bangi abakyali abalamu 
okutuusa kaakano, naye abamu beebaka; 7 n'alyoka alabikira Yakobo; 
n'alyoka alabikira abatume bonna; 8 era oluvannyuma lwa boma n'alabikira 
nange ng'omwana omusowole. 9 Kubanga nze ndi muto mu batume, 
atasaanira kuyitibwa mutume, kubanga nnayigganyanga ekkanisa ya 
Katonda. 10 Naye olw'ekisa kya Katonda bwe ndi bwe ndi; n'ekisa kye 
ekyali gye ndi tekyali kya bwereere; naye nnakola emirimu mingi okusinga 
bona: naye si aze, wabula ekisa kya Katonda ekyali nange. 11 Kale oba 
nze oba bo, bwe tutyo bwe tubuulira, era bwe mutyo bwe mwakkiriza. 12 
Naye Kristo bw'abuulirwa nga yazuukizibwa mu bafu, abamu mu mmwe 
boogera batya nga tewali kuzuukira kwa bafu? 13 Naye oba nga tewali 
kuzuukira kwa bafu, era ne Kristo teyazuukizibwa; 14 era oba nga Kristo 
teyazuukizibwa, kale okubuulira kwaffe tekuliimu, so n'okukkiriza 
kwammwe tekuliimu. 15 Era naye tulabika ag'abajulirwa ab'obulimba aba 
Katonda; kubanga twategeeza Katonda nga yazuukiza Kristo: 
gw'ataazuukiza, oba ng'a bafu tebazuukizibwa. 16 Kuba oba ng'abafu 


tebazuukizibwa, era ne Kristo teyazuukizibwa: 17 era oba nga Kristo 
teyazuukizibwa, okukkiriza kwammwe tekuliiko kye kugasa; mukyali mu 
bibi byammwe. 18 Kale era n'abo abeebaka mu Kristo baabula. 19 Oba 
nga mu bulamu buno bwokka mwe tubeeredde n’essuubi mu Kristo, tuli ba 
kusaasirwa okusinga abantu bonna: 20 Naye kaakano Kristo yazuukizibwa 
mu bafu, gwe mwaka omubereberye ogw'abo abeebaka. 21 Kubanga 
okufa bwe kwabaawo ku bw'omuntu, era n’okuzuukira kw'abafu 
kwabaawo ku bwa muntu. 22 Kuba bonna nga bwe baafiira mu Adamu, 
era bwe batyo mu Kristo bonna mwe balifuukira abalamu. 23 Naye buli 
muntu mu kifo kye ye: Kristo gwe mwaka omubereberye; oluvannyuma 
aba Y,risto mu kujja kwe. 24 Enkomerero n'eryoka etuuka bw'aliwaayo 
obwakabaka eri Katonda ye Kitaawe; bw'aliba ng'amaze okuggyawo 
okufuga kwonna n'amaanyi gonna n'obuyinza. 25 Kubanga kimugwanira 
okufuganga okutuusa lw'alissa abalabe be bonna wansi w'ebigere bye. 26 
Omulabe ow'enkomerero aliggibwawo, kwe kufa. 27 Kubanga 
kyawandiikibwa nti Yassa byonna wansi w'ebigere bye. Naye bw'ayogera 
nti Byonna byassibwa wansi, kitegeerekeka ng'oyo teyassibwa wansi 
eyassa byonna wansi we. 28 Naye byonna bwe birimala okussibwa wansi 
we, era n'Omwana yennyini n'alyoka assibwa wansi w'oyo eyassa byonna 
wansi we, Katonda alyoke abeerenga byonna mu byonna. 29 Kubanga 
balikola batya ababatizibwa ku Iw'abafu? oba ng'abafu tebazuukizibwa 
ddala, kiki ekibabatizisa ku |w'abo? 30 Naffe Iwaki okubeera mu kabi buli 
kaseera? 31 Nfa bulijjo, ndayidde okwenyumiriza okwo ku Iwammwe, 
kwe ndi nakwo mu Kristo Yesu Mukama waffe. 32 Oba nga nnalwana 
n'ensolo mu Efeso ng'omuntu obuntu, ngasibwa ntya? Oba ng'abafu 
tebazuukizibwa, tulye tunywe, kubanga tufa enkya. 33 Temulimbwanga: 
Okukwana n'ababi kwonoona empisa ennungi. 34 Mutamiirukukenga mu 
butuukirivu, so temwonoonanga; kubanga abalala tebategeera Katonda: 
njogedde kubakwasa nsonyi. 35 Naye omuntu alyogera nti Abafu 
bazuukizibwa batya? era mubiri ki gwe bajja nagwo? 36 Mu sirusiru 
ggwe, gy'osiga teba nnamu wabula ng'efa: 37 ne gy'osiga, tosiga mubiri 
oguliba, wabula mpeke njereere, mpozzi ya nyaano, oba ya ngeri ndala; 38 
naye Katonda agiwa omubiri nga bw'ayagala, era buli nsigo agiwa omubiri 


gwayo yokka. 39 Ennyama yonna si nnyama emu: naye endala ya bantu, 
n'endala ya nsolo, n'endala ya nnyonyi, n'endala ya byannyanja. 40 Era 
waliwo emibiri egy'omu ggulu n'emibiri egy'omu nsi: naye ekitiibwa 
eky'egy'omu ggulu kirala, n'eky'egy'omu nsi kirala. 41 Ekitiibwa ky'enjuba 
kirala, n'ekitiibwa ky'omwezi kirala, n'eldtiibwa ly'emmunyeenye kirala: 
kubanga emmunyeenye teyenkana na ginnaayo kitiibwa. 42 Era 
n'okuzuukira kw'abafu bwe kutyo. Gusigibwa mu kuvunda; guzuukizibwa 
mu butavunda: 43 gusigibwa awatali kitiibwa; guzuukizibwa mu kitiibwa; 
gusigibwa mu bunafu; guzuukizibwa mu maanyi: 44 gusigibwa nga mubiri 
gwa mukka; guzuukizibwa mubiri gwa mwoyo. Oba nga waliwo omubiri 
gw'omukka, era waliwo n'ogw'omwoyo. 45 Era bwe kityo 
kyawandiikibwa nti Omuntu ow'olubereberye Adamu yafuuka mukka 
mulamu. Adamu ow'oluvannyuma yafuuka mwoyo oguleeta obulamu. 46 
Naye eky'omwoyo tekisooka, wabula eky'omukka; oluvannyuma kya 
mwoyo. 47 Omuntu ow'olubereberye yava mu nsi, wa ttaka: omuntu 
ow'okubiri yava mu ggulu. 48 Ng'oli ow'ettaka bwe yali, era n'ab'ettaka 
bwe bah bwe batyo: era ng'oli ow'omu ggulu bw'ali; era n'ab'omu ggulu 
bwe bali batyo. 49 ra nga bwe twatwala ekifaananyi ky'oli ow'ettaka, era 
tulitwala n'ekifaananyi ky'oli ow'omu ggulu. 50 Naye kino kye njogera, 
ab'oluganda, ng'omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa 
Katonda so okuvunda. tekusikira butavunda: 51 Laba, mbabuulira ekyama: 
tetulyebaka fenna, naye fenna tulifuusibwa, 52 mangu ago, nga kutemya 
kikowe, akagombe ak'enkomerero bwe kalivuga: kubanga kalivuga, 
n'abafu balizuukizibwa obutavunda, naffe tulifuusibwa. 53 Kubanga 
oguvunda guno,kigugwanira okwambala obutavunda, n'ogufa guno 
okwambala obutafa. 54 Naye oguvunda guno bwe guliba nga gumaze 
okwambala obutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa, ekigambo 
ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti Okufa kumiriddwa mu 
kuwangula. 55 Ggwe okufa, okuwangula kwo kuli luuyi wa? Ggwe okufa, 
okuluma kwo kuli luuyi wa? 56 Okuluma kw'okufa kye kibi; namaanyi 
g'ekibi ge mateeka: 57 naye Katonda yeebazibwe, atuwanguza ffe ku bwa 
Mukama waffe Yesu Kristo. 58 Kale, baganda bange abaagalwa, 
munywerenga obutasagaasagana, nga mweyongeranga bulijjo mu mulimu 


gwa Mukama waffe, kubanga mumanyi ng'okufuba kwammwe si kwa 
bwereere mu Mukama waffe. 


Ebirabo by'abatuukirivu 


16:1 Naye okukuņņaanyizanga ebintu abatukuvu, nga bwe nnalagira 
ekkanisa ez'e Ggalatiya, nammwe mukolenga bwe mutyo. 2 Ku lunaku 
olw'olubereberye mu ssabbiiti buli muntu mu mmwe aterekenga ewuwe 
nga bw'ayambiddwa, ebintu bireme okukunyaanyizibwa lwe ndijja. 3 Era 
bwe ndituuka be mulisiima mu bbaluwa abo be ndituma okutwala ekisa 
kyammwe mu Yerusaalemi: 4 era oba nga kirinsaanira nange okugenda, 
baligenda nange. 5 Naye ndijja gye muli bwe ndiba nga mmaze okuyita mu 
Makedoni; kubanga ndiyita mu Makedoni: 6 naye mpozzi ndituula gye 
muli katono, oba n'okumala ndimalayo biro bya ttoggo byokka, mmwe 
mulyoke munsibirire gye ndigenda yonna. 7 Kubanga ssaagala kubalaba 
kaakano nga mpita buyisi: kubanga nsuubira okulwayo katono gye muli, 
Mukama waffe bw'alikkiriza. 8 Naye ndirwayo mu Efeso okutuusa ku 
Pentekoote; 9 kubanga oluggi olunene era olw'emirimu emingi 
lunziguliddwawo, era abalabe bangi. 10 Naye oba nga Timoseewo alijja, 
mulabe abeerenga gye muli awatali kutya; kubanga akola omulimu gwa 
Mukama waffe era nga nze: 11 kale omuntu yenna tamunyoomanga. Naye 
mumusibirire n'emirembe, ajje gye ndi: kubanga nsuubira okumulaba 
awamu n'ab'olu ganda. 12 Naye ebya Apolo ow'oluganda, nnamwegayirira 
nnyo okujja gye muli awamu n'ab'oluganda: n'atayagalira ddala kujja mu 
kiseera kino; naye alijja bw'alifuna ebbanga. 13 Mutunulenga, 
munywerenga mu kukkiriza, mubeerenga basajja, mubeerenga ba maanyi. 
14 Byonna bye mukola bikolebwenga mu kwagala. 15 Naye mbeegayirira, 
ab'oluganda (mumanyi ennyumba ya Suteefana, nga gwe mwaka 
omubereberye ogw'omu Akaya, era nga beeteeseteese okuweereza 
abatukuvu), 16 nammwe muwulirenga abali ng'abo, na buli muntu akolera 
awamu naffe afuba. 17 Era nsanyukira okujja kwa Suteefana ne 
Folutunaato ne Akayiko: kubanga ebyabula ku lwammwe baabituukiriza. 
18 Kubanga baawummuza omwoyo gwange n'ogwammwe: kale 


mukkirizenga abali ng'abo. 19 Ekkanisa ez'omu Asiya zibalamusizza. 
Akula ne Pulisika babalamusizza nnyo mu Mukama waffe; n'ekkanisa eri 
mu nnyumba yaabwe. 20 Ab'oluganda bonna babalamusizza. 
Mulamusagane n'okunywegera okutukuvu. 21 Kuno kwe kulamusa 
kwange Pawulo n'omukono gwange. 22 Omuntu yenna bw'atayagalanga 
Mukama waffe, akolimirwenga. Mukama waffe ajja. 23 Ekisa kya 
Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga nammwe. 24 Okwagala kwange 
kubeerenga nammwe mwenna mu Kristo Yesu. Amiina. 


2 Abakkolinso 


1:1 Paulo, omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda, ne 
Timoseewo ow'oluganda, eri ekkariisa ya Katonda eri mu Kkolinso, 
awamu n'abatukuvu bonna abali mu Akaya yonna: 2 ekisa kibeerenga gye 
muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. 
3 Yeebazibwe Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, 
Kitaffe ow'okusaasira era Katonda ow'okusanyusa kwonna; 4 atusanyusa 
mu buli kibonoobono kyaffe, ffe tulyoke tuyinzenga okusanyusanga abali 
mu kubonaabona kwonna, n'okusanyusa ffe kwe tusanyusibwa Katonda. 5 
Kuba ebibonyoobonyo bya Kristo aga bwe byeyongera ennyo gye tuli, era 
bwe kutyo n'okusanyusibwa kwaffe kweyongera nnyo ku bwa Kristo. 6 
Naye bwe tubonaabona, tubonaabona olw'okusanyusibwa n'okulokoka 
kwammwe; era bwe tusanyusibwa, tusaayusibwa olw'okusanyusibwa 
kwammwe, okuleeta okugumiikiriza ebiboayoobonyo ebyo naffe bye 
tubonyaabonyezebwa: 7 era okusuubira kwaffe kunywera eri mmwe; nga 
tamanyi nti nga bwe mussa ekimu mu bibonyoobonyo, era bwe mutyo 
musse ekimu ne mu kusanyusibwa. 8 Kubanga tetwagala mmwe 
obutategeera, ab'oluganda eby'okubonaabona kwaffe okwatubaako mu 
Asiya, bwe twazitoowererwa ennyo nnyini okusinga amaanyi gaffe, era 
n'okusuubira ne tutasuubira kuba balamu: 9 era ffe bennyini twalimu 
okuddamu okw'okufa munda mu ffe, tuleme obwesige okubuteeka mu ffe 
fekka, wabula Katonda azuukiza abafu: 10 eyatuwonya mu kufa okunene 
okwenkana awo, era anaatuwonyanga: era gwe tusuubira edda alituwonya; 


11 era mmwe bwe mubeera awamu ku lwaffe mu kusaba; bwe tulimala 
okuweebwa ekirabo olw'abantu abangi, abangi balyoke beebaze ku lwaffe. 
12 Kubanga okwenyumiriza kwaffe kwe kuno, okutegeeza okw'omwoyo 
gwaffe, nga mu butukuvu ne mu mazima ga Katonda, si mu magezi 
ag'omubiri wabula mu kisa kya Katonda, bwe twatambulanga mu nsi era 
okusinga ennyo eri mmwe. 13 Kubanga tetubawandiikira birala wabula 
ebyo bye musoma era n'okwatula bye mwatula, era nsuubira nga 
munaabyatulanga okutuusa enkomerero: 14 nga n'okwatula bwe 
mwatwatulako akatono, nti ffe tuli kwenyumiriza kwammwe, era nga 
nammwe bwe muli gye tuli, ku lunaku Iwa Mukama waffe Yesu. 15 Ne 
mu kusuubira kuno mali njagala okujja gye muli edda, mulyoke 
muweebwe ekisa olw'okubiri; 16 n'okuyita gye muli okugenda e 
Makedoni, n'okuva nate e Makedoni okujja gye muli, n'okusibirirwa 
mmwe okugenda e Buyudaaya. 17 Kale bwe mali njagala bwe ntyo, 
nnalagaalaganya? oba bye ateesa, mbiteesa kugoberera mubiri, nze okuba 
n'ebyo nti weewaawo, weewaawo, ate nti si weewaawo, si weewaawo? 18 
Naye nga Katonda bw'ali omwesigwa, ekigambo kyaffe ekiri eri mmwe si 
bwe kiti nti weewaawo ate nti si weewaawo. 19 Kubanga Omwana wa 
Katonda, Yesu Kristo, ffe gwe twabuulira mu mmwe, nze ne Sirwano ne 
Timoseewo, teyali nti weewaawo ate nti si weewaawo, naye mu ye mwe 
muli weewaawo. 20 Kubanga mu byonna byonna Katonda bye yasuubiza, 
mu oyo mwe muli weewaawo: era oyo kyava aleeta Amiina, Katonda 
atenderezebwe ku bwaffe. 21 Naye. atunyweza ffe awamu nammwe mu 
Kristo, era eyatufukako amafuta, ye Katonda; 22 era eyatussaako 
akabonero, n'atuwa omusingo ogw'Omwoyo mu mitima gyaffe. 23 Naye 
nze mpita Katonda okuba omujulirwa w'emmeeme yange, nga kyennava 
nnema okujja mu Kkolinso, kubanga nnabasaasira. 24 Si kubanga tufuga 
okukkiriza kwammwe, naye tuli bakozi bannammwe ab'essanyu lyammwe: 
kubanga okukkiriza kwe kubayimiriza. 


2:1 Naye kino nnakimalirira mu mwoyo gwange, obutajja nate na nnaku 
gye muli. 2 Kubanga nze bwe mbanakuwaza, kale ansanyusa ye ani 
wabula oyo nze gwe nnakuwaza? 3 N'ekyo nnakiwandiika bwe ndijja abo 


baleme okunnakuwaza abagwanira okunsanyusa; kubanga nneesiga mmwe 
mwenna, ng'essaayu lyange lye lyammwe mwenna, 4 Kubanga mu 
kubonaabona okungi n'okulumwa omutima nnabawandiikira n'amaziga 
amangi, si Iwa ku banakuwaza, naye mutegeere okwagala kwe nnina eri 
mmwe bwe kuli okungi enyo: 5 Naye omuntu bw'aba annakuwazizza, 
abatanakuwazizza nze, wabula mmwe mwenna, so si mwenna, nneme 
okuzitowa ennyo: 6 Kunaamumala ali bw'atyo okubonerezebwa okwo 
okw'abangi; 7 kyekivudde kibagwanira mmwe okumusonyiwa obusonyiyi 
n'okumusanyusa, afaanana bw'atyo mpozzi aleme okumirwa enaaku ze nga 
ziyinze obungi. 8 Kyenva mbeegayirira okunyweza okwagala eri oyo. 9 
Kubanga era kyennava mpandiika; ndyoke ntegeere okukemebwa 
kwammwe, oba nga muwulira mu bigambo byonna. 10 Naye gwe 
musonyiwa ekigambo, nange mmusonyiwa: kubanga nange kye asonyiye, 
oba nga nsonyiye, nkisonyiye ku lwammwe mu maaso ga Kristo; 11 
Setaani alemenga kutwekulumbalizaako: kubanga tetuli ng'abatategeera 
nkwe ze. 12 Naye bwe nnajja mu Tulowa olw'enjiri ya Kristo, era oluggi 
bwe lwanzigulirwawo mu Mukama waffe, 13 ssaalaba kuwummula mu 
mwoyo gwange, olw'obutasanga Tito muganda wange: naye ne mbasiibula 
ne pyenda mu Makedoni: 14 Naye Katonda yeebazibwe, atutwala bulijjo 
ng'abawangulwa mu Kristo, n'atubikkuza evvumbe ery'okumutegeera ye 
mu buli kifo, 15 Kubanga tuli vvumbe ddungi erya Kristo eri Katonda mu 
abo abalokoka ne mu bo ababula; 16 eri abo ababula a tuli vvumbe eriva 
mu kufa erireeta okufa; naye eri bali tuli vvumbe eriva mu bulamu erireeta 
obulamu. Era ebyo ani abiyinza? 17 Kubanga tetuli nga bali abasinga 
obungi, abatabanguzi ofwamambo kya Katonda: mu maaso naye olwa 
Katonda, mu ga Katonda bwe tutyo bwe twogera mu Kristo. 


3:1 Tutanula nate okwetendereza fekka? oba twetaaga ebbaluwa, 
ng'abalala, ez'okutendereza eri jnmwe, oba eziva gye muli? 2 Mmwe muli 
bbaluwa yaffe, ewandiikiddwa mu mitima gyaffe abantu bonna gye 
bategeera, basoma; . 3 nga mulabisibwa okuba ebbaluwa ya Kristo, ffe 
gye twamuweererezaamu, etaawandiikibwa na bwino, wabula Omwoyo 
gwa Katonda omulamu; si ku bipande eby'amayinja, wabula ku bipande 


mitima egy'omubiri 4 Era bwe tutyo bwe twesiga Katonda ku bwa Kristo: 
5 si kubanga fekka tulina obuyinza, okulowoona ekigambo kulowooza 
ekigambo kyonna nga ekiva gye tuli; naye obuyinza bwaffe buva eri 
Katonda 6 era eyatuyinzisa ng'abaweereza b'endagaano empya; si 
baweereza ba nnukuta, wabula ab'omwoyo: kubanga nnukuta etta; naye 
omwoyo guleeta obulamu. 7 Naye oba okuweereza okw’okufa okwali mu 
nnukuta, okwasalibwa ku mayinja, kwajjira mu kitiibwa, amayinja, 
kwajjira mu kitiibwa, abaana ba Isiraeri n'okuyinza ne batayinza 
kwekaliriza maaso ga Musa olw'ekitiibwa ky’amaaso ge; ekyali kigenda 
akuggwaawo: 8 okuweereza okw'omwoyo tekulisinga kuba na kitiibwa? 9 
Kuba oba kitiibwa eereza okw'omusango kye ng’okuweereza 
okw'obutuukirivu kweyongera nnyo okusukkiriza kitiibwa. 10 Kubanga 
ekyaweebwa ekitiibwa tekyakiwebwa mu kigambo kino, olw'ekitiibwa 
ekisinga ekyo. 11 Kuba oba ng'ekyaggwaawo kyalina ekitiibwa, 
eky'olubeerera kisinga ennyo okuba n'ekitiibwa. 12 Kale nga bwe tulina 
essuubi eryenkana awo, twogera n'obuvumu bungi 13 so si nga Musa 
eyeebi kkanga ku maaso ge, abaana ba Isiraeri balemenga okwekaliriza 
enkomerero y'ekyo ekyali kiggwaawo: 14 naye amagezi gaabwe 
gaakakanyazibwa: kubanga n'okutuusa leero eky'okubikkako kiri 
kikyaliwo mu kusomebwa kw'endagaano ey'edda nga tekinnaggibwawo; 
ekyo kivaawo mu Kristo. 15 Naye n'okutuusa leero, ebya Musa bwe 
bisomebwa, eky'okubikkako kiri ku mutima gwabwe. 16 Naye bwe 
gukyukira Mukama waffe, eky'okubikkako kiggibwawo. 17 Naye 
Mukama waffe gwe Mwoyo: era awaba Omwoyo gwa Mukama waffe we 
waba eddembe. 18 Naye ffe fenna, bwe tumasamasa ng'endabirwamu 
ekitiibwa kya Mukama waffe amaaso, gaffe nga gaggiddwako 
eky'okubikkako, tufaananyizibwa engeri eri' okuva mu kitiibwa okutuuka 
mu kitiibwa, nga ku bwa Mukama waffe Omwoyo. 


4:1 Kale, kubanga tulina okuweereza okwo, nga bwe twasaasirwa, 
tetuddirira: 2 naye twagaana eby'ensonyi ebikisibwa, aga tetutambulira mu 
bukuusa, so tetukyamya kigambo kya Katonda; naye olw'okulabisa 
amazima nga twetendereza eri omwoyo gwa buli muntu mu maaso ga 


Katonda. 3 Naye okubikkibwako oba ng'enjiri yaffe ebikkibwako, 
ebikkibwako mu abo ababula: 4 katonda ow'emirembe gino be yaziba 
amaaso g'amagezi gaabwe abatakkiriza, omusana gw'enjiri ey'ekitiibwa 
eya Kristo, oyo kye kifaananyi kya Katonda, gulemenga okubaakira: 5 
Kubanga tetwebuulira fekka, wabula Kristo Yesu nga ye Mukama waffe, 
naffe nga tuli baddu bammwe ku lwa Yesu. 6 Kubanga Katonda ye 
yayogera nti Omusana gulyaka mu kizikiza, eyayaka mu mitima gyaffe, 
okuleeta omusana ogw'okutegeera ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga 
Yesu Kristo. 7 Naye obugagga obwo tuli nabwo mu bibya eby'ebbumba, 
amaanyi amangi ennyo galyoke gavenga eri Katonda, so si eri ffe; 8 
tutaayizibwa eruuyi n'eruuyi, naye tetunyigirizibwa; tweraliikirira, so si 
kweraliikiririra ddala: 9 tuyiggayizibwa, naye tetulekebwa; tumegebwa, 
naye tetuzikirira; 10 bulijjo nga tutambula nga tulina mu mubiri okuttibwa 
kwa Yesu, era obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwenga mu mubiri 
gwaffe. 11 Kubanga ffe abalamu tuweebwayo emaku zonna eri okufa 
okutulanga Yesu, era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwenga mu 
mubiri gwaffe ogufa. 12 Bwe kiyo okufa kukolera mu ffe, naye bulamu 
mu mmwe. 13 Naye nga tulina omwoyo guli ogw'okukkiriza, nga bwe 
kyawandiikibwa nti Nakkiriza, kyennava njogera era naffe tukkiriza, era 
kyetuva twogera; 14 nga tumanyi ng'oyo eyazuukiza Mukama waffe Yesu, 
era naffe alituzuukiza wamu ne Yesu, era alitwanjulira wamu nammwe. 15 
Kubanga byonna biri ku bwammwe, ekisa ekyo bwe kyeyoagera 
olw'abangi kiryoke kyongezenga okwebaza Katonda aweebwe ekitiibwa. 
16 Kyetuva tulema okuddirira; naye newakubadde omuntu waffe 
w'okungulu ng'aggwaawo, naye omuntu waffe ow'omunda afuuka muggya 
bulijjo bulijjo. 17 Kubanga okubonaabona kwaffe okuazitowa, 
okw'ekiseera ekya kaakano, wongerayongera nnyo okutukolera kidibwa 
ekizitowa eky'emirembe n'emirembe; 18 ffe nga tetutuauuira ebirabika, 
wabula ebitalabika: nbanga ebirabika bya kiseera; naye ebitalabika bya 
mirembe na mirembe. 


5:1 Kubanga tumanyi nti, oba ng'ennyumba yaffe ey'ensiisira ey'onu nsi 
eryabizibwa, tulina eryazimbibwa tulina eyazimbibwa eva eri Katonda, 


ennyumba taazimbibwa na mikono, ey'emirenbe n'emirembe, ey'omu ggulu. 
2 Kubanga tusindira mu eno, nga wegomba okwambazibwa ennyunba 
yaffe eriva mu ggulu: 3 bwe tulyambazibwa, mpozzi tuleme okusangibwa 
nga tuli bwereere: 4 Kubanga ffe abali mu nsiisira eno tusinda, nga 
tuzitoowererwa; si kubanga twagala okwambuta, wabula okwambazibwa, 
ogwo ogufa gulyoke gumirwe obulamu. 5 Naye eyaukolera ekyo ye 
Katonda, eyatuwa omusingo ogw'Omwoyo. 6 Kyetuva tuguma omwoyo 
ennaku zonna, era tumanya nga bwe tuba mu mubiri tuba wala Mukama 
waffe 7 (kubanga tutambula olw'okukkiriza, si Iwa kulaba); 8 tuguma 
omwoyo, era kino kye tusinga okwagala, okuba ewala omubiri n'okubeera 
Mukama waffe gy'ali. 9 Era kyetuva tufuba, oba nga tukyali muno, oba 
nga tuli wala, okusiimibwa ye. 10 Kubanga ffe fenna kitugwanira 
okulabisibwa Kristo w'alisalira emisango; buli muntu aweebwe bye yakola 
mu mubiri, nga bwe yakola, oba birungi oba bibi. 11 Kale, bwe tumanya 
entiisa ya Mukama waffe, tusendasenda abantu, naye tulabisibwa eri 
Katonda: era nsuubira nga tulabisibwa ne mu myoyo gyammwe. 12 
Tetwetendereza nate eri mmwe, wabula okubawa mmwe kye 
munaasinziirangako okwenyumirizanga ku lwaffe, mulyoke mubenga 
n'eky'okubaddamu abeenyumiriza mu maaso, so si mu mutima. 13 Kuba 
oba nga tulaluse, tulaluse eri Katonda; oba nga twegendereza, 
twegendereza eri mmwe. 14 Kubanga okwagala kwa Kristo kutuwaliriza, 
nga tulowooza bwe tuti ng'omu yabafiirira bonna, bonna kyebaava bafa; 15 
naye yafiirira bonna, abalamu balemenga okubeera abalamu nate ku 
bwabwe bokka, wabula ku bw'oyo eyabafiirira n'azuukira. 16 Okusooka 
leero kyetuva tulema okumanya omuntu yenna mu mubiri: okumanya 
newakubadde nga twamanya Kristo mu mubiri, naye kaakano 
tetukyamumanya nate bwe tutyo. 17 Omuntu yenna bw'aba mu Kristo 
kyava abeera ekitonde ekiggya: eby'edda nga biweddewo; laba, nga 
bifuuse biggya. 18 Naye byonna biva eri Katonda, eyatutabaganya naye 
yekka ku bwa Kristo, natuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya; nti 19 
Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini, nga tababalira 
byonoono byabwe, era nga yatuteresa ffe ekigambo eky'okutabaganya. 20 
Kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo, Katonda ng'afaanana 


ng'abeegayirira mu ffe: tubeegayirira mu kifo kya Kristo mutabagane ne 
Katonda. 21 Ataamanya kibi, yamufuula ekibi ku lwaffe; ffe tulyoke 
tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. 


6:1 Era bwe tukolera emirimu awamu naye tubeegayirira obutaweerwa 
bwereere kisa kya Katonda 2 (kubanga ayogera nti Mu biro 
eby'okukkirizibwamu nnakuwulira, Ne ku lunaku olw'obulokozi 
nnakuyamba: laba, kaakano bye biro eby'okukkirizibwamu; laba, kaakano 
lwe lunaku olw'obulokozi): 3 nga tetuleeta nkonge yonna mu kigambo 
kyonna, okuweereza kwaffe kulemenga okunenyezebwa; 4 naye mu 
byonna nga twetendereza ng'abaweereza ba Katonda, mu kugumiikiriza 
okungi, mu bibonoobono, mu kwetaaga, mu nnaku, 5 mu kukubibwa, mu 
kusibibwa, mu kukaayana, mu kufuba, mu kutunula, mu kusiiba; 6 mu 
bulongoofu, mu kutegeera, mu kugumiikiriza, mu kisa, mu Mwoyo 
Omutukuvu, mu kwagala okutaliimu bunnanfuusi; 7 mu kigambo 
eky'amazima, mu maanyi ga Katonda; lolw'ebyokulwanyisa 
eby'obutuukirivu mu mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono, 8 olw'ekitiibwa 
n'olw'okunyoomebwa, elw'okuvumibwa n'olw'okusiimibwa; ng'abalimba, 
era naye ab'amazima; 9 ng'abatategeerebwa, era naye abategeerebwa 
ennyo; ng'abafa, era, laba, tuli balamu; ng'ababonerezebwa, era ne 
tutattibwa; 10 ng'abanakuwala, naye abasanyuka bulijjo; ng'abaavu, naye 
abagaggawaza abangi; ng'abatalina kintu, era naye abalina ddala byonna. 
11 Akamwa kaffe kaasamiddwa eri mmwe, Abakkolinso, omutima 
gwaffe gugaziye. 12 Temufunze mu ffe, naye mufunze mu myoyo 
gyammwe. 13 Naye mulyoke munsasule bwe mutyo (mbabuulira 
ng'abaana bange), nmmwe mugaziwe. 14 Temwegattanga na batakkiriza 
kubanga temwenkanankana: kubanga obutuukirivu n'obujeemu bugabana 
butya? oba omusana gussa kimu gutya n'ekizikiza? 15 Era Kristo 
atabagana atya ne Beriyali? oba mugabo ki eri omukkirizal n'atali 
mukkiriza? 16 Era yeekaalu ya Katonda yeegatta etya n'ebifaananyi? 
kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu; nga Katonda bWe 
yayogera nti Nnaabeeranga mu bo, ne ntambuliranga mu bo; nange 
nnaabeeranga Katonda waabwe, nabo banaabeeranga bantu bange. 17 Kale 


Muve wakati w'abo, mweyawule, bw'ayogera Mukama: So temukomanga 
ku kintu ekitali kirongoofu; Nange ndibasembeza. 18 Era nnaabeeranga 
Kitammwe gye muli, Nammwe munaabeeranga gye ndi abaana ab'obulenzi 
n'ab'obuwala, bw'ayogera Mukama Omuyinza w'ebintu byonna. 


7:1 Kale bwe tulina ebyasuubizibwa ebyo,abaagalwa, twenaazengako 
obugwagwa bwonna obw'omubiri n'obw'omwoyo, nga tutuukiriza 
obutukuvu mu kutya Katonda. 2 Mutukkirize: tetwonoonanga muntu 
yenna, tetuguliriranga muntu yenna, tetulyazaamaanyanga muatu yenna: 3 
Soogedde ku banenya: kubanga edda nnayogera nga muli mu mitima 
gyaffe okufiira awamu nammwe n'okubeera abalamu awamu nammwe. 4 
Njogera n'obuvumu bungi eri mmwe, nneenyumiriza nnyo ku lwammwe: 
njijudde nnyo essanyu, nsukkiridde okujaguza mu bibonoobono byaffe 
byonna. 5 Kubanga era bwe twajja mu Makedoni, omubiri gwaffe ne 
gutalaba kuwummula n'akatono, naye ne tubonaabona eruuyi n'eruuyi; 
ebweru yaliyo entalo, munda mwalimu okutya. 6 Kubanga era bwe twajja 
mu Makedoni, omubiri gwaffe ne gutalaba kuwummula n'akatono, naye ne 
tubonaabona eruuyi n'eruuyi; ebweru yaliyo entalo, munda mwalimu 
okutya. 7 so si lwa kujja kwe kwokka, era naye olw'okusanyusibwa kwe 
yasanyusibwa mu mmwe, bwe yatubuulira okwegomba kwammwe, 
okunakuwala kwammwe, okunyiikira kwammwe ku lwange; nange 
kyennava nneeyongera okusanyuka. 8 Kuba newakubadde nga 
nnabanakuwaza n'ebbaluwa yange, sejjusa, newakubadde nga namala 
okwejjusa; kubangandabye ng'ebbaluwa eyo yabanakuwaza, newakubadde 
nga yabanakuwaza kaseera. 9 Kaakano nsanyuse, sisanyuse kubanga 
mwanakuwazibwa, naye kubanga mwanakuwala n'okwenenya ne 
mwenenya: kubanga mwanakuwala eri Katonda, muleme okufiirwa mu 
kigambo kyonna ku bwaffe. 10 Kubanga okunakuwala eri Katonda kuleeta 
okwenenya okw'obulokozi okutejjusibwa: naye okunakuwala okw'omu nsi 
kuleeta okufa. 11 Kubanga, laba; okunakuwala okwo eri Katonda nga 
kwabaleetera okufuba lokungi, era n'okuwoza ensonga yammwe, era 
n'okusunguwala, era n'okutya, era n'okwegomba, era n'okunyiikira, era 
a'okuwalana eggwanga! Mu byonna mwetegeeza nga muli balongoofu mu 


kigambo ekyo. 12 Kale newakubadde nga nnabawandiikira, ssaawandiika 
ku lw'oyo eyakola obubi; newakubadde ku lw'oyo eyakolwa obubi, wabula 
okunyiikira kwammwe ku lwaffe kulyoke kulabisibwe eri mmwe mu 
maaso ga Katonda. 13 Kyetwava tusanyusibwa: ne mu kusanyusibwa 
kwaffe, ne tweyongera nnyo okusanyuka olw'essanyu lya Tito, kubanga 
omwoyo gwe gwawummuzibwa mmwe mwenna. 14 Kuba oba nga 
nneenyumiriza mu kigambo kyonna ku Iwammwe eri oyo, ssaakwatibwa 
nsonyi; naye nga bwe twababuulira byonna mu mazima, era bwe kutyo 
n'okwenyumiriza kwaffe eri Tito kwali kwa mazima: 15 N'okwagala kwe 
okw'omunda kweyongera nnyo nnyini okubeera gye muli; ng'ajjukira 
okugonda kwammwe mwenna, bwe mwamusembeza n'okutya 
n'okukankana. 16 Nsanyuse kubanga mu byonna nguma omwoyo mu 
mmwe. 


8:1 Era tubategeeza, ab'oluganda, ekisa kya Katonda ekyaweebwa mu 
kkanisa ez'e Makedoni; 2 mu kubonaabona okwabakema etmyo essanyu 
lyabwe eryasukkirira, n'obwavu bwabwe obwayinga obungi byasukkirira 
mu bugagga obw'obugabi bwabwe. 3 Kubanga, ntegeeza bo, baagaba 
bokka nga bwe baayinza era n'okusinga obuyinza bwabwa, 4 nga batusaba 
n'okwegayirira okungi olw'ekisa ekyo n'okussa ekimu okwo mu 
kuweereza abatukuvu; 5 so si nga bwe nnali ndowooza, naye baasooka 
okwewaayo bokka eri Mukama waffe, n'eri ffe mu kwagala kwa Katonda. 
6 Kyetwava tubuulirira Tito, nga bwe yatanula edda, era bw'atyo alyoke 
akituukirize era n'ekisa ekyo gye muli. 7 Naye nga bwe musukkirira mu 
byonna, mu kukkiriza, ne mu kwogera, ne mu kutegeera, ne mu kufuba 
kwonna, ne mu kwagala kwammwe eri ffe, era musukkirirenga ne mu kisa 
ekyo. 8 Soogera nga mbalagira bulagizi, wabula olw'okufuba kw'abalala 
nga nkema okwagala kwammwe nga kwa mazima. 9 Kubanga mutegeera 
ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, nti bwe yali omugagga, naye 
n'afuuka omwavu ku Iwammwe, obwavu bwe bulyoke bubagaggawaze 
mmwe. 10 Era mbagambye kye ndowooza olw'ekyo: kubanga kibasaanira 
mmwe, abaasooka okutanula, si kukola kwokka, era naye n'okwagala, nga 
mwakamala omwaka gumu. 11 Naye kaakano mutuukirize n'okukola; nga 


bwe waaliwo okwagala amangu, era n'okutuukiriza bwe kutyo kulyoke 
kubeerewo, nga hwe muyinza; 12 Kuba oba nga waliwo okwagala 
amangu, kukkirizibwa ng'omuntu bw'alina, si nga bw'atalina. 13 Kubanga 
soogedde bwe ntyo, abalala bawummuzibwe, na mmwe muteganyizibwe: 
14 wabula olw'okwenkanankana, okusukkirira kwammwe kuweereze 
okwetaaga kwabwe kaakano mu biro bino, era n'okusukkirira kwabwe 
kulyoke kuweereze okwetaaga kwammwe; okwenkanankana kubeerewo: 
15 nga bwe kyawandiikibwa nti Eyakunnanyanga ennyingi, 
teyasigazangawo; naye eyakuņņaanyanga akatono, teyeetaaganga. 16 
Naye Katonda yeebazibwe, eyassa mu mutima gwe Tito okufuba okwo ku 
lwammwe. 17 Kubanga okukktnza akkirizza okubuulirira kwaffe; kubanga 
naye yennyini alina okufuba okungi, asitula okugenda gye muli nga 
yeetuma. 18 Era tutuma wamu naye ow'oluganda, atenderezebwa mu njiri 
mu kkanisa zonna; 19 so si ekyo kyokka, era so naye oyo ye yalondebwa 
ekkanisa okutambula naffe olw'ekisa ekyo, kye tuweereza ffe Mukama 
waffe aweebwe ekitiibwa, era tulage okwa,gala kwaffe amangu: 20 nga 
twetwala ekyo, omuntu obutatunenya olw'ekirabo kino kye tuweereza: 21 
kubanga tuteekateeka ebirungi, si mu maaso ga Mukama waffe mwokka, 
era naye ne mu maaso g'abantu. 22 Era tutuma wamu nabo muganda 
waffe, gwe twakemanga emirundi emingi mu bigambo ebingi nga 
munyiikivu, naye kaakano muayiikivu nnyo. okusingawo, olw'okwesiga 
okungi kw'alina eri mmwe. 23 Omuntu bw'anaabuuzanga ebya Tito, ye 
assa ekimu nange era ye mukozi munnange eri mmwe; oba bya baganda 
baffe, be babaka ab'ekkanisa, abo kye kitiibwa kya Kristo: 24 Kale 
mubalage mu maaso g'ekkanisa ekiraga okwagala kwammwe 
n'okwenyumiriza kwaffe ku Iwammwe. 


9:1 Kubanga eby'okuweereza abatukuvu tekinneetaagisa kubibawandiikira: 
2 kubanga mmanyi okwagala kwammwe, kwe nneenyumiririzaamu eri 
ab'e Makedoni ku Iwammwe, nga Akaya yaakamala omwaka gumu 
okweteekateeka; n'okunyiikira kwammwe kwakubiriza bangi mu bo: 3 
Naye nttama ab'oluganda, okwenyumiriza kwaffe ku Iwammwe kuleme 
okuba okw'obwereere mu kigambo ekyo; nga bwe njogedde, mulyoke 


mweteeketeeke: 4 mpozzi ab'e Makedoni abalala bwe balijja nange, 
bwe.balibasanga nga temweteeseteese, ffe (obutoogera mmwe) tuleme 
okukwatibwa ensonyi mu kusuubira okwo. 5 Kyenvudde ndowooza nga 
kiņgwanidde okwegayirira ab'oluganda, bankulembere: okujja gye muli, 
basooke balongoose omukisa gwammwe gwe mwasuubiza edda, gulyoke 
gweteeketeeke, ng'omukisa, so si ng'ekisoloozebwa. 6 Naye kye njogedde 
kino nti Asiga entono, alikungula ntono; era asiga ennyingi, alikungula 
nnyingi. 7 Buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe; si lwa 
nnaku, newakubadde olw'okuwalirizibwa: kubanga Katonda ayagala oyo 
agaba n'essanyu. 8 Era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli 
mmwe nga mulina ebibamala byonna ennaku zonna mu bigambo byonna 
mulyoke musukkirirenga mu bikolwa byonna ebirungi: 9 aga bwe 
kyawandiikibwa nti Ye asasaanya, yagabira abaavu Obutuukirivu bwe bwa 
lubeerera emirembe gyonna, 10 Era oyo awa ensigo omusizi n'emmere 
ey'okulya, anaabawanga anaabongerangako ensigo zammwe; era 
anaayazanga ebibala eby'obutuukirivu bwammwe: 11 nga 
mugaggawazibwa mu byonna mukolenga obugabi bwonna, obwebazisa 
Katonda mu ffe. 12 Kubanga okugaba okw'okuweereza okwo ekujjula 
bujjuzi ekigera ky'ebyo abatukuvu bye beetaaga, era naye kusukkirira 
olw'okwebaza okungi eri Katonda; 13 kubanga olw'okukemebwa 
kwammwe mu kuweereza kuno batendereza Katonda olw'okugonda oka 
okwatula kwammwe eri enjiri ya Kristo, n'olw'obugabi bw'okugabana 
kwammwe eri bo n'eri bonna; 14 era bo bokka nga balumirwa mmwe 
emyoyo mu kubasabira olw'ekisa kya Katonda ekitasingika mu mmwe: 15 
Katonda yeebazibwe olw'ekirabo kye ekitayogerekeka. 


10:1 Naye aze kennyini Pawulo mbeegayirira olw'obukkakkamu 
n'obuwombeefu bwa Kristo, nze gwe mutoowaza bwe mba ssiriiwo 
mpitibwa muzlra; 2 kale mbeegayirira bwegayirizi, Iwe ndibaawo nneme 
okubalaga obuzira obwo bwe ndowooza okuba nabwo eri abalala 
abalowooza nga ffe tutambula okugobereranga omubiri. 3 Kuba 
newakubadde nga tutambulira mu mubiri, tetulwana kugobereranga mubiri 
4 (kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri, naye bya 


maanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo); 5 nga tumenya empaka na buli 
kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, 
era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo; 6 era nga 
tweteeseteese okuwalana eggwanga ku butagonda bwonna, okugonda 
kwammwe bwe kulituukirira. 7 Mutunuulire ebintu nga bwe biri. Omuntu 
yenna bwe yeewulira muli nga wa Kristo yeerowonze kino nate yekka nti 
nga ye bw'ali owa Kristo, era na$e bwe tutyo, 8 Kubanga ne bwe 
ndisukkirira okwenyumiriza olw'obuyinza bwaffe (Mukama waffe bwe 
yatuwa olw'okubazimba, so si Iwa kubasuula), ssirikwatibwa nsonyi: 9 
nneme okufaanana ng'abatiisa n'ebbaluwa zange: 10 Kubanga boogera nti 
Ebbaluwa ze nzibu, za maanyi; aaye bw'abaawo omubiri gwe munafu, 
n'okwogera kwe si kintu: 11 Ali bw'atyo alowooze kino nti nga bwe tuli 
mu bigambo mu bbaluwa nga tetulityo, era bwe tutyo: bwe tuli mu bikolwa 
nga tuli eyo. 12 Kubanga tetwanijanga kwerowooza nga tuli ku muweado 
gw'abalala ku bo abeetendereza bokka newakubadde okwegeraageranya 
nabo: naye bo bokka nga beegeza bokka na bokka, era nga 
beegeraageranya bokka na bokka, tebalina magezi. 13 Naffe ffe 
tetulyenyumiriza okusinga ekigera kyaffe, wabula mu kigera eky'ensalo 
Katonda gye yatugabira okuba ekigera, era n'okutuuka ne gye muli: 14 
Kubanga tetukununkiriza kusinga kigera ng'abatatuuka gye muli: kubanga 
era twajja n'okutuuka gye muli mu njiri ya Kristo: 15 nga tetwenyumiriza 
kusinga kigera kyaffe mu mirimu egy'abalala: naye nga tusuubira, 
okukkiriza kwammvee bwa kukula okuguiumizibwa mu mmwe ng'ensalo 
yaffe bw'eri okusukkirira, 16 era n'okubuulira enjiri mu bifo ebiri ewala 
okusinga mmwe, era obuteenyumiiiza mu nsalo ey'abalala 
olw'ebyeteeseteese. 17 Naye eyeenyumiriza yeenyumirizenga mu Mukama 
waffe. 18 Kubanga eyeetendereza yekka si ye asiimibwa, wabula Mukama 
waffe gw'atendereza: 


11:1 Singa mungumiikirizza mu busirusiru obutono; era naye 
mungumiikirize. 2 Kubanga mbakwatirwa obuggya bwa Katonda: kubanga 
nnabafumbiza bbammwe omu; ndyoke mbaleeta eri Kristo nga omuwala 
omulongoofu. 3 Naye ntidde, ng'omusota bwe gwalimbalimba Kaawa mu 


bukuusa bwagwo, mpozzi ebirowoozo byammwe okwonoonebwanga mu 
kulaba wamu ne mu bulongoofu ebiri eri Kristo. 4 Kuba oyo ajja 
bw'abuulira Yesu omulala gwe tutaabuulira, oba bwe muweebwa omwoyo 
omulala gwe mutaaweebwa, oba njiri ndala; gye mutakkiriza, mukola 
bulungi okumugumiikiriza. 5 Kubanga ndowooza nga ssisingibwa 
n'akatono abatume abakulu ennyo. 6 Naye newakubadde nga ndi muligo 
mu bigambo, naye ssiri muligo mu kutegeera; naye mu byonna twakwolesa 
mu bantu bonna eri mmwe. 7 Oba nnayonoona bwe nueetoowaza nzekka 
mmwe mugulumizibwe kubanga nnababuulira enjiri ya Katonda 
ey'obwereere? 8 Nnanyaga ekkanisa endala, nga mpeebwa empeera 
olw'okubaweereza mmwe; 9 era bwe nnabanga nammwe nga nneetaaga, 
ssaazitoowereranga muntu yenna; kubanga ab'oluganda bwe baava mu 
Makedoni, baatuukiriza ebyali bimbuze; ne mu byonna nneekuuma 
obutabazitoowereranga, era nneekuumanga bwe ntyo. 10 Ng'amazima ga 
Kristo bwe gali mu nze, siwali: alinziyiza okwenyumiriza okwo mu asalo 
ez'e Yakaya. 11 Lwaki? kubanga sibaagala? Katonda amanyi. 12 Naye 
bwe nkola, era bwe nnaakolanga, mbaggirewo awasinziirwa abo abaagala 
awasinziirwa, balabike era nga ffe mu kigambo kye beenyumiririzaamu. 
13 Kubanga abali ng'abo be batume ab'obulimba, abakozi ab'obukuusa, 
abeefaananya ng'abatume ba Kristo. 14 So si kya magero; kubanga ne 
Setaani yeefaananya aga malayika ow'omusana. 15 Kale si kitalo era 
n'abaweeteza be bwe beefaananya ng'abaweereza: ab'obutuukirivu; 
enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe. 16 Njogera nate nti 
Omuntu yenna aleme okundowooza nga ndi musirusiru; naye okulowooza 
bwe mundowooza bwe mutyo, naye munsembeze ng'omusirusiru, nange 
nneenyumirizeeko akatono. 17 Kye njogera, sikyogera nga kigambo kya 
Mukama waffe, naye nga mu busirusiru, mu buvumu buno 
obw'okwenyumiriza. 18 Kubanga bangi abeenyumiriza mu mubiri, nange 
nneenyumiriza. 19 Kubanga mugumiikiriza n'essanyu abasirusiru, kubanga 
mtnwe muli bagezigezi. 20 Kubanga mugumiikiriza omuntu, bw'abafuula 
abaddu, bw'abamira, bw'abawamha, bwe yeegulumiza, bw'abakuba 
amaaso. 21 Njogedde olw'okweswaza, ng'abanafuwala. Naye omuntu 
yenna. ky'agumira (njogera mu busirusiru), nange nguma. 22 Bo 


Baebbulaniya? nange. Bo Baisiraeri? nange. Bo zzadde lya Ibulayimu? 
nange. 23 Bo baweereza ba Kristo? (njogera ng'omulalu) nze mbasinga; 
mu kufuba mbasukkirira, mu kusibibwa mbasukkirira, mu kukubibwa 
Okuyingirira ennyo, mu kufa emirundi emingi. 24 Eri Abayudaaya 
nnakubibwa emirundi etaano emiggo amakumi asatu mu mwenda. 25 
Emirundi esatu nnakubibwa enga, omulundi gumu nnakasuukirirwa 
amayinja, emirundi esatu eryato lyamenyeka, nnasula ne nsiiba mu buziba; 
26 mu kutambulanga emirundi emingi, mu bubi obw'emigga, mu bubi 
obw'abanyazi, mu bubi lobuva eri egg wanga lyange, mu bubi obuva eri 
ab'amawanga, mu bubi obw'omu kibuga, mu bubi obw'omu ddungu, mu 
bubi obw'omunnyanja, mu bubi obw'ab'oluganda ab'obulimba; 27 mu 
kufuba n'okukoowa, mu kutunulanga emirundi emingi, mu njala n'ennyonta, 
mu kusiibanga: emirundi emingi, mu mpewo n'okubeera obwereere. 28 
Obutassaako bya bweru, waliwo ekinzitoowerera bulijjo bulijjo, 
okwerariikiriranga olw'ekkanisa zonna. 29 Ani omunafu; nange bwe ssiba 
munafu? ani eyeesittazibwa, nange bwe ssaaka? 30 Oba nga kirpwanidde 
okwenyumiriza, nneenyumirizanga olw'eby'obunafu bwange. 31 Katonda 
Kitaawe wa Mukama waffe Yesu, eyeebazibwa emirembe gyonna, amanyi 
nga ssirimba. 32 Mu Ddamasiko ow'essaza owa Aleta kabaka yateega 
ekibuga eky'Abadamasiko, alyoke ankwate: 33 ne bampisa mu ddirisa nga 
ndi mu kisero ku bbugwe, ne ndokoka okuva mu mikono gye. 


12:1 Kinywanidde okwenyumiriza, newakubadde nga tekusaana; naye ka 
nyende mu kwolesebwa n'okubikkulirwa kwa Mukama waffe. 2 Mmanyi 
omuntu mu Kristo, eyaakamala emyaka ekkumi n'ena (oba mu mubiri, 
ssimanyi; oba awatali mubiri, ssimanyi; Katonda amaanyi), okutwalibwa 
omuntu ali bw'atyo mu ggutu ery'okusatu. 3 Era, mmanyi omuntu ali 
bw'atyo (oba mu mubiri, oba awatali mubiri, ssimanyi; Katonda amanyi), 4 
bwe yatwalibwa mu lusuku lwa Katonda, n'awulira ebigambo 
ebitayogerekeka, ebitasaanira muntu kubyatula. 5 Ku bw'omuntu ali 
bw'atyo nneenyumirizanga: naye ku bwange ssiryenyumisiza, wabula mu 
by'obunafu bwange. 6 Kuba singa nayagala okwenyumirizanga, 
ssandibadde musirusiru; kubanga nandyogedde amazima: naye ndeka, 


omuntu yenna alemenga okundowooza okusinga bw'andaba oba 
bw'ampulira. 7 N'olw'obukutu obusinga ennyo obw'ebyo ebyabikkulilswa, 
nnemenga okugulumizibwa ennyo, kyennava mpeebwa eriggwa mu 
mubiri, omubaka wa Setaani okunkubanga, nnemenga okugulumizibwa 
ennyo. 8 Olw'ekigambo ekyo nneegayirira Mukama waffe emirundi esatu, 
kinveeko. 9 N'anyamba nti Ekisa kyange kikumala: kubanga amaanyi 
gange gatuukiririra mu bunafu. Kyennaavanga nneenyumiriza n'essanyu 
eringi olw'eby'obunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gasiisire ku 
nze. 10 Kyenva nsanyukira eby'obunafu, okugirirwanga eky'ejo, 
okwetaaganga, okuyigganyizibwanga, okutegananga, okulangibwanga 
Kristo: kubanga bwe mba omunafu, Iwe mba ow'amaanyi. 11 Nfuuse 
musirusiru: mmwe mwampaliriza; kubanga nnagwanira okutenderezebwa 
mmwe; kubanga ssaasingibwa mu kigambo kyonna abatume abakulu 
ennyo, newakubadde nga nze siri kintu. 12 Mazima obubonero 
obw'omutume bwakolerwanga ewammwe mu kugumiikiriza kwonna, mu 
bubonero n'eby'amagero n'eby'amaanyi. 13 Kubanga kiki ekkanisa endala 
kye zaabasingiramu, wabula nze nzekka obutabazitoowereranga? 
munsonyiwe ekyonoono ekyo. 14 Laba, omulundi ogw'okusatu kaakano 
nneeteeseteese okujja gye muli; so siribazitoowerera: kubanga sinoonya 
byammwe, wabula mmwe: kubanga tekigwanira abaana okuterekeranga 
abakadde, wabula abakadde okuterekeranga abaana. 15 Era ndiwaayo era 
ndiweebwayo n'essanyu eringi olw'obulamu bwammwe. Bwe nsinga 
okubaagala ennyo, njagalibwa katono? 16 Naye si musango, nze 
ssaabazitoowerera, naye, bwe nnali omugerengetanya, nabateega mu 
lukwe. 17 Omuntu yenna gwe nnabatumira nnamufunya amagoba eri 
mmwe? 18 Nnabuulirira Tito, ne numa ow'oluganda awamu naye. Tito 
yafuna amagoba eri mmwe? tetwatambula n'Omwoyo omu? 
tetwatambulira mu kisinde kimu? 19 Obw'edda mulowoozezza nga ffe 
tubawoleza ensonga. Mu maaso ga Katonda twogerera mu Kristo. Naye 
byonna, abaagalwa, bya kubazimba mmwe. 20 Kubanga ntidde, bwe 
ndijja, mpozzi okubasanga nga mufaanana nga bwe ssaagala, nange mmwe 
muleme okunsanga nga nfaanana nga bwe mutayagala; mpozzi okubeera 
eyo okuyomba, obuggya, obusungu, empaka, okulyolyoma, okugeya, 


okwegulumiza, okujeema; 21 bwe ndijja nate, Katonda wange aleme 
okuntoowaza eri mmwe, nange okubanakuwalira abangi abaayonoona 
edda ne bateenenya obugwagwa n'obwenzi n'obukaba bwe baakola. 


13:1 Kaakano njija gye muli omulundi ogw'okusatu. Mu kamwa 
k'abajulirwa ababiri oba basatu buli kigambo kirinywera. 2 Nnalaalika era 
ndaalika, nga bwe nnakola bwe nnali eyo omulundi ogw'okubiri, era ne 
kaakano bwe ntyo nga ssirityo, mbagamba abo abaayonoona edda 
n'abalala bonna, nti bwe ndijja nate, ssirisaasira; 3 kubanga munoonya 
ekitegeeza nga Kristo ayogerera mu nze; atali munafu eri mmwe, naye 
alina amaanyi mu mmwe: 4 kubanga yakomererwa olw'obunafu, naye 
mulamu olw'amaanyi ga Katonda. Kubanga naffe tuli banafu mu ye, naye 
tuliba balamu awamu naye olw'amaanyi ga Katonda eri mmwe. 5 
Mwekebere mwekka oba nga muli mu kukkiriza; mwekeme mwekka. Oba 
temwetegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe? wabula nga muli 
abatasiimibwa. 6 Naye nsuubira nga mulitegeera nga ffe tetuli 
batasiimibwa: 7 Era tusaba Katonda mmwe mulemenga okukola obubi 
bwonna; si ffe okulabika ng'abasiimibwa, wabula mmwe okukolanga 
obulungi ffe ne bwe tulibeera ng'abatasiimibwa. 8 Kubanga tetuyinza 
kuziyiza mazima, wabula okugayamba. 9 Kubanga tusanyuka ffe: bwe 
tuba abanafn, nammwe bwe muba n'amaanyi: era na kino tukisaba, mmwe, 
okutuukirira. 10 Kyenvudde mpandiika ebyo nga ssiri eyo, bwe mbeera 
eyo nneme okuba omukambwe, ng'obuyinza bwe buli Mukama waffe bwe 
yampa olw'okuzimba, so si Iwa kumenya. 11 Eky'enkomerero, 
ab'oluganda, mweraba: Mutuukirire; musanyusibwe; mulowooze bumu; 
mubeere n'emirembe: ne Katonda ow'okwagala n'emirembe anaabanga 
nammwe. 12 Mulamusagane n'okunywegera okutukuvu. 13 Abatukuvu 
bonna babalamusizza. 14 Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, 
n'okwagala kwa Katonda, n'okusseekimu okw'Omwoyo Omutukuvu, 
bibeerenga nammwe mwenna. 


Abaggalatiya 


1:1 Pawulo omutume (ataava mu bantu newakubadde okuyiia eri omuntu, 
wabula eri Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe, eyamuzuukiza mu bafu), 2 
n'ab'oluganda bonna abali nange tubawandiikidde ekkanisa ez'e Ggalatiya: 
3 ekisa kibenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe, ne 
Mukama waffe Yesu Kristo, 4 eyeewaayo olw'ebibi byaffe, alyoke 
atuggye mu mirembe gino egiriwo emibi nga bwe yayagala Katonda era 
Kitaffe: 5 aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. 6 
Nneewuunya kubanga musenguka mangu bwe muti eyabayita mu kisa kya 
Kristo okugenda eri enjiri efaanana obulala; 7 si ndala, wabula abantu 
ababateganya, abaagala okukyusiza ddala enjiri ya Kristo. 8 Naye oba nga 
ffe oba malayika ava mu ggulu bw'abuuliranga enjiri wabula nga bwe 
twababuulira, akolimirwenga. 9 Nga bwe twasooka okwogeza, bwe nnyo 
bwe njogera kaakano nate nti Omuntu bw'ababuuliranga enjiri wabula nga 
bwe mwaweebwa, akolimirwenga. 10 Kubanga kaakano mpembera bantu 
nantiki Katonda? Nantiki nsala amagezi okusiimibwa abantu? Singa nnali 
nga nkyasiimibwa abantu, ssandibadde muddu wa Kristo. 11 Kubanga 
mbategeeza, ab'oluganda, nti enjiri eyabuulirwa nze si ya buntu: 12 
kubanga nange ssaagiweebwa muntu so siyigirizibwanga, wabula mu 
kubikkulirwa kwa Yesu Kristo. 13 Kubanga mwawulira bwe nnabanga 
edda mu mpisa z'Ekiyudaaya, nga nnayigganyanga ekkanisa ya Katonda 
awatali kigera ne nginyaga, 14 ne mpitirizanga mu mpisa z'Ekiyudaaya 
okusinga bangi bwe twakula mu ggwanga lyaffe, nga mbakiranga 
okubeera n'obuggya obungi ennyo mu mpisa ze nna weebwa bajjajjange. 
15 Naye Katonda bwe yasiima, eyanjawula okuva mu lubuto Iwa mmange, 
n'ampita olw'ekisa kye, 16 okubikkulira Omwana we mu nze, ndyoke 
mmubuulirenga mu b'amawanga; amangu ago ssaateesa na mubiri wadde 
aa musaayi: 17 so ssaayambuka Yerusaalemi eri abo abansooka okubeera 
abatume: naye nagenda mu Buwalabu, ne nkomawo nate mu Ddamasiko. 
18 Awo bwe waayitawo emyaka esatu ne nnyambuka e Yerusaalemi 
okulaba Keefa, ne mmalayo gy'ali ennaku kkumi na ttaano. 19 Naye 
ssaalaba mulala ku batume wabula Yakobo muganda wa Mukama wa ffe. 
20 Kale, bye mpandiika, laba, mu maaso ga Katonda ssirimba. 21 Awo ne 
nyenda mu njuyi ez'e Busuuli ne Kirukiya. 22 Ne mba nga sinnaba 


kutegeerebwa mu maaso g'ekkanisa ez'e Buyudaaya eziri mu Kristo: 23 
naye ne bawuliranga buwulizi nti Eyatuyigganyanga edda kaakano abuulira 
okukkiriza kwe yanyaganga edda; 


2:1 Awo oluvannyuma, emyaka bwe gyayitawo kkumi n'ena, nalinnya e 
Yerusaalemi wamu ne Balunabba ne ntwala ne Tito. 2 Nalinnyayo Iwa 
kubikkulirwa; ne mbanjulira enjiri, gye mbuulira mu b'amawanga, naye mu 
kyama eri abo abaatenderezebwa, mpozzi nneme okugenderanga 
obwereere oba nga nyenze. 3 Naye newakubadde Tito eyali awamu nange, 
eyali Omuyonaani, teyawalirizibwa kukomolebwa: 4 naye olw'ab'oluganda 
ab'obulimba abaayingizibwa mu kyama, abaayingira mu kyama okuketta 
eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu, okututeeka mu buddu: 5 abo 
tetwabagoaderako ssaawa n'emu okufugibwa bo; amazima g'enjiri 
ganywerenga gye muli. 6 Naye abaatenderezebwa okuba abakulu (nga 
bwe ball kye kimu gye ndi; Katonda tasosola mu baatu) abaatenderezebwa 
aze tebannyongerako kintu: 7 naye mu ngeri endala, bwe baalaba nga 
tmateresebwa enjiri y'abo abatali bakomole, nga Peetero ey'abakomole 8 
(kubanga eyakolera Peetero olw'obutume bw'abakomole ye yakolera 
nange olw'ab'amawanga); 9 era bwe baategeera ekisa kye nnaweebwa, 
Yakobo ne Keefa ne Yokaana, abaatenderezebwa okuba empagi, ne 
batuwa omukono ogwa ddyo ogw'okussa ekimu nze ne Balunabba, ffe 
tugende eri ab'amawanga, bo bagende eri abakomole; 10 kyokka, 
tujjukirenga abaavu; ekyo n'okunyiikira kye nnanyiikirira ennyo 
okukikolanga. 11 Naye Keefa bwe yajja e Antiyokiya, unamuwakanya nga 
tulabagana amaaso n'amaaso, kubanga yali mukyamu ddala. 12 Kubanga 
olubereberye abantu nga tebannaba kujja kuva wa Yakobo, yalyanga 
n'ab'amawanga: naye bwe bajja, ne yeeyawula n'abaawukanako, ng'atya 
abakomole. 13 Era n'Abayudaaya abalala bonna ne bakuusakuusa wamu 
naye; ne Balunabba n'okuwalulwa n'awalulwa obukuusa bwabwe. 14 Naye 
bwe nnalaba nga tebaakwata kkubo ggolokofu mu mazima g'enjiri, ne 
nyambira Keefa mu maaso gaabwe bonna nti Obanga ggwe bw'oli 
Omuyudaaya ogoberera empisa z'ab'amawanga ezitali za Kiyudaaya, 
owaliriza otya ab'amawanga okugobereranga empisa z'Ekiyudaaya? 15 


Ffe Abayudaaya ab'obuzaaliranwa abatali ba mu b'amawanga abalina ebibi, 
16 naye bwe tumanyi ng'omuntu taweebwa butuukirivu lwa bikolma bya 
mateeka wabuta olw'okukkiriza Yesu Kristo, era naffe twakkiriza Kristo 
Yesu, tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza Kristo, naye si Iwa 
bikolwa bya mateeka: kubanga olw'ebikolwa eby'amateeka tewali alina 
omubiri aliweebwa obutuukirivu. 17 Naye bwe twayagala okitweebwa 
obutuukirivu mu Kristo, oba nga twalabibwa naffe okuba n'ebibi, kale 
Kristo muweereza wa kibi? Kitalo. 18 Kubanga bwe nzimba nate bye 
nnasuula, nneeraga nzekka okuba omwonoonyi. 19 Kubanga olw'amateeka 
nnafa ku mateeka, ndyoke mbe omulamu eri Katonda. 20 Nnakomererwa 
wamu ne Kristo; naye ndi mulamu; si ku bwange nate, naye Kristo ye 
mulamu mu nze: era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri, mbulina lwa 
kukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. 21 
Ssidibya kisa kya Katonda: kubanga obutuukirivu bwe buba mu mateeka, 
nga Kristo yafiira bwereere. 


3:1 Mmwe Abaggalatiya abatalina magezi, ani eyabaloga, so nga Yesu 
Kristo yakomererwa nga mulaba? 2 Kino kyokka kye njagala mmwe 
okuntegeeza nti Mwaweebwa Omwoyo lwa bikolwa bya mateeka nantild 
lwa kuwulira kwa kukkiriza? 3 Bwe mutyo bwe mutalina magezi? 
Abaasookera mu Mwoyo, kaakati mutuukiririzibwa mu mubiri? 4 
Mwabonyaabonyezebwa ebyenltana awo bya bwereere? so nga ddala si 
bwereere. 5 Abawa Omwoyo, akola eby'amaanyi mu mmwe, akola Iwa 
bikolwa bya mateeka nantiki Ilwa kuwulira kwa ku kkiriza? 6 Nga 
Ibulayimu bwe yakkiriaza Katonda, ne kumubalirwa okubeera 
obutuukirivu. 7 Kale mutegeere ng'abayima mu kukkiriza be baana ba 
Ibulayimu. 8 N'ekyawandiikibwa bwe kyalaba edda Katonda bw'aliwa 
amawanga obutuukirivu olw’okukkiriza, ne kibuulira olubereberye 
Ibulayimu enjiri nti Mu ggwe amawanga gonna mmwe galiweerwa 
omukisa. 9 Bwe kityo abayima mu kukkiriza baweerwa omukisa awamu 
ne Ibulayimu eyalina okukkiriza. 10 Kubanga bonna abayima mu bikolwa 
by'amateeka, bafugibwa kikolimo: kubanga kyawandiikibwa nti 
Akolimiddwa buli ataabinyiikirira byonna ebyawandiikibwa mu kitabo 


ky'amateeka, okubikolanga. 11 Era kimanyiddwa nga mu mateeka tewali 
aweebwa butuukirivu eri Katonda: kubanga nti Abatuukirivu 
baanabeeranga balamu lwa kwvkkiriza; 12 naye amateeka tegayima mu 
kukkiriza; naye nti Omuntu agakola anaabeeraaga mulamu mu go. 13 
Kristo yatununula mu kikolimo ky'amateeka, bwe yafuuka ekikolimo ku 
lwaffe: kubanga kyawandiikibwa nti Akolimiddwa buli awanikiddwa ku 
muti: 14 omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuuke eri amawanga mu 
Kristo Yesu; tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa eky'Omwoyo 
olw'okukkiriza. 15 Ab'oluganda; njogera mu buntu: endagaano 
newakubadde nga ya muntu buntu bw'emala okunywera tewali agiggyawo 
newakubadde agyongerako. 16 Ebyasuubizibwa byagambibwa Ibulayimu 
n'omuzzukulu we. Tayogera nti N'eri abazzukulu, nga bangi, naye ng'omu 
nti N'eri omuzzukulu wo, ye Kristo. 17 Kino kye njogera nti Endagaano 
eyasooka okunywezebwa Katonda, amateeka agajja nga wayiseewo 
emyaka ebikumi bina mu asatu tegagiggyaawo n'okudibya 
ekyasuubizibwa. 18 Kuba oba ng'obusika buva mu mateeka, nga tebuva 
nate mu kusuubiza: naye Katonda yabuwa Ibulayimu olw'okusuubiza, 19 
Kale amateeka kiki? Gassibwawo lwa kwonoona okutuusa w'alijjira 
omuzzukulu eyasuubizibwa, gaalagirwa bamalayika mu mikono 
gy'omutabaganya. 20 Naye omutabaganya si w'omu; naye Katonda ye 
omu. 21 Kale amateeka tegatabagana n'ebyasuubizibwa Katonda? Kitalo: 
kuba singa amateeka gaaweebwa nga ge gayinza okuleeta obulamu, ddala 
obutuukirivu bwandibadde mu mateeka. 22 Naye ebyawandiikibwa 
byabisiba byonna mu bufuge bw'ekibi, abakkiriza balyoke baweebwe 
ekyasuubizibwa ekiva mu kukkiriza Yesu Kristo. 23 Naye okukkiriza nga 
tekunnaba kujja, twakuumirwanga mu bufuge bwa mateeka, nga tusibibwa 
olw'okukkiriza okugenda okubikkulwa. 24 Bwe kityo amateeka yali 
mutwazi waffe eri Kristo, tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza. 
25 Naye okukkiriza bwe kumaze okujja, tetukyali mu bufuge bwa 
mutwazi. 26 Kubanga mmwe mwenna muli baana ba Katonda 
olw'okukkiriza, mu Kristo Yesu. 27 Kubanga mwenna abaabatizibwa 
okuyingira mu Kristo, mwayambala Kristo. 28 Tewali Muyudaaya, 
newakubadde Omuyonaani, tewali muddu newakubadde ow'eddembe, 


tewali musajja na mukazi: kubanga mmwe mwenna muli omu mu Kristo 
Yesu. 29 Era mmwe bwe muli aba Kristo, kale muli zzadde lya Ibulayimu, 
era muli basika ng'okusuubiza bwe kwali. 


4:1 Naye njogera nti omusika ng'akyali muto tayawulwa na muddu 
n'akatono, newakubadde nga ye'mukama wa byonna; 2 naye afugibwa 
abasigire n'abawanika okutuusa entuuko kitaawe ze yalagira edda. 3 Bwe 
tutyo naffe, bwe twabanga abato, twabanga baddu nga tufugibwa 
eby'olubereberye eby'omu nsi: 4 naye okutuukirira kw'ebiro bwe 
kwatuuka, Katonda n'atuma Omwana we eyazaalibwa omukazi, 
eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka, 5 alyoke abanunule abaafugibwa 
amateeka, tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. 6 Era kubanga muli banns, 
Katonda yatuma Omwoyo gw'Omwana we mu mitima gyaffe; ng'akaaba 
nti Aba, Kitaffe. 7 Bwe kityo naawe tokyali muddu, naye mwana; oba 
ng'oli mwana, era oh musika ku bwa Katonda. 8 Naye mu maku ziri bwe 
mutaamanyanga Katonda, mwabanga baddu ba bali abatali bakatonda mu 
buwangwa: 9 naye kaakano bwe mutegedde Katonda, oba ekisinga bwe 
mutegeddwa Katonda, mukyuka mutya ennyuma mu bigambo 
eby'olubereberye ebitalina maanyi ebinafu, ate bye mwagala okufugibwa 
omulundi ogw'okubiri? 10 Mukwata ennaku n'emyezi n'ebiro n'emyaka. 11 
Mbakengentererwa okutegana kwange gye muli okuba okw'obwereere. 12 
Mubeere nga nze, kubanga nange ndi nga mmwe, ab'oluganda 
mbeegayiridde. Temunnyonoonanga: 13 naye mumanyi ng'olw'obunafu 
bw'omubiri nnababuulira enjiri omuluadi ogw'olubereberye: 14 era 
okukemebwa kwammwe okw'omu mubiri gwange temwakuzeyooma so 
temwakulondoola, naye mwanzikiriza nga malayika ova Katonda, nga 
Kristo Yesu. 15 Kale okwetenda kwammwe kuli luuyi wa? kubanga ndi 
mujulirwa wammwe nti, singa kyali kiyinzika, mwaadiggyeemu amaaso 
gammwe ne mugawa nze. 16 Kale afuuse mulabe wammwe nga 
mbabuulira amazima? 17 Beegonza gye muli naye si bulungi; naye kye 
baagala kwe kubaggalira ebweru, tamwe mulyoke mwegonzenga gye bali: 
18 Naye kirungi abantu okwegonzaaga mu bulungi ennaku zonna, naye si 
nze lwe mbeera nammwe lwokka. 19 Abaana bange abato, abannuma nate 


okutuusa Kristo Iw'alibumbibwa mu mmwe, 20 era nnandyagadde 
okubeera nammwe kaakano, n'okuwaanyisa eddoboozi lyange, kubanga 
mbuusabuusa olw'ebigambo byammwe. 21 Mumbuulire mmwe abaagala 
okufugibwa amateeka, temuwulira mateeka? 22 Kubanga kyawandiikibwa 
nti Ibulayimu yalina abaana babiri, omu wa muzaana, omu: wa wa ddembe. 
23 Naye ow'omuzaana yazaalibwa lwa mubiri; naye ow'ow'eddembe Iwa 
kusuubiza. 24 Ebyo bya lugero: kubanga abakazi abo ze ndagaano bbiri; 
emu eva ku lusozi Sinaayi, ezaala olw'obuddu, eyo ye Agali. 25 Agali oyo 
Iwe lusozi Sinaayi, oluli mu Buwalabu, era yenkanankana ne Yerusaalemi 
ekya kaakano: kubanga muddu wamu n'abaana be. 26 Naye Yerusaalemi 
eky'omu ggutu kye ky'eddembe, ye nnyaffe. 27 Kubanga kyawandiikibwa 
nti Saayuka, omugumba atazaala; Baguka okwogerera waggulu, 
atalumwa: Kubanga abaana b'oyo eyale kebwayo bangi okusinga ab'oyo 
alina omusajja: 28 Naye ffe, ab'oluganda, tuli baana ba kuauubiza nga 
Isaaka bwe yali: 29 Naye nga mu biro biri eyazaalibwa olw'omubiri nga 
bwe yayigganya eyazaalibwa olw'Omwoyo, bwe kityo ne kaakano. 30 
Naye ebyawandiikibwa byogera, bitya? nti Goba omuzaana n'omwana we: 
knbaana omwana w’omuzaana talisikira wamu n'omwana w'ow'eddembe. 
31 Kale, ab'oluganda, ffe tetuli ba muzaana, naye ba wa ddembe. 


5:1 Mu ddembe Kristo yatufuula ba ddembe: kale munywere, mulemenga 
okusibibwa nate mu kikoligo ky'obuddu. 2 Laba, nze Pawulo mbagamba 
nti bwe munaakomolebwanga, Kristo talibaako ky'alibagasa. 3 Era nate 
ntegeeza buli muntu akomolebwa nti alina ebbanja ery'okukolanga 
eby'amateeka byotuna: 4 Mwawuliddwa eri Kristo, mmwe abaagala 
okuweebwa obutuukirivu mu mateeka; mugudde okuva mu kisa, 5 
Kubanga ffe ku bw'Omwoyo olw'okukkiriza tulindirira essuubi 
ery'obutuukirivu. 6 Kubanga mu Kristo Yesu okukomolebwa tekulina 
maanyi newakubadde obutakomolebwa, wabula okukkiriza okukola 
olw'okwagala. 7 Mwali mutambula bulungi; anti eyabaziyiza 
okugonderanga amazima? 8 Okuwemba okwo tekwava eri oyo abayita. 9 
Ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna. 10 Mbeesiga 
mmwe mu Mukama waffe, nti temulirowooza kigambo kirala: naye oyo 


abateganya alibaako omusango gwe, ne bw'aliba ani. 11 Naye nze, 
ab'oluganda, oba nga nkyayigiriza okukomolebwa, kiki ekikyanjigganyisa? 
kale enkonge ey'omusalaba ng'evuddewo. 12 Nnandyagadde bali 
abababuguutanya n'okweyawula beeyawule. 13 Kubanga mmwe, 
ab'oluganda, mwayitibwa Iwa ddembe; naye eddembe lyammwe liremenga 
okubeera omubiri kwe guyima, naye olw'okwagala muweerezaganenga 
mwekka na mwekka. 14 Kubanga amateeka gonna garuukirira mu 
kigambo kimu, mu kino nti Oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala 
wekka. 15 Naye bwe mulumagana, bwe mulyanyana, mwegenderezenga 
mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka: 16 Naye njogera nti 
Mutambulirenga mu Mwoyo, kale temuutuukirizenga kwegomba kwa 
mubiri. 17 Kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'Omwoyo, 
n'Omwoyo nga guwakana n'omubiri; kubanga ebyo byolekanye, 
mulemenga okukola ebyo bye mwagala. 18 Naye bwe mulunyamizibwa 
Omwoyo, nga temufugibwa mateeka. 19 Naye ebikolwa by'omubiri bya 
lwatu, bye bino, obwenzi, empitambi, obukaba, 20 okusinza ebifaananyi, 
okuloga; obulabe, okuyomba; obuggya; obusunga, empaka, okweyawula, 
okwesalamu, 21 ettima, obutamiivu, ebinyumu, n'ebiri ng'ebyo: nsooka 
okubabuulira ku ebyo, nga bye nnasooka okubabuulira, nti bali abakola 
ebiri ng'ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. 22 Naye ebibala 
by'Omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, 
obulungi, okukkiriza, 23 obuwombeefu, okwegendereza: ku biri ng'ebyo 
tewali mateeka. 24 N'abo aba Kristo Yesu baakomerera omubiri wamu 
n'okukwatibwa n'okwegomba kwagwo. 25 Bwe tuba abalamu ku 
bw'Omwoyo, era tutambulenga ku bw'Omwoyo, 26 Tuleme 
okwenyumiririzanga obwereere, nga twesunguwaza fekka na fekka, nga 
tukwatibwa obuggya fekka na fekka. 


6:1 Ab'oluganda, omuntu bw'alabibwanga ng'ayonoonye; mmwe 
ab'omwoyo mumulongoosenga ali bw'atyo mu mwoyo gw'obuwombeefu; 
nga weekuuma wekka naawe olemenga okukemebwa. 2 Mubeeraganenga 
emigugu mwekka na mwekka, mutuukirizenga bwe mutyo etteeka lya 
Kristo. 3 Kubanga omuntu bwe yeerowoozanga okuba ekintu, nga si kintu, 


nga yeerimbalimba. 4 Naye buli muntu akemenga omulimu gwe ku bubwe; 
alyoke abeere n'okwenyumiriza ku bubwe yekka so si ku bwa mulala: 5 
Kubanga buli muntu alyetikka omutwalo gwe ye. 6 Naye ayigirizibwanga 
ekigambo assenga ekimu n'oyo ayigiriza mu birungi byonna. 7 
Temulimbibwanga; Katonda tasekererwa: kubanga omuntu kyonna 
ky'asiga era ky'alikungula. 8 Kubanga asigira omubiri gwe ye, alikungula 
mu mubiri okuvunda; naye asigira Omwoyo, alikungula mu Mwoyo 
obulamu obutaggwaawo. 9 Tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi: 
kubanga ebiro bwe birituuka, tulikungula; nga tetuzirise. 10 Kale, bwe 
tunaalabanga ebbanga, tubakolenga obulungi bonna, naye okusinga abo 
abali mu nnyumba ey'okukkiriza. 11 Mulabe bwe mbawandiikidde mu 
nnukuta ennene n'omukono gwange nze. 12 Bonna abaagala 
okwewoomereza mu mubiri be babawaliriza okukomolebwanga; kyokka 
balemenga okuyigganyizibwa olw'omusalaba gwa Kristo: 13 Kubanga era 
n'abo bennyini abakomolebwa amateeka tebagakwata; naye baagala 
mmwe okukomotebwanga, balyoke beenyumiririzenga ku mubiri 
gwammwe. 14 Naye nze ssaagala kwenyumirizanga, wabula ku musalaba 
gwa Mukama waffe Yesu Kristo; olw'ogwo ensi ekomereddwa gye ndi, 
nange eri ensi. 15 Kubanga okukomolebwa si kintu, newakubadde 
obucakomolebwa, wabula ekitonde ekiggya. 16 N'abo bonna 
abanaatambuliranga mu tteeka eryo, emirembe gibenga ku bo, 
n'okusaasirwa, ne ku Isiraeri wa Katonda. 17 Okutanula kaakano, omuntu 
yenna aleme okunteganyanga: kubanga ntwala enkovu za Yesu zisaliddwa 
ku mubiri gwange. 18 Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga 
wamu n'omwoyo gwammwe, ab'oluganda. Amiina. 


Abaefeeso 


1:1 Pawulo, omutume wa Kristo Yesu olw'akwagala kwa Katonda eri 
abatukuvu abali mu Efeso n'abakkiriza mu Kristo Yesu: 2 ekisa kibeerenga 
gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu 
Kristo. 3 Yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, 
eyatuwa huli mukisa gwonna ogw'Omwoyo mu bifa eby'omu ggulu mu 


Kristo: 4 nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa, ffe 
okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala: 5 bwe 
yatwawula edda okumufuukira abaana ku bwa Yesu Kristo, nga bwe 
yasiima olw'okwagala kwe, 6 ekitiibwa ky'ekisa kye kiryoke 
kitenderezebweaga, kye yatuwa obuwa mu oyo omwagalwa: 7 
eyatuweesa akununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa ebyo 
noono byaffe, ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli, 8 kye yasukkiriza gye 
tuli mu magezi gonna n'okutegeera kwonna, 9 bwe yatutegeeza ekyama 
eky'okwagala kwe, nga bwe yasiima yekka, nga bwe yamalirira edda mu 
ye, 10 olw'obuwanika obw'omu bire ebituukirivu, okugattira awamu 
byonna mu Kristo, ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi; 11 mu oyo naffe mwe 
twafuukira obusika bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo akoza 
byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe; 12 ffe tulyoke tubeere ettendo 
ly'ekitiibwa kye, ffe abaasooka okusuubira mu Kristo: 13 era namnwe mu 
ye, bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi 
bwammwe, mu oyo, n'okukkiriza bwe mwakkiriza, ne muteekebwako 
akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa, 14 gwe musingo 
gw'obusika bwaffe, okutuusa envuma ya Katonda lw'erinunulibwa, 
ekitiibwa kye kitenderezebwe. 15 Bwe nnawulira okukkiriza Mukama 
waffe Yesu okuli mu mmwe, era kwe mulaga eri abatukuvu bonna, 16 
kyenva sirekangayo kwebaza, nga mboogerako mu kusaba kwange; 17 
Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'ekitiibwa, abawe 
omwoyo ogw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye; 18 nga 
mumulisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe, mmwe okumanya 
essuubi ery'okuyita kwe bwe liri, obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe 
mu batukuvu bwe buli, 19 era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eri 
ffe abakkiriza bwe buli, ng'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola, 20 ge 
yakoza mu Kristo, bwe gamuzuukiza mu bafu, n'amutuuza ku mukono 
gwe ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu, 21 waggulu nayo okusinga 
okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami na buli linnya eryatulwa si 
mu mirembe gino gyokka naye ne mu egyo egigenda okujja: 22 n'ateeka 
byonna wansi w'ebigere bye, n'amuteekawo okuba omutwe ku byonna en 
ekkanisa, 23 gwe mubiri gwe, okutuukirira ku oyo atuukiriza byonna mu 


byonna. 


2:1 Era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono 
n'ebibi byammwe, 2 bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe egy'ensi 
eno bwe giri, okugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, 
omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira; 3 era naffe fenna be 
twatambulirangamu edda mu kwegomba kw'omubiri gwaffe, nga 
tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala, ne tubeeranga 
olw'obuzaaliranwa abaana b'obusungu, nga n'abalala: 4 naye Katonda, 
kubanga ye mugagga w'ekisa, olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala 
ffe, 5 era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe, yatufuula 
abalamu awamu ne Kristo (mwalokoka lwa kisa), 6 n'atuzuukiza wamu 
naye, n'atutuuza wamu mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu: 7 mu 
mirembe egigenda okujja alyoke alage obugagga obusinga ennyo 
obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu: 8 kubanga 
mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza; so tekwava gye muli: kye kirabo kya 
Katonda: 9 tekwava mu bikolwa, amuntu yenna aleme okwenyumirizanga. 
10 Kubanga ffe tuli mulimu gwe, abaatonderwa mu Kristo Yesu 
olw'ebikolwa ebirungi, Katonda bye, yasooka okuteekateeka ffe 
okubitambulirangamu. 11 Kale mujjukire ng'edda mmwe, abaali 
ab'amawanga mu mubiri, Abakomole be bayita Abataakomolebwa, mu 
mubiri okukolebwa n'emikono; 12 nga mu biro biri mwali nga muli wala ne 
Kristo, mwali nga mubooleddwa mu kika kya Isiraeri, era mwali 
bannaggwanga eri endagaano ez'okusuubiza, nga temulina kusuubira, nga 
temulina Katonda mu nsi. 13 Naye kaakano mu Kristo Yesu mmwe abaali 
ewala edda musembezebwa olw'omusaayi gwa Kristo. 14 Kubanga ye gye 
mirembe gyaffe, eyafuula byombi ekimu, n'amenyawo ekisenge ekya 
wakati ekyawula, 15 bwe yamala okugg yawo mu mubiri gwe obulabe, 
tawuleti ey'ebiragiro ebiri mu mateeka; alyoke atonde mu ye yennyini abo 
bombi okubeera omuntu omu omuggya, okuleeta emirembe; 16 era alyoke 
atabaganye bombi eri Katonda mu mubiri gumu olw'omusalaba, bwe 
yattira obulabe ku gwo: 17 n'ajja n'ababuulira enjiri ey'emirembe mmwe 
abaali ewala, n'emirembe abaali okumpi: 18 kubanga ku bw'oyo ffe fembi 


tulina okusembera kwaffe eri Kitaffe mu Mwoyo omu. 19 Kale bwe 
mutyo temukyali bannaggwanga na bayise, naye muli ba kika kimu 
n'abatukuvu, era ba mu nnyumba ya Katonda, 20 kubanga mwazimbibwa 
ku musingi be batume ne bannabbi, Kristo Yesu yennyini bw'ali ejjinja 
eddene ery'oku nsonda; 21 mu oyo buli nnyumba yonna, bw'egattibwa 
obulungi, ekula okubeeranga yeekaalu entukuvu mu Mukama waffe; 22 
mu oyo era nammwe muzimbibwa wamu okubeeranga ekisulo kya 
Katonda mu Mwoyo. 


3:1 Kale nze Pawulo, omusibe we Yesu Kristo ku lwammwe 
ab'amawanga; 2 oba mwawulira obuwanika obw'ekisa kya Katonda kye 
nnaweebwa eri mmwe; 3 bwe nnategeezebwa ekyama mu kubikkulirwa, 
nga bwe nnawandiika edda mu bigambo ebitono, 4 ebiyinza okubategeeza, 
bwe mubisoma, okumanya kwange mu kyama kye Kristo; 5 
ekitaategeezebwa mu mirembe egy'edda abaana b'abantu, nga kaakano 
bwe kibikkuliddwa abatume be abatukuvu ne bannabbi mu Mwoyo; 6 
ab'amawanga okubeera abasikira awamu, era ab'omubiri ogumu, era 
abassa ekimu ekyasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'enjiri, 7 gye nnafuukira 
omuweereza waayo, ng'ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye 
nnaweebwa ng'akukola kw'amaanyi ge bwe kuli. 8 Nze, omuto okusinga 
abato ab'omu batukuvu bonna, nnaweebwe ekisa kino, okubuuliranga 
ab'ama wanga obugagga bwa Kristo obutanoonyezeka; 9 
n'okumulisizanga bonna balabe okugaba kw'ekyama bwe kuli, 
ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna mu Katonda eyatonda byonna; 
10 kaakano abaamasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omn ggulu 
bategeezebwe mu kkanisa amagezi amangi aga Katonda ag'engeri 
ennyingi, 11 ng'okumalirira bwe kuli mu Kristo Yesu Mukama waffe: 12 
mwe tuggya obuvumu bwaffe n'okusembera n'obugumu olw'okumukkiriza 
ye. 13 Kyenva nsaba mmwe mulemenga okuddirira olw'ebibonoobono 
byange ku lwammwe, ebyo kye kitiibwa kyammwe. 14 Kyenva 
nfukaamirira Kitaffe, 15 buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kiggya 
erinnya, 16 abawe mmwe, ng'obugagga bw'ekitiibwa kye bwe buli, 
okunywezebwa n'amaanyi mu Mwoyo gwe mu muntu ow'omunda: 17 


Kristo atuulenga mu mitima g'yammwe olw'okukkiriza; mubeerenga 
n'emmizi munywezebwenga mu kwagala, 18 mulyoke muweebwe amaanyi 
okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu botlaa obugazi n'obuwanvu 
n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri, 19 n’okutegeera okwagala kwa 
Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira 
kwonna okwa Katonda. 20 Kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira 
ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi bwe gali 
agakolera mu ffe, 21 aweebwenga ekitiibwa mu kkanisa ne mu Kristo 
Yesu okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo. Amiina. 


4:1 Kyenva mbeegayirira nze omusibe mu Mukama waffe okutambulanga 
nga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa, 2 n'obukkakkamu 
bwonna n'obuwombeefu, n'okugumiikiriza, nga muzibiikirizagananga mu 
kwagalana, 3 nga munyiikiranga okwekuuma obumu bw'Omwoyo mu 
kusibibwa n'emirembe. 4 Omubiri guli gumu, n'Omwoyo omu, era nga 
nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa 
kwammwe; 5 Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu, 6 
Katonda omu, Kitaawe wa bona, afuga byonna, ayita mu byonna, era ali 
mu byonna. 7 Naye buli muntu mu ffe yaweebwa ekisa ng'ekigera 
ky'ekirabo kya Kristo bwe kiri. 8 Kyava ayogera nti Bwe yalinnya 
waggulu, n'anyaga okunyaga, N'awa abantu ebirabo. 9 (Naye ekigambo 
ekyo nti Yalinnya, kigamba ki wabula okugamba nti era yakka mu njuyi 
eza wansi ez'ensi? 10 Eyakka era ye wuuyo eyalinnya waggulu ennyo 
okusinga eggulu lyonna, alyoke atuukirize byonna.) 11 Era oyo n'awa 
abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, 
n'abalala abalunda n'abayigiriza; 12 olw'okuiriza abatukuvu, olw'omulimu 
ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo: 13 okutuusa lwe 
tulituuka fenna mu bumu obw'okukkiriza, n'obw'okutegeera Omwana wa 
Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu okutuuka mu kigera 
eky'bbukulu obw'okutuukirira kwa Kristo: 14 tulemenga okubeera nate 
abaana abato, nga tuyuugana nga tutwalibwanga buli mpewo 
ey'okuyigiriza, mu bukuusa bw'abantu, mu nkwe, olw'okugoberera 
okuteesa okw'obulimba; 15 naye, bwe twogeranga amazima mu 


kwagalana, tulyoke tukule okutuuka mu ye mu byonna, gwe mutwe, 
Kristo; 16 mu oyo omubiri gwonna bwe gugattibwa obulungi ne 
gunywezebwa awamu buli nnyingo ng'ereeta ebyayo, ng'okukola mu 
kigera okwa buli kitundu bwe kuli, omubiri gweyongera okukula 
olw'okwezimba mu kwagalana. 17 Kyenva njogera kino ne ntegeeza mu 
Mukama waffe, mmwe mulemenga okutambula nate, era ng'ab'amawanga 
bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu, 18 nga bazikizibwa 
amagezi gaabwe, nga baawulibwa ku bulamu bwa Katonda 
olw'obutaregeera obuli mu bo, olw'okukakanyala okw'omutima gwabwe; 
19 kubanga beerabira okulumwa, ne beewaayo mu bwenzi, okukolanga 
eby'obugwagwa bwonna mu kwegomba. 20 Naye mmwe temwayiga bwe 
mutyo Kristo; 21 oba nga mwamuwulira, ne' muyigirizibwa mu ye 
ng'amazima bwe gali mu Yesu: 22 mu bigambo by'empisa ez'olubereberye, 
mmwe okwambula omuntu ow'edda, avnda olw'okwegomba 
okw'obulimba; 23 era okufuuka abaggya mu mwoyo ogw'ebirowoozo 
byammwe, 24 okwambala omuntu omuggya, eyatondebwa mu kifaananyi 
kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuw obw'amazima. 25 Kale 
mwambule obulimba, mwogerenga amazima buli muntu ne munne: 
kubanga tuli bitundu bya bannaffe fekka na fekka. 26 Musunguwalenga so 
temwonoonanga: enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe: 27 so 
temuwanga bbanga Setaani. 28 Eyabbanga alemenga okubba nate: naye 
waakiri afubenga, ng'akola ebirungi n'emikono gye, alyoke abeerenga 
n'eky'okumuwa eyeetaaga. 29 Buli kigambo ekiwndu kireme okuvanga mu 
kamwa kammwe, naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimba nga 
omuntu bwe yeetaaga, abawulira kibawenga ekisa. 30 So 
temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu owa Katonda, eyabateesaako 
akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. 31 Okukaawa kwonna 
n'obusungu n'obukambwe n'okukaayalla n'okuvuma bibavengako, awamu 
n'ettima lyonna: 32 era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, 
abakwatibwa ekisa, nga musonyiwagananga, era nga Katonda bwe 
yabasonyiwa mu Kristo. 


5:1 Kale mugobererenga Katonda, ng'abaana abaagalwa; 2 era 


mutambulirenga mu kwagala, era nga Kristo bwe yabaagala mmwe, ne 
yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era ssaddaaka eri Katonda 
okubeera evvumbe eriwunya obulungi. 3 Naye obwenzi n'obugwagwa 
bwonna n'okwegomba n'okwogerebwa tebyogerebwangako mu mmwe, 
nga bwe kigwanira abatukuvu 4 newakubadde eby'ensonyi, newakubadde 
ebinyumizibwa eby'obusiru, newakubadde okubalaata, ebitasaana: naye 
waakiri okwebazanga. 5 Kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali 
mwenzi, oba mu gwagwa, oba eyeegomba, ye oyo asinza ebifaananyi, 
alina obusika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. 6 Omuntu yenna 
tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu: kubanga olw'ebyo obusungu bwa 
Katonda bujja ku baana abatawulira. 7 Kale temussanga kimu nabo; 8 
kubanga edda mwali kizikiza, naye kaakano muli musana mu Mukama 
waffe: mutambulenga ng'abaana b'omusana 9 (kubanga ebibala by'omusana 
biri mu bulungi bwonna n'obutuukirivu n'amazima), 10 nga mukeberanga 
Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri; 11 so temussanga kimu n'ebikolwa 
ebitabala eby'ekizikiza, naye waakiri mubibuulirirenga bubuulirizi; 12 
kubanga kya nsonyi n'okubyogerako ebyo bye bakola mu kyama. 13 Naye 
ebigambo byonna, bwe bibuulirirwa, omusana gubirabisa: kubanga buli 
ekirabisibwa gwe musana. 14 Kyava ayogera nti Zuukuka, ggwe 
eyeebase, ozuukire mu bafu, Kristo anaakwakira. 15 Kale mutunule nnyo 
bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi, naye ng'abalina amagezi; 16 
nga mweguliranga ebbanga, kubanga ennaku zino mbi. 17 Kale 
temubeeranga basirusiru, naye mutegeerenga Mukama waffe ky'ayagala 
bwe kiri. 18 So temutamiiranga mwenge, kubanga mu gwo mulimu 
okwegayaggula, naye mujjulenga Omwoyo; 19 nga mwogeragananga mu 
zabbuli n'ennyimba n'ebiyitye eby'Omwoyo, nga muyimbanga, nga 
mumukubiranga ennanga mu mutima gwammwe Mukama waffe; 20 nga 
mwebazanga ennaku zonna olwa byonna Katonda Kitaffe mu linnya lya 
Mukama waffe Yesu Kristo; 21 nga muwuliragananga mu kutya Kristo. 
22 Abakazi, muwulirenga babbammwe, nga bwe muwulira Mukama 
waffe. 23 Kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo 
bw'ali omutwe gw'ekkanisa, bw'ali omulokozi ow'omubiri yennyini. 24 
Naye ng'ekkanisa bw'ewulira Kristo, n'abakazi bwe batyo bawulirenga 


babbaabwe mu buli kigambo. 25 Abasajja, mwagalenga bakazi bammwe, 
era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa, ne yeewaayo ku lwayo; 26 alyoke 
agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza namazzi mu kigambo, 27 
alyoke agyereetere yenayini ekkanisa ey'ekitiibwa, nga terina bbala 
newakubadde olufunyiro newakubadde kyonna ekifaanana nga bino; naye 
ebeere entukuvu eteriiko bulema. 28 Era bwe kibagwanidde bwe kityo 
abasajja okwagalanga bakazi baabwe benayini ng'emibiri gyabwe bennyini. 
Ayagala mukazi we yennyini, yeeyagala yekka: 29 kubanga tewali munru 
eyali akyaye omubiri gwe yennyini, naye aguliisa agujjaajaba, era nga 
Kristo bw'ajjanjaba ekkanisa; 30 kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe. 31 
Omuntu kyanaavaaga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we; 
nabo bombi banaabanga omubiri gumu. 32 Ekyama kino kikulu: naye 
njogera ku Kristo n'ekkaaisa. 33 Naye era nammwe buli muntu ayagalenga 
mukazi we nga bwe yeeyagala yekka; n'omukazi atyenga bba. 


6:1 Abaana abato, muwulirenga abazadde bammwe mu Mukama waffe: 
kubanga kino kye kirungi. 2 Ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko (lye 
tteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza), 3 olyoke obeerenga bulungi, 
era owangaalenga ennaku nnyingi ku nsi. 4 Nammwe, bakitaabwe, 
temusuaguwazanga baana bammwe: naye mubalerenga mu 
kukangavvulanga ne mu kubuuliriranga kwa Mukama waffe. 5 Abaddu, 
muwulirenga bakama bammwe ab'omubiri nga mulina okutya 
n'okukankana, omutima gwammwe nga teguliimu bukuusa, aga Kristo; 6 si 
nga mu kuweereza okw'okungulu, ng'abaagala okusiimibwanga abantu; 
naye ng'abaddu ba Kristo, nga mukolanga n'omwoyo, Katonda by'ayagala, 
7 nga muweerezanga n'okwagala nga Mukamall waffe so si bantu: 8 nga 
mumanyil nti buli munru ekirungi ky'akola, ky'aliweebwa nate eri Mukama 
waffe, oba muddu oba wa ddembe. 9 Nammwe, bakama baabwe, 
mubakolenga bwe mutyo, nga mulekanga okutiisa: nga mumanyi nga 
Mukama waabwe era owammwe ali mu ggulu, so tewali kusosola mu 
bantu gy'ali. 10 Eky'enkomerero, mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe 
ne mu buyinza obw'amaanyi ge. 11 Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna 
ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. 12 


Kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'abaamasaza, 
n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu 
bifo ebya waggulu. 13 Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya 
Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe 
mulimala okukolla byonna, musobole okuyimirira. 14 Kale muyimirirenga, 
nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde 
eky'omu kifuba obutuukirivu, 15 era nga munaanise mu bigere 
okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe; 16 era ku ebyo byonna nga 
mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza, eneebayinzisanga okuzikiza 
obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. 17 Muweebwe ne sseppewo 
ey'obulokow, n'ekitala eky'Omwoyo, kye kigambo kya Katonda: 18 nga 
musabanga buli kiseera mu Mwoyo n'okusaba n’okwegayiriranga kwonna 
n'okwegayirirrianga abatukuvu kusaba okwo mu kunyiikiranga kwonna 
n'okwegayiririranga abatukuvu bonna, 19 era nange ndyoke mpeebwe 
okwogeranga okwasamyanga akamwa kange, okutegeezanga n'obuvumu 
ekyama eky'enjiri, 20 gye mbeerera omubaka waayo mu lujegere; 
njogerenga n'obuvumu mu yo, nga bwe kinywanira okwogeranga. 21 Naye 
nammwe mulyoke mutegeere ebifa gye ndi bwe biri, Tukiko, ow'oluganda 
omwagalwa era omuweereza omwesigwa mu Mukama waffe alibategeeza 
byonna: 22 gwe mbatumidde olw'ensonga eno, mulyoke mutegeere ebifa 
gye tuli, era abasanyuse emitima gyammwe. 23 Emirembe gibenga eri 
ab'oluganda, n'okwagala awamu n'okukkiriza ebiva eri Katonda Kitaffe ne 
Mukama waffe Yesu Kristo. 24 Ekisa kibeerenga n'abo bonna abaagala 
Mukama waffe Yesu Kristo mu butamala. 


Abafiripi 


1:1 Pawulo ne Timoseewo, abaddu ba Kristo Yesu, eri abatukuvu bonna 
mu Kristo Yesu abali mu Firipi, wamu n'abalabirizi nabaweereza: 2 ekisa 
kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama 
waffe Yesu Kristo. 3 Nneebaza Katonda wange buli Iwe mbajjukira, 4 
ennaku zonna buli Iwe mbasabira mwenna nsaba n'essanyu, 5 olw'okussa 
ekimu kwammwe okw'okubunya enjiri okuva ku lunaku olw'olubereberye 


okutuusa kaakano; 6 nga ntegeeredde ddala kino ng'oyo eyatandika 
omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku Iwa Yesu 
Kristo: 7 nga bwe kiri ekirungi nze okulowoozanga ekyo gye muli 
mwenna, kubanga ndi nammwe mu mutima gwange, bwe mussa ekimu 
mwenna awamu nange mu kisa, mu kusibibwa kwange era ne mu 
kuwolerezanga enjiri n'okuginywezanga. 8 Kubanga Katonda ye mujulirwa 
wange, bwe mbalumirwa omwoyo mwenna mu kusaasira kwa Kristo 
Yesu. 9 Era kino kye asaba okwagala kwammwe kweyongereyongerenga 
kusukkirirenga mu kutegeera n'okwawula kwonna: 10 mulyoke 
musimenga ebisinga obulungi; mubeerenga abatalina bukuusa era 
abatalina kabi okutuusa ku lunaku lwa Kristo; 11 nga mujjudde ebibala 
eby'obutuukirivu, ebiriwo ku bwa Yesu Kristo, Katonda aweebwe 
ekitiibwa, atenderezebwe. 12 Naye njagala mmwe okutegeera, 
ab'oluganda, ng'ebyambaako byajja Iwa kubunya bubunya enjiri; 13 
n'okusibibwa kwange ne kulyoka kulabika mu Kristo eri basserikale bonna 
aba kabaka, n'abalala bonna; 14 n'ab'oluganda abasinga obungi mu 
Mukama waffe ne balyoka baguma olw'okusibwa kwange ne 
beeyongeranga nnyo okwanyanga okubuuliranga ekigambo kya Katonda 
nga tebatya. 15 Abalala babuulira Kristo Iwa buggya n'okuyomba; era 
n'abalala bamubuulira Iwa kisa: 16 bano babuulira Iwa kwagala, nga 
bamaayi nga nnateekebwawo lwa kuwolerezanga enjiri: 17 naye bali 
babuulira Kristo olw'okuyomba, si mu mazima, nga balowooza 
okundeetera ennaku mu kusibibwa kwange. 18 Naye n'ekyo asonga? 
wabula nga mu ngeri zonna, oba mu bukuusa oba mu mazima, Kristo 
abuulirwa; n'ekyo nkisanyukidde, weewaawo era ndisanyuka. 19 Kubanga 
mmanyi ng'ekyo kirinviiramu obulokozi olw'okusaba kwammwe 
n'okuweebwa Omwoyo wa Yesu Kristo, 20 nga bwe ntunuulira ennyo ne 
asuubira nga ssirikwatibwa nsonyi mu kigambo kyonna, wabula nga 
Kristo, ennaku zonna, era ne kaakano anaagulumizibwanga mu mubiri 
gwange mu buvumu bwonna, oba mu bulamu oba mu kufa. 21 Kubanga 
gye ndi okuba omulamu ye Kristo, n'okufa ge magoba. 22 Naye oba 
ng'okuba omulamu mu mubiri, okwo nga kye kibala eky'omulimu gwange, 
kale ssimanyi kye nneeroboza. 23 Naye nziyizibwa enjuyi zombiriri, nga 


nneegomba okugenda okubeera ne Kristo; kubanga kwe kusinga ennyo 
nnyini: 24 naye okubeera mu mubiri kwe kusinga okwetaagibwa ku 
lwammwe: 25 Era, kubanga ntegeeredde ddala bwe ntyo, mmanyi nga 
ndibeera, era ndibeera wamu nammwe mwenna, olw'okuyitirira 
kwammwe n'okusanyuka olw'okukkiriza: 26 okwenyutniriza kwammwe 
kulyoke kusukkirire mu Kristo Yesu ku bwange, nze olw'okujja gye muli 
nate. 27 Naye kyokka okutambula kwammwe kubeerenga nga bwe 
kigwanira enjiri ya Kristo: bwe ndijja okubalabako oba nga ssiriiwo, 
ndyoke mpulire ebifa gye muli, nga munywedde mu mwoyo gumu, nga 
mulwaniriranga okukkiriza okw'enjiri n’emmeeme emu; 28 so nga 
temukangibwa balabe mu kigambo kyonna: ke kabonero ddala gye bali 
ak'okuzikirira, naye er mmwe ka bulokozi, era obuva era Katonda; 29 
kubanga mwaweebwa ku lwa Kristo si kumukkiriza kwo kka, era naye 
n'okubonaabonanga ku lulwe: 30 nga mulina okulwana kuli kwe mwalaba 
gye ndi, era kwe muwulira kaakano okuli gye ndi. 


2:1 Kale oba nga waliwo okukubagiza kwonna mu Kristo, oba 
ng'okusanyusa kwonna okw'okwagala, oba ng'okussa ekimu kwonna 
okw'Omwoyo, oba ng'okusaasira n'ekisa, 2 mutuukirize essanyu lyange 
mulowoozenga bumu, nga mulina okwagala kumu, omwoyo gumu nga 
mulowooza bumu; 3 temukolanga kintu kyonna olw'okuyomba 
newakubadde olw'ekitiibwa ekitaliimu, wabula mu buwombeefu buli 
muatu agulumizenga munne okusinga bwe yeegulumiza yekka; 4 
temutunuuliranga buli muntu ebibyo yekka, era naye buli muntu 
n'eby'abalala. 5 Mmwe mubeerengamu okulowooza kuli, era okwali mu 
Kristo Yesu; 6 oyo bwe yasook, okubeera mu kifaananyi kya Katonda, 
teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda, 7 naye 
yeggyako ekitiibwa, bwe yatwala engeri y'omuddu, n'abeera mu kifaananyi 
ky'abantu; 8 era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu, ne yeetoowaza, 
nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okw'oku musalaba. 9 Era 
Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga 
amannya gonna; 10 buli vviivi lifukaamirirenga erinnya lya Yesu, 
ery'eby'omu ggulu n'eby'oku nsi n'ebya wansi w'ensi, 11 era buli lulimi 


lwatulenga nga Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwe 
ekitiibwa. 12 Kale, abaagalwa bange, nga bwe mwawuliranga ennaku 
zonna, si nga nze Iwe mbeerawo Iwokka, naye kaakano okusinga ennyo 
nga ssiriiyo, mutuukirizenga obulokozi bwammwe bennyini n'okutya 
n'okukankana; 13 kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala 
n'okukola, olw'okusiima kwe okulungi. 14 Mukolenga byonna awatali 
kwemulugunyanga n'empaka; 15 mulemenga okubaako kye munenye;ebwa 
newakubadde ettima, abaana ba Katonda abatalina mabala wakati 
n'emirembe egyakyama emikakaiyavu, gye mulabikiramu ng'ettabaaza 
z'omu nsi, 16 nga mwolesa ekigambo eky'obulamu; ndyoke nbeere 
n'okwenyumiriza ku lunaku wa Kristo, kubanga ssaddukira bwereere, so 
ssaafubira bwereere. 17 Naye newakubadde nga nfukima ku ssaddaaka 
n'okuweereza okw'okukkiriza kwammwe, nsanyuka era nsanyukira wamu 
nanmwe mwenna: 18 era nammwe me mutyo musanyuke era musanyukire 
wamu nange. 19 Naye nsuubira mu Mukama waffe Yesu, okubatumira 
amangu Timoseewo, nange ndyoke ngume omwoyo, bwe ndimala 
okutegeera ebifa gye muli. 20 Kubanga sirina muntu mulala alina 
emmeeme eyenkana n'ey'oyo, aligenderera ebya mmwe mu mazima. 21 
Kubanga bo bonna beenoonyeza byabwe ku bwabwe, si bya Yesu Kristo. 
22 Naye ekimutegeezesa mukimanyi, nga aweerezanga wamu nange 
olw'enjiri, ng'omwana eri kitaawe. 23 Kale oyo nsuubira okumutuma 
mangu, kyokka bwe ndimala okusba ebifa gye ndi: 24 naye nsuubira mu 
Mukama waffe nti nange ndijja mangu. 25 Naye nmalaba nga #33 1;pnwanye 
okubatumira Epafuloddito muganda wange, era mukozi munange, era 
mulwanyi munnange, naye ye mutume wammwe era omuweereza w'ebintu 
bye nneetaaga; 26 kubanga yabalumirwa omwoyo mmwe mwenna, ne 
yeeraliikirira nyo, kubanga mwawulira nga yalwala: 27 kubanga okulwala 
yalwayali kumpi n'okufa: naye Katonda yamusaasira; so si ye yekka, naye 
era nange, ennaku endala zireme okweyongera ku nnaku ze nnina. 28 
Kyenva njagala ennyo okumutuma, bwe mulimulaba nate mulyo: 
musanyuke, nange nkendeeze ku makuwala kwange. 29 Kale 
muwanirizanga mu Mukama waffe essanyu lyonna; era abafaanana oyo 
mubassengamu ekitiibwa: 30 kubanga yabulako katono afe w'omulimu 


gwa Kristo, bwe yaigawo obulamu bwe alyoke atuukirize ekyabulako mu 
kuweereza kwammwe gye ndi. 


3:1 Ebisigaddeyo, baganda bange, musanyukirenga Mukama waffe. 
Okubawandiikira ebimu tekunkonya nze, naye kuleeta mirembe gye muli. 
2 Mwekuumenga embwa, mwekuumenga abakozi ababi, mwekuumenga 
abeesala: 3 kubanga ffe tuli abeekomola, abasinza ku bw'Omwoyo gwa 
Katonda, abeenyumiririza mu Kristo Yesu, era abateesiga mubiri: 4 
newakubadde nga nze nnyinza n'okwesiga omubiri: omuntu omulala yenna 
bw'alowooza okwesiga omubiri, nze mmusinga: 5 nze eyakomolerwa ku 
lunaku olw'omunaana, ow'omu ggwanga lya Isiraeri, ow'omu kika kya 
Benyamini, Omwebbulaniya wawu; mu mateeka Mufalisaayo; 6 mu 
kunyiikira, nga njigganya ekkanisa; mu butuukirivu obuli mu mateeka, 
nnalabikanga nga ssiriiko kya kunenyezebwa. 7 Naye byonna ebyali 
amagoba gye ndi, ebyo nnabirowooza nga kufiirwa olwa Kristo. 8 Naye 
era n'ebintu byonna nnabirowooza nga kufiirwa olw'obulungi obungi 
obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange: ku bw'oyo nnafiirwa ebintu 
byonna, era mbirowooza okubeera mpitambi, ndyoke nfune amagoba ye 
Kristo, 9 era ndyoke ndabikire mu ye, nga ssirina buruukirivu bwange 
obuva mu mateeka, wabule obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo, 
obuva eri Katonda mu kukkiriza: 10 ndyoke mmutegeere ye n'obuyinza 
obw'okuzuukira kwe n'okussa ekimu okw'ebibonoobono bye, nga 
mmufaanana ne mu kufa kwe; 11 bwe ndiyinza mu byonna byoana 
okutuuka ku kuzuukira kwe okuva mu bafu. 12 Si kugamba nti mmaza 
okuweebwa oba nti mmaze okutuukirizibwa: naye ngoberera era ndyoke 
nkikwate ekyo kye yankwatira Kristo Yesu. 13 Ab'oluganda, sseerowooza 
nze nga mmaze okukwata: naye kimu kye nkola, nga nneerabira ebyo ebiri 
ennyuma, era nga nkununkiriza ebyo ebiri mu maaso, 14 nduubirira 
okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa 
waggulu mu Kristo Yesu. 15 Kale ffe fenna abaatuukirira, tulowoozenga 
ekyo: era bwe mulowooza ebirala mu kigambo kyonna, era Katonda 
alibabikkulira n’ekyo: 16 naye kyokka, kye tutuuseeko, tutambulirenga mu 
ekyo. 17 Ab'olugaada, mukkiriziganye wamu mungobererenga, era 


mulabirenga ku abo abatambula nga bwe mulina ffe okuba 
ekyokulabirako. 18 Kubanga bangi abatambula be nnababuulirako 
emirundi emingi, ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga, nga be 
balabe ab'omusalaba gwa Kristo: 19 enkomerero yaabwe kwe kuzikirira, 
katonda waabwe lwe lubuto, era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe, 
balowooza bya mu nsi. 20 Kubanga ffe ewaffe mu ggulu; era gye 
tulindiririra Omulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo: 21 
aliwaanyisa omubiri ogw'okutoowazibwa kwaffe okufaananyizibwa 
ng'omubiri ogw'ekitiibwa kye, ng'okukola okwo bwe kuli okumuyinzisa 
n'okussa ebintu byanna wansi we. 


4:1 Kale, baganda bange abaagalwa be nnumirwa omwoyo, essanyu 
lyange era engule yange, muyimirirenga bwe mutyo okunywerera mu 
Mukama waffe, abaagalwa. 2 Mbuulirira Ewodiya, era mbuulirira 
Suntuke, balowoozenga bumu mu Mukama waffe. 3 Nate era naawe, 
muddu munnange ddala ddala, nkwegayiridde obeerenga abakazi abo, 
kubanga baakolanga emirimu wamu nange mu njiri, era ne Kulementi, 
n'abalala bakozi bannange, amannya gaabwe gali mu kitabo ky'obulamu. 4 
Musanyukirenga Mukama waffe ennaku zonna: nate njogera nti 
Musanyukenga. 5 Okuzibiikiriza kwammwe kumanyibwenga abantu 
bonna. Mukama waffe ali kumpi. 6 Temweraliikiriranga kigambo kyonna 
kyonna; naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga 
awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwenga eri Katonda. 7 
N'emirembe gya Katonda, egisinga okutegeerwa kwonna, 
ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo 
Yesu. 8 Ebisigaddeyo, ab'oluganda, eby'amazima byonna, ebisaanira 
ekitiibwa byonna, eby'obutuukirivu byonna, ebirongoofu byonna, 
ebyagalibwa byonna, ebisiimibwa byonna; oba nga waliwo obulungi, era 
oba nga waliwo ettendo, ebyo mubirowoozenga. 9 Bye mwayiga era ne 
muweebwa ne muwulira ne mulaba gye ndi, ebyo mubikolenga: ne 
Katonda ow'emirembe anaabeeranga nammwe. 10 Naye nsanyukidde nnyo 
Mukama waffe kubanga kaakano kye mujje musibuke okulowooza 
ebyange; naye ekyo okulowooza mwakirowoozanga, naye temwalina 


bbanga. 11 Si kubanga njogera olw'okwetaaga: kubanga nnayiga, embeera 
gye mbaamu yonna, obutabaako kye. nneetaaga. 12 Mmanyi 
okwetoowaza, era mmanyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi: mu buli 
kigambo ne mu bigambo byonna nnayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu 
kulumwa enjala, okuba n'ebingi era n'okuba mu bwetaavu. 13 Nnyinzizza 
byonna mu oyo ampa amaanyi. 14 Naye mwakola bulungi okussa ekimu 
n'ebibonoobono byange 15 Era mmwe, Abafiripi, mumanyi nga mu 
kusooka kw'enjiri, bwe nnava mu Makedoni, nga siwali kkanisa eyassa 
ekimu nange mu kigambo eky'okugaba n'okuweebwa, wabula mmwe 
mwekka; 16 kubanga era ne mu Ssessaloniika mwaweereza omulundi 
gumu, era n'ogw'okubiri, olw'okwetaaga kwange. 17 Si kubanga nnoonya 
kirabo; naye nnoonya bibala ebyeyongera ku muwendo gwammwe. 18 
Naye nnina ebintu byonna, ne nsukkirira: nzikuse, bwe nnamala 
okuweebwa Epafulodito ebyava gye muli, evvumbe eriwunya obulungi, 
ssaddaaka ekkirizibwa, esiimibwa Katonda. 19 Era Katonda wange 
anaatuukirizanga buli kye mwetaaga, ng'obugagga bwe bwe buli mu 
kitubwa mu Kristo Yesu. 20 Era Katonda era Kitaffe aweebwenga 
ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. 21 Mulamuse buli mutukuvu mu 
Kristo Yesu. Ab'oluganda abali nange babalamusizza. 22 Abatukuvu bonna 
babalamusizza, naye okusinga ab'omu nnyumba ya Kayisaali. 23 Ekisa kya 
Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga n'omwoyo gwammwe. 


Abakkolosaayi 


1:1 Pawulo omutume wa Kzisto Yesu olw'okwagala kwa Katonda, ne 
Timoseewo ow'oluganda, 2 era abatukuvu, ab'oluganda abeesigwa mu 
Kristo ab'omu Kkolosaayi: ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri 
Katonda Kitaffe. 3 Twebaza Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu 
Kristo, nga tubasabira ennaku zonna, 4 bwe twawulira okukkiriza 
kwammwe mu Kristo Yesu, nokwagala kwe mulina eri abatukuvu bonna, 
5 olw'essuubi eryatsaterekerwa mu ggulu, lye mwawulira edda mu 
kigambo eky'amazima ag'enjiri, 6 eyajja gye muli; era nga bw'eri mu nsi 
zonna, ng'ebala ebibala era ng'ekula, era nga ne mu mmwe, okuva ku 


lunaku bwe mwawulira ne mutegeera ekisa kya 7 Katonda mu mazima; 
nga bwe mwayigirizibwa Epafula muddu mu nnaffe omwagalwa, ye 
muweereza omwesigwa owa Kristo ku lwaffe, 8 era eyatubuulira 
okwagala kwammwe mu Mwoyo. 9 Naffe kyetuva tetulekaayo, okuva ku 
lunaku bwe twawulira, okubasabira n'okubeegayirira mulyoke mujjuzibwe 
okutegeeranga by'ayagala mu magezi gonna n'okutegeera eby'Omwoyo, 
10 okutambulanga nga bwe kisaanira Mukama waffe olw'okusiimibwa 
kwonna, nga mubalanga ebibala mu buli kikolwa ekirungi, era nga 
mukuLiranga mu kutegeera Katonda; 11 nga muyinzisibwanga n'obuyinza 
bwonna, ng'amaanyi ag'ekitiibwa kye bwe gali, olw'okugumiikiriza 
kwonna n'okuzibiikiriza awamu n'okusanyu:a; 12 nga mwebaza Kitaffe, 
eyarusaanyiza ffe omugabo ogw'obusika obw'abatukuvu mu musana, 13 
eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza, n'atutwala mu bwakabal:a 
obw'Omwana we omwagalwa; 14 mwe tubeerera n'okununulwa, kwe 
kusonyiyibwa kw'ebibi byaffe: 15 oyo kye kifaananyi kya Katonda 
atalabika, omubereberye ow'ebitonde byonna; 16 16 kubanga mu oyo 
ebintu byonna mwe byatonderwa, mu ggulu ne ku nsi, ebirabika 
n'ebitalabika, oba nga ntebe za bwaizabaka, oba bwami, oba kufuga, oba 
masaza; ebintu byonna byatondebwa ye, era ne ku lulwe; 17 naye ye 
w'olubereberye mu byonna, era ebintu byonna bibeerawo mu ye. 18 Era 
oyo gwe mutwe gw'omubiri, ve kkanisa: oyo lwe lubereberye, 
emubereberye ow'omu bafu; ye alyoke abeerenga ow'olubereberye mu 
byonna. 19 Kubanga Kitaffe rasiima okutuukirira kwonna okubeeranga mu 
ye; 20 n'okutabaganyisa ebintu byonna eri ye yennyini mu ye, bwe yamala 
okuleeta emirembe olw'omusaayi gw'omusalaba gwe; mu ye 
okutabaganyisa oba eby'oku nsi oba eby'omu ggulu. 21 Nammwe, bwe 
mwali edda bannaggwanga era abalabe mu kulowooza kwammwe mu 
bikolwa ebibi, naye kaakano yabatabaganyisa 22 mu mubiri ogw'ennyama 
ye olw'okufa, okubanjula abatukuvu, abataliiko mabala abatanenyezebwa 
mu maaso ge: 23 bwe mubeera obubeezi mu kukkiriza, nga munywedde, 
nga temusagaasagana, so nga temuvudde mu ssuubi ly'enjiri gye 
mwawulira, eyabuulirwa mu bitonde byonna ebiri wansi w'eggulu; nze 
Pawulo gye nnafuukira omuweereza waayo. 24 Kaakano nsanyuse mu 


bibonoobono byange ku Iwammwe, era ntuukiriza ebibulako mu kulaba 
ennaku kwa Kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwe, ye kkanisa; 25 
nze gye nnafuukira omuweereza waayo, ng'obuwanika bwa Katonda bwe 
buli bwe nnaweebwa gye muli, okutuukiriza ekigambo kya Katonda, 26 
ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe n'emirembe: naye 
kaakano kyolesebbwa eri abatukuvu be, 27 Katonda be yayagala 
okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe buli mu 
b'amawanga, ekyo ye Kristo mu mmwe, essuubi ery'ekitiibwa: 28 gwe 
tubuulira ffe, nga tulabula buli muntu, era nga tuyigiriza buli muntu mu 
magezi gonna, tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukiridde mu Kristo; 29 
n'okufuba kye nfubira era, nga mpakana ng'okukola kwe bwe kuli, 
okukolera mu nze n'amaanyi. 


2:1 Kubanga njagala mmwe okumanya okufuba bwe kuli okunene kwe 
nnina ku Iwammwe n'abo ab'omu Lawodikiya, ne bonna abatalabanga 
maaso gange mu mubiri; 2 emitima gyabwe giryoke gisanyusibwe, nga 
bagattibwa wamu mu kwagalana, n'okutuuka ku bugagga bwonna 
obw'okumanyira ddala okw'amagezi, bategeerenga ekyama kya Katonda, 
ye Kristo, 3 omuli obugagga bwonna obw'amagezi n'obw'okutegeera nga 
bukwekeddwa. 4 Ekyo kye njogera nti omuntu yenna alemenga 
okubalimbalimba mu bigambo eby'okusendasenda. 5 Kubanga 
newakubadde nga ssiriiyo mu mubiri, naye mu mwoyo ndi nammwe, nga 
nsanyuka era nga ndaba empisa zammwe ennungi, n'obunywevu 
obw'okukkiriza kwammwe mu Kristo. 6 Kale nga bwe mwaweebwa 
Kristo Yesu Mukama waffe, mutambulirenga bwe mutyo mu ye, 7 nga 
mulina emmizi, era nga muzimbibwa mu ye, era nga munywezebwa 
okukkiriza kwammwe, nga bwe mwayigirizibwa, nga musukkirira 
okwebaza. 8 Mwekuume tewabeerangawo muntu abanyaga mu 
bufirosoofo n'eby'obulimba ebitaliimu, okugobereranga ebyayigirizibwa 
abantu okugobereranga eby'olubereberye eby'ensi, okutali kugoberera 
Kristo 9 kubanga mu oyo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwa 
katonda ng'omubiri bwe guli, 10 era mwatuukiririra mu ye, gwe mutwe 
ogw'okufuga n'obuyinza bwonna 11 era mwakomolerwa mu oyo 


obukomole obutakomolebwa na mi kono, mu kwambula omubiri ogw'e 
nnyama, mu kukomolebwa kwa Kristo; 12 bwe mwaziikirwa awamu naye 
mu kubatizibwa, era kwi mwazuukiriramu olw'okukitiriza okukola kwa 
Katonda, eyamuzuukiza mu bafu. 13 Nammwe bwe mwali nga mufudde 
olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa mubiri gwammwe, 
yabafuula balamu wamu naye, bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono 
byaffe byonna; 14 n'okusangula endagaano eyawaadiikibwa mu mateeka, 
eyatwolekera, eyali omulabe waffe: nayo n'agiggeyamu wakati mu kkubo, 
bwe yagikomerera ku musalaba: 15 bwe yayambulira ddala obwami 
n'amasaza, n'abiwemuukiriza mu lwatu, bwe yabiwangulira ku gwo. 16 
Kale omuntu yenna tabanenyanga mu by'okulya oba mu by'okunywa, oba 
olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa ssabbiiti: 17 ebyo kye 
kisiikirize ky'ebyo ebigenda okujja; naye omubiri gwe gwa Kristo. 18 
Omuntu yenaa tabanyagangako mpeera yammwe mu kwewombeeka 
kw'ayagala yekka n'okusinzanga bamalayika, ng'anywerera mu ebyo bye 
yalaba, nga yeegulumiririza bwereere mu mage zi ag'omubiri gwe, 19 so 
nga teyeekwase Mutwe, omuva omubiri gwonna, ennyingo n'ebinyweza 
nga biguleetera era nga bigugatta wamu, nga gukula n'okukuza kwa 
Katonda. 20 Oba nga mwafiira wamu ne Kristo okuleka eby'olubereberye 
eby'ensi, kiki ekibeeteesa wansi w'amateeka, ng'abakyali abalamu mu nsi 
nti 21 Tokwatangako, so tolegangako, so tokomangako 22 (ebyo byonna 
biggweerawo mu kukolebwa) okugobereranga ebiragiro n'okuyigiriza 
eby'abantu? 23 Ebyo birina ddala ekifaananyi eky'amagezi mu kusinza 
Katonda abantu kwe bagunja bokka, ne mu kwewombeeka ne mu 
kubonyaabonya omubiri; naye tebiriiko kye bigasa n'akatono 
olw'okwegomba kw'omubiri. 


3:1 Kale oba nga mwazuukirira wamu ne Kristo, munoonyenga ebiri 
waggulu, Kristo gy'ali ng'arudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. 2 
Mulowoozenga ebiri waggulu, so si ebiri ku nsi. 3 Kubanga mwafa, 
n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. 4 
Kristo, obulamu bwaffe, bw'alirabisibwa, era nammwe ne mulyoka 
mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. 5 Kale mufiise ebitundu byammwe 


ebiri ku nsi; obwenzi, obugwagwa, okwegomba okw'ensonyi, omululu 
omubi, n'okuyaayaana, kwe kusinza ebifaananyi; 6 olw'ebyo obusungu bwa 
Katonda buj;i ku baana abatawulira; 7 era nammwe mu ebyo mwe 
mwatambuliranga edda, bwe mwali abalamu mu byo. 8 Naye kaakano era 
nammwe muggyeewo byonna, obusungu, ekiruyi, ettima, okuvuma, 
okunyumya eby'ensonyi mu kamwa kammwe: 9 temulimbagananga 
mwekka na mwekka; kubanga mwamweyambulako omuntu ow'edda 
wamu n'ebikolwa bye, 10 ne mwambala omuntu omuggya, afuulibwa 
omuggya olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda: 11 awo 
tewayinza kubeerawo Muyonaani n'Omuyudaaya, okukomolwa 
n'obutakomolwa, munnaggwanga, Omusukusi, omuddu, ow'eddembe: 
naye Kristo bye bintu byonna ne mu byonna. 12 Kale mwambalenga 
ng'abalonde ba Katonda, abatukuvu era abaagalwa, omwoyo ogw'ekisa, 
obulungi, okwewombeeka, obuteefu, okugumiikiriza; 13 nga 
milzibiikirizagananga, era nga musonyiwagananga mwekka na mwekka, 
omuntu yenna bw'abeeranga n'ensonga ku muatu munne; era nga Mukama 
waffe bwe yabasonyiwa mmwe, era natnmwe bwe muryo: 14 ku ebyo 
byonna era mwambale okwagalana, kye kintu ekinyweza okutuukirira. 15 
Era emirembe gya Katonda giramulenga mu mitima gyammwe, era gye 
mwayitirwa mu mubiri ogumu; era mubeerenga n'okwebaza. 16 Ekigambo 
kya Kristo kibeerenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna; nga 
muyigirizagananga era nga mulabulagananga mwekka na mwekka mu 
zabbuli n'ennyimba n'ebiyitye eby'Omwoyo, nga muyimbira Katonda mu 
kisa mu mitima gyammwe. 17 Era buli kye munaakolanga, mu kigambo 
oba mu kikolwa, mukolerenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, 
nga mwebaza Katonda Kitaffe ku bubwe. 18 Abakazi, muwulirenga 
babbammwe, nga bwe kiri ekirungi mu Mukama waffe. 19 Abasajja, 
mwagalenga bakazi bammwe, so temubakwatirwanga bukambwe. 20 
Abaana abato, muwulirenga bakadde bammwe mu byonna, kubanga ekyo 
kye kisiimibwa mu Mukama waffe. 21 Bakitaabwe, temunyiizanga baana 
bammwe, balemenga okuddirira omwoyo. 22 Abaddu, muwulirenga 
bakama bammwe ab'omu mubiri mu byonna, si mu kuweereza 
okw'okungulu ng'abasiimibwa abantu, wabula mu mutima ogutalina 


bukuusa, nga mutya Mukama waffe: 23 buli kye munaakolanga 
mukolenga n'omwoyo, nga ku bwa Mukama waffe so si ku bwa bantu; 24 
nga mumanyi nga mulisasulibwa Mukama waffe empeera ey'obusika: muli 
baddu ba Mukama waffe Kristo. 25 Kubanga ayonoona aliweebwa nate 
nga bwe yayonoona: so siwali kusosola mu bantu. 


4:1 Bakama baabwe, mugabirenga abaddu bammwe eby'obutuukirivu 
n'okwenkanyankanyanga; nga mumanyi nga era nammwe mulina Mukama 
wammwe mu ggulu. 2 Munyiikirirenga mu kusaba, nga mutunulanga mu 
kusaba mu kwebaza; 3 nate nga mutusabira naffe, Katonda 
okutuggulirawo oluggi olw'ekigambo, okwogera ekyama kya Kristo, 
n'okusibibwa kye nnasibirwa; 4 ndyoke nkyolesenga, nga bwe kirnwanidde 
okwogera. 5 Mutambulirenga mu magezi eri abo ab'ebweru, nga 
mweguliranga ebbanga. 6 Ebigambo byammwe bibeerenga n'ekisa ennaku 
zonna, nga binoga omunnyo, mulyoke mumanye bwe kibagwanidde 
okwanukulanga buli muntu yena. 7 Tukiko, ow'oluganda omwagalwa era 
omuweereza omwesigwa era muddu munnaffe mu Mukama waffe, 
alibategeeza ebifa gye ndi byonna: 8 gwe ntuma gye muli olw'ensonga eno, 
mulyoke mutegeere ebifa gye tuli era asanyuse emyoyo gyammwe; 9 
wamu ne Onnessimo, ow'oluganda omwesigwa omwagalwa, 
ow'ewammwe. Balibategeeza ebifa wano byonna. 10 Alisutaluuko, musibe 
munnange, abalamusizza, ne Makko, mujjwa wa Balunabba, (gwe 
mwalagirwa; bw'alijja gye muli, mumwanirizanga), 11 ne Yesu ayitibwa 
Yusito, ab'omu bakomole: abo bokka be bakozi bannange olw'obwakabaka 
bwa Katonda, abansa nyusanga. 12 Epafula, ow'ewammwe, omuddu wa 
Kristo Yesu, abalamusizza, afuba ennaku zonna ku lwammwe mu kusaba 
kwe, mulyoke muyimirirenga nga muli batuukirivu era nga mutegeerera 
ddala mu byonna Katonda by'ayagala. 13 Kubanga ndi mujulirwa we 
ng'alina emirimu mingi ku Iwammwe, n'ab'omu Lawodikiya, n'ab'omu 
Kiyerapoli. 14 Lukka, omusawo omwagalwa, ne Dema babalamusizza. 15 
Mulamuse ab'oluganda ab'omu Lawodikiya, ne Nunfa, n'ekkanisa ey'omu 
nnyumba yaabwe. 16 Era ebbaluwa eno bw'emalaaga okusomerwa mu 
mmwe, era mugisomese ne mu kkanisa ey'Abalawodikiya; era nammwe 


musome eriva mu Lawodikiya. 17 Era mugambe Alukipo nti 
Weekuumenga okuweereza kwe waweebwa mu Mukama waffe, 
okukutuukiriza. 18 Kuno kwe kulamusa kwange n'omukono gwange nze 
Pawulo. Mujjukirenga okusibibwa kwange. Ekisa kibeerenga nammwe. 


1 Abasessaloniika 


1:1 Pawulo ne Sirwano ne Timoseewo eri ekkanisa ey'Abasessaloniika eri 
mu Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo: ekisa kibeerenga gye 
muli n'emirembe. 2 Twebaza Katonda ku lwammwe mwenna ennaku 
zonna, nga tuboogerako mu kusaba kwaffe; 3 nga tujjukira bulijjo 
omulimu gwammwe ogw'okukkiriza, n'okufuba okw'okwagala, 
n'okugumiikiriza okw'essuubi lya Mukama waffe Yesu Kristo, mu maaso 
ga Katonda era Kitaffe; 4 nga tumanyi, ab'oluganda abaagalwa Katonda, 
okulondebwa kwammwe, 5 kubanga enjiri yaffe teyajja gye muli mu 
kigambo bugambo, wabula era ne mu maanyi, ne mu Mwoyo Omutukuvu, 
ne mu kutegeerera ddala okungi; nga bwe mumanyi bwe twali gye muli ku 
lwammwe. 6 Nammwe ne mutugoberera ffe ne Mukama waffe, bwe 
mwatoolera ekigambo mu kubonaabona okungi, n'essanyu ery'Omwoyo 
Omutukuvu; 7 mmwe n'okuba ne muba ekyokulabirako eri abakkiriza 
bonna mu Makedoni ne mu Akaya. 8 Kubanga gye muli ye yava 
eddoboozi ly'ekigambo kya Mukama waffe, si mu Makedoni ne mu Akaya 
yokka, naye mu buli kifo okukkiriza kwammwe eri Katonda kwabuna; 
bwe tutyo ae tutabaako kigambo kye twetaaga okwogera. 9 Kubanga bo 
bokka babuulira ebyaffe okuyingira kwaffe gye muli bwe kwali; era ne 
bwe mwakyukira Katonda okuleka ebifaananyi, okuweerezanga Katonda 
omulamu ow'amazima, 10 n'okulindiriranga Omwana we okuva mu ggulu, 
gwe yaluukiza mu bafu, Yesu, atulokola mu busungu obugenda okujja. 


2:1 Kubanga mmwe mwekka, ab'oluganda, mumanyi ng'okuyingira kwaffe 
gye muli tekwali kwa bwereere: 2 naye bwe twamala okubonaabona 
n'okugirirwa ekyejo mu Firipi, nga bwe mumanyi, ne tugumira mu 
Katonda waffe okubuulira gye muli enjiri ya Katonda mu kufuba okungi. 3 


Kubanga okubuulirira kwaffe si kwa bulimba, so si kwa bugwagwa, so si 
mu bukuusa: 4 naye nga bwe twasaanyizibwa Katonda okuteresebwa 
enjiri, bwe twogera bwe tutyo, si ag'abaagala okusiimibwa abantu, wabula 
Katonda akema emitima gyaffe. 5 Kubanga tetubeeranga na kigambo 
eky'okwegonza, nga bwe mumanyi, newakubadde n'ensonga ey'okukisa 
okwegomba, Katonda ye mujulirwa; 6 newakubadde nga tunoonya 
ekitiibwa eri abantu, newakubadde eri mmwe, 7 Naye twali bawombeefu 
mu mmwe, ng'omulezi bw'ajjanjaba abaana be ye: 8 bwe tutyo bwe 
twabalumirwa omwoyo, ne tusiima okubagabira, si njiri ya Katonda 
yokka, era naye n'emyoyo gyaffe ffe, kubanga mwali baagalwa baffe 
nnyo. 9 Kubanga mujjukira, ab'oluganda, okufuba kwaffe n'okutegana: 
bwe twakolanga emirimu emisana n'ekiro, obutazitoowereranga muntu 
yenna ku mmwe, ne tubabuuliranga enjiri ya Katonda. 10 Mmwe bajulirwa 
era ne Katonda, bwe twabanga n'obutukuvu n'obutuukirivu awatali 
kunenyezebwa eri mmwe abakkiriza: 11 nga bwe mumanyi ffe bwe twali 
eri buli muntu ku mmwe, nga kitaabwe bw'aba eri abaana be, nga 
tubabuulirira era nga tubagumya emyoyo era nga tutegeeza, 12 mulyoke 
mutambulenga nga bwe kisaanira Katonda abayita okuyingira mu 
bwakabaka bwe ye n'ekitiibwa. 13 Naffe kyetuva twebaza Katonda 
obutayosa, kubanga bwe mwaweebwa ffe ekigambo eky'okuwulirwa, kye 
kya Katonda, temwakitoola nga kigambo kya bantu, naye nga bwe kiri 
amazima, ekigambo kya Katonda, n'okukola ekikolera mu mmwe 
abakkiriza. 14 Kubanga mmwe, ab'oluganda, mwagoberera ekkaaisa za 
Katonda eziri mu Buyudaaya mu Kristo Yesu: kubanga nammwe 
mwabonyaabonyezebwa bwe mutyo ab'eggwanga lyammwe mmwe, nga 
nabo bwe baabonyaabonyezebwa Abayudaaya; 15 abatta Mukama waffe 
Yesu ne bannabbi, era abaatugoba, so tebasiimibwa Katonda, era balabe ba 
bantu bonna; 16 nga batuziyiza okubuulira ab'amawanga balyoke 
balokoke; okutuukiriza ebibi byabwe ennaku zonaa: naye obusungu 
bubatuuseeko obumalira ddala. 17 Naye ffe, ab'oluganda, bwe 
mwatwawukanako akaseera akatono, mu maaso si mu mutima, 
tweyongera nnyo okufuba okubalaba mu maaso gammwe n'okubalumirwa 
ennyo omwoyo: 18 kubanga twayagala okujja gye muli, nze Pawulo 


omulundi ogw'olubereberye era n'ogw'okubiri; Setaani n'atuziyiza. 19 
Kubanga essuubi lyaffe ki oba ssanyu oba ngule ey'okwenyumiriza? Bwe 
mutaba mmwe, mu maaso ga Mukama waffe Yesu mu kujja kwe? 20 
Kubanga mmwe kitiibwa kyaffe n'essanyu. 


3:1 Kyetwava tusiima okulekebwa ennyuma fekka mu Asene, bwe 
tutaayinza kugumiikiriza nate; 2 ne tutuma Timoseewo muganda waffe era 
omuweereza wa Katonda mu njiri ya Kristo, okubanyweza n'okubasanyusa 
olw'okukkiriza kwammwe; 3 omuntu yenna aleme okusagaasagana mu 
kubonaabona kuno; kubanga mwekka mumanyi ng'ekyo kye 
twateekerwawo. 4 Kubanga mazima, bwe twali gye muli, twababuulira 
olubereberye nga tugenda okubonaabona; era bwe kyali bwe kityo era nga 
bwe mumanyi. 5 Nange kyennava ntuma, bwe ssaayinza kugumiikiriza 
nate, ndyoke mmanye okukkiriza kwammwe; oba nga mpozzi omukemi 
oyo yabakema okufuba kwaffe ne kubo okw'obwereere. 6 Naye 
Timoseewo kaakano bwe yajja gye tuli ng'ava gye muli, n'atuleetera 
ebigambo ebirungi eby'okukkiriza n'okwagala kwammwe, era nga 
mutujjukira bulungi ennaku zonna, nga mutulumirwa okutulaba, era nga ffe 
bwe tubalumirwa mmwe; 7 kyetwava tusanyusibwa, ab'oluganda, ku 
lwammwe mu kulaba ennaku n'okubonaabona kwaffe kwonna 
olw'okukkiriza kwammwe: 8 kubanga kaakano tuli balamu, mmwe bwe 
muyimirira mu Mukama waffe. 9 Kubanga kwebaza ki kwe tuyinza 
okusasula Katonda ku Iwammwe, olw'essanyu lyonna lye tusanyuka ku 
lwammwe mu tnaaso ga Katonda waffe; 10 emisana n'ekiro nga tusaba 
nnyo nnyini okulaba ku maaso gatnmwe, n'okutuukiriza ebitatuuka mu 
kukkiriza kwammwe? 11 Naye Katonda yennyini era Kitaffe, ne Mukama 
waffe Yesu agolole ekkubo lyaffe okujja gye muli: 12 nammwe Mukama 
waffe abongerengako abasukkirizenga okwagalananga mwekka na 
mwekka n'eri bonna, era nga naffe eri mmwe; 13 alyoke anywezenga 
emitima gyammwe nga tegiriiko kunenyezebwa mu butukuvu, mu maaso 
ga Katonda waffe era Kitaffe, mu kujja kwa Mukama waffe Yesu wamu 
n'abatukuvu be bonna. 


4:1 Kale, ab'oluganda, ebisigaddeyo, tubeegayirira tubabuulirira mu 
Mukama waffe Yesu, nga bwe mwaweebwa ffe bwe kibagwanira 
okutambulanga n'okusiimibwanga Katonda, era nga bwe mutambula; 
okweyongerangako nate. 2 Kubanga mumanyi ebiragiro bwe biri bye 
twabalagira ku bwa Mukama waffe Yesu. 3 Kubanga ekyo Katonda 
ky'ayagala, okutukuzibwa kwammwe, okwewalanga obwenzi; 4 buli 
muntu ku mmwe okumanyanga okufuga omubiri gwe ye mu butukuvu 
n'ekitiibwa, 5 si mu mululu ogw'okwegomba, era ng'amawanga 
agatamanyi Katonda; 6 alemenga okuyingirira muganda we newakubadde 
okumusobyako mu kigambo ekyo: kubanga Mukama waffe awalana 
eggwanga ery'ebyo byonna, era nga bwe twasooka okubabuulira 
n'okutegeereza ddala. 7 Kubanga Katonda teyatuyitira bugwagwa, wabula 
mu butukuvu. 8 Kale agaana tagaana muntu, wabula Katonda, abawa 
Omwoyo gwe Omutukuvu. 9 Naye okuwandiikirava ku by'okwagalanga 
ab'oluganda okwo temukwetaaga: kubanga mmwe mwekka 
mwayigirizibwa Katonda okwagalananga; 10 kubanga n'okukola mukola 
bwe mutyo ab'oluganda bonna ab'omu Makedotu yonna. Naye 
tubabuulirira ab'oluganda, okweyongeranga okusukkirira; 11 era 
mwegombe oknkkakkananga, n'okukolanga ebyammwe mmwe, 
n'okukolanga emirimu n'emikono gyammwe, nga bwe twabalagira; 12 
mulyoke mutambulirenga mu mpisa ennungi eri ab'ebweru, nga temuliiko 
kye mwetaaga. 13 Naye tetwagala mmwe . obutategeera, ab'oluganda, 
eby'abo abeebaka; mulemenga okunakuwala, era ng'abalala abatalina 
ssuubi. 14 Kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira, era Katonda 
alireeta bw'atyo abeebaka ku bwa Yesu wamu naye. 15 Kubanga ekyo kye 
tubabuulisa mu kigambo hya Mukama waffe, nga ffe abalamu 
abaasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama waffe tetulisooka abeebaka. 
16 Kubanga Mukama waffe yennyini alikka okuva mu ggulu n'okwogerera 
waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katoada: 
n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira: 17 naffe abalamu 
abaasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusisinkana 
Mukama waffe mu bbanga: kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama 
waffe ennaku zonna. 18 Kale musanyusagaaenga mwekka na mwekka 


n'ebigambo bino. 


5:1 Naye eby'entuuko n'ebiro, ab'oluganda, temwetaaga kubiwandiikitwa. 
2 Kubanga mwekka mutnanyidde ddala ng'olunaku lwa Mukama waffe 
lujja ng'omubbi ekiro, bwe lutyo. 3 Bwe baliba nga boogera nti Mirembe, 
siwali kabi, okuzikiriza okw'amangu ne kulyoka kubajjira, ng'okulumwa 
bwe kujjira omukazi ali olubuto; so tebaliwona n'akatono. 4 Naye mmwe, 
ab'oluganda, temuli mu kizikiza, olunaku luli okubasisinkaniriza 
ng'omubbi: 5 kubanga mmwe mwenna muli baana ba kutangaala, era muli 
baana ba musana: tetuli ba Idro newakubadde ab'ekizikiza; 6 kale nno 
tulemeaga okwebaka ng'abalala, naye tutunulenga tulemenga okutamiira. 7 
Kubanga abeebaka beebaka kiro; n'abatamiira batamiira kiro. 8 Naye ffe, 
kubanga tuli ba musana, tulemenga okutamiira, nga twambadde eky'omu 
kifuba eky'okukkiriza n'okwagala, nenkuufiira, essuubi ly'obulokozi. 9 
Kubanga ffe Katonda teyatuteekerawo busungu, wabula okuweebwa 
obulokozi ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo, 10 eyatufurira ffe, bwe 
tutunula oba bwe twebaka tulyoke tubeere abalamu wamu naye. 11 Kale 
musanyusaganenga, era muzimbaganenga buli muntu munne, era nga bwe 
mukola. 12 Naye tubeegayirira, ab'oluganda, okumanyanga abafuba 
okukola emirimu mu mmwe, ababafuga mu Mukama waffe, 
abababuulirira; 13 n'okubassaagamu ekitiibwa ennyo nnyini mu kwagala 
olw'omulimu gwabwe. Mubeerenga n'emirembe mu mmwe. 14 Era 
tubabuulirira, ab'oluganda, munenyenga abatatambula bulungi, 
mugumyeaga abalina omwoyo omunafu, muyambenga abatalina maanyi, 
mu gumiikirizenga eri bonna. 15 Mulabe omuntu yenna alemenga 
okuwalana ekibi olw'ekibi; naye ennaku zonna mugobererenga ekirungi 
mwekka na mwekka n'eri bonna. 16 Musanyukenga ennaku zonna; 17 
musabenga obutayosa; 18 mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna: 
kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. 19 
Temuzikizanga Mwoyo; 20 temunyoomanga bunnabbi; 21 mugezengako 
ku bigambo byonna; munywerezenga ddala ekirungi; 22 mwewalenga buli 
ngeri ya bubi. 23 Era Katonda ow'emirembe yennyini abatukulize ddala; 
era omwoyo gwammwe n'obulamu n'omubiri byonna awamu 


bikuumibwenga awatali kunenyezebwa mu kujja kwa Mukama waffe 
Yesu Kristo. 24 Abayita mwesigwa, n'okukola ye alikola. 25 Ab'oluganda, 
mutusabirenga. 26 Mulamuse ab'oluganda bonna n'okunywegera 
okutukuvu. 27 Mbalayiza Mukama waffe okusomera ebbaluwa eno 
ab'oluganda bonna. 28 Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga 
wamu nammwe. 


2 Abasessaloniika 


1:1 Pawulo ne Sirwano ne Timoseewo eri ekkanisa ey'Abasessaloniika mu 
Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo; 2 ekisa kibeerenga gye 
muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ae Mukama waffe Yesu Kristo. 
3 Kitugwanidde okwebazanga Katonda ennaku zonna ku Iwamrnwe, 
ab'oluganda, nga bwe kisaana, kubanga okukkiriza kwammwe kukula 
nnyo, n'okwagalana kwa buli muntu ku mmwe mwenna mwekka na 
mwekka kweyongera; 4 naffe bennyini n'okwenyumiriza ne 
twenyumiririzanga mu mmwe mu kkanisa za Katonda olw'okugumiikiriza 
kwammwe n'okukkiriza mu kuyigganyizibwa kwammwe kwonna 
n'okubonaabona kwe muzibiikiriza; 5 ebyo ke kabonero k'omusango gwa 
Katonda ogw'ensonga; mulyoke musaanyizibwe obwakabaka bwa 
Katonda, n'okubonaabona bwe mubonaabonera: 6 oba nga kya nsonga eri 
Katonda okubasasula okubonaabona abababonyaabonya, 7 era nammwe 
ababonyaabonyezebwa okubasasula okwesiima awamu naffe, mu 
kubikkulibwa kwa Mukama waffe Yesu okuva mu ggulu awamu ne 
bamalayika ab'obuyinza bwe, 8 mu muliro ogwaka, ng'awalana eggwanga 
abatamanyi Katonda, n'abo abatagondera njiri ya Mukama waffe Yesu: 9 
abalibonerezebwa, kwe kuzikirira emirembe n'emirembe okuva mu maaso 
ga Mukama waffe ne mu kitiibwa ky'amaanyi ge, 10 bw'alijja okuweebwa 
ekitiibwa mu batukuvu be, n'okwewuunyizibwa mu bonna abakkiriza 
(kubanga okutegeeza kwaffe gye muli kwakkirizibwa) ku lunaku luli. 11 
Kyetuva tubasabira ennaku zonna, Katonda waffe abasaanyize okuyitibwa 
kwammwe, era atuukirize namaanyi buli kye mwagala eky'obulungi na 
buli mulimu ogw'okukkiriza; 12 erinnya lya Mukama waffe Yesu liryoke 


liweebwe ekitubwa mu mmwe, era nammwe mu ye, ng'ekisa kya Katonda 
waffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe kiri. 


2:1 Naye tubeegayirira, ab'oluganda, olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu 
Kristo n'olw'okuku#33 1;naana kwaffe gy'ali; 2 obutasagaasagana mangu 
mu magezi gammwe, newakubadde okweraliikirira newakubadde 
olw'omwoyo, newakubadde olw'ebbaluwa efaanana ng'evudde gye tuli, nti 
olunaku Iwa Mukama waffe lutuuse; 3 omuntu yenna tabalimbanga mu 
kigambo kyonna kyonna: kubanga olunaku olwo terulijja wabula 
ng'okwawukana kuli kumaze kubaawo, era omuntu oli ow'okwonoona nga 
alimala okubikkulwa, omwana w'okuzikirira, 4 aziyiza era eyeegulumiza 
okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula 
n'atuula mu yeekaalu ya Katonda, nga yeeraga yekka nti ye Katonda. 5 
Temujjukira, nga bwe nnali nga nkyali gye muli, nababuulira ebyo? 6 Era 
ne kaakano ekirobera mukimanyi, alyoke abikkuke mu ntuuko ze. 7 
Kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola: wabula 
kyokka aziyiza kaakano okutuusa lw'aliggibwawo. 8 Awo omujeemi oli 
n'alyoka abikkuka, Mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka ogw'omu 
kamwa ke, era gw'alizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe; 9 naye okujja 
kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero 
n'eby'amagero eby'obuli mba, 10 n'okukyamya kwonna okutali kwa 
buruukirivu eri abo ababula; kubanga tebakkiriza kwagala mazima, 
balyoke balokoke. 11 Katonda kyava abasindikira okukyamya okukola, 
bakkirize eby'obulimba: 12 bonna balyoke basalirwe omusango 
abatakkiriza mazima naye abasanyukira obutali butuukirivu. 13 Naye 
kitugwanidde ffe okwebazanga Katonda ennaku zonna ku Iwammwe, 
ab'oluganda abaagalwa Mukama waffe, kubanga Katonda yabalondera 
obulokozi okuva ku lubereberye mu kutukuzibwa Omwoyo n'okukkiriza 
amazima 14 bye yabayitira n'enjiri yaffe olw'okufuna ekitiibwa kya 
Mukama waffe Yesu Kristo. 15 Kale nno ab'oluganda, muyimirirenga, era 
munywezenga bye mwaweebwa ne muyigirizibwa, oba mu kigambo obi 
mu bbaluwa yaffe. 16 Naye Mukama waffe Yesi Kristo yennyini, ne 
Katonda Kitaffe, eyatwagala n'atuwa okusanyusa okutaggwaawo n'essuubi 


eddungu mu kisa, 17 abasanyuse emitima gyammwe aginywezenga mu 
buli kikolwa n'ekigambo ekirungi. 


3:1 Ebisigaddeyo, ab'oluganda, mu tusabirenga ekigambo kya Mukama 
waffe, kiwulukuke, kiweebwenga ekitiibwa, era nga mu mmwe; 2 era 
tulokoke eri abantu abatalina magezi, ababi; kubanga okukkiriza si kwa 
bonna. 3 Naye Mukama waffe mwesigwa, alibanyweza, anaabakuumanga 
eri omubi. 4 Era twesiga Mukama waffe mu bigambo byammwe, nga 
mukola bye tulagir; era munaabikolanga. 5 Era Mukama waffe 
aluņnamyenga emitima gyammwe okutuuka mu kwagal; kwa Katonda ne 
mu kugumiikiriza kwa Kristo. 6 Era tubalagira, ab'oluganda mu linnya lya 
Mukama waffe Yesu Kristo, mweyawulenga eri buli ow'oluganda 
atatambula bulungi newakubadde mu mpisa ze baaweebwa ffe. 7 Kubanga 
mmwe mwe nnyini mumanyi bwe kibagwanira okutugobereranga: kubanga 
tetwalemwa kutambula bulungi mu mmwe; 8 so tetulyanga mmere ya 
muntu yenna ya bwereere, naye mu kufuba n’okukoowa twakolanga 
emirimu ekiro n'emisana obutazitoowerera nuntu ku mmwe: 9 si kubanga 
etulina buyinza, naye tweweeyo gye muli ng'ekyokulabirako mulyoke 
mutugobererenga. 10 Kubanga era bwe twali gye muli, twabalagira bwe 
tutyo nti Omuntu yenna Wagaananga okukola emirimu, n'okulya talyanga. 
11 Kubanga tuwulira nti eriyo abamu abatatambula bulungi mu mmwe nga 
tebakola mirimu gyabwe n'akatono, wabula egy'abalala. 12 Abali bwe 
batyo tubalagira era tubabuulirira mu Mukama waffe Yesu Kristo, 
okuzolanga emirimu n'obuteefu balyote balyenga emmere yaabwe bo. 13 
Naye mmwe, ab'oluganda, ternukoowanga mu kukola obulungi. 14 Era 
omuntu yenna bw'atagonderanga kigambo kyaffe mu bbaluwa eno, oyo 
mumwetegerezanga, so temwegattanga naye, ensonyi ziryoke zimukwate. 
15 So temutulowoozanga nga mulabe, naye mumubuuliriranga 
ng'ow'oluganda. 16 Era Mukama waffe ow'emirembe yennyini abawenga 
emirembe ennaku zonna mu bigambo byonna. Mukama waffe abeerenga 
nammwe mwenna. 17 Kuno kwe kulamusa kwange Pawulo n'omukono 
gwange, ke kabonero mu bbaluwa yonna: bwe ntyo bwe mpandiika. 18 
Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga nammwe mwenna. 


1 Timoseewo 


1:1 Pawulo, omutume wa Kristo Yesu ng'okulagira kwa Katonda 
Omulokozi waffe bwe kuli n'okwa Kristo Yesu essuubi lyaffe; 2 eri 
Timoseewo omwana wange ddala olw'okukkiriza: ekisa, okusaasira, 
emirembe bibenga. gy'oli ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu 
Mukama waffe. 3 Nga bwe nnakubuulirira okubeera mu Efeso, bwe nnali 
nga pyenda e Makedoni, olagirenga abamu obutayigirizanga bulala, 4 
newakubadde okulowoozanga enfumo n'ebigambo by'obuzaale ebitakoma, 
ebireeta empaka okusinga obuwanika bwa Katonda obuli mu kukkiriza; 
bwe nkola bwe ntyo ne kaakano: 5 Naye enkomerero y'ekiragiro kwe 
kwagala okuva mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza 
okutalina bukuusa: 6 ebyo abamu babiwunjukamu ne bakyamira mu 
bigambo ebitaliimu; 7 nga baagala okuba ng'abayigiriza b'amateeka, nga 
tebategeera bye boogera newakubadde bye bakakasa. 8 Naye tumanyi 
ng'amateeka malungi, omuntu bw'agasoma ng'amateeka bwe gali, 9 
ng'amanyi ekyo nti amateeka tegateekerwawo muntu mutuukirivu, wabula 
abatali batuukirivu n'abajeemu, abatatya Katonda n'abalina ebibi, abatali 
batukuvu n'abavvoola Katonda, abatta bakitaabwe ne bannyaabwe, abassi 
b'abantu, 10 abenzi, abalya ebisiyaga, abanyazi b'abantu, abalimba, 
abalayirira obwereere, n'ebirala byonna ebiwakana n'okuyigiriza 
okw'obulamu; 11 ng'enjiri bw'eri ey'ekitiibwa kya Katonda eyeebazibwa 
gye nnateresebwa nze. 12 Mmwebaza oyo eyampa amaanyi, ye Kristo 
Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa, bwe 
yanteeka mu buweereza, 13 olubereberye bwe nnali omuvumi era 
omuyigganya era ow'ekyejo: naye nnasaasirwa kubanga nnakolanga nga 
ssimanyi mu butakkiriza; 14 ekisa kya Mukama waffe ne kyeyongera nnyo 
wamu n'okukkiriza nokwagala okuli mu Kristo Yesu. 15 Ekigambo 
kyesigwa, era ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu 
nsi okulokola abalina ebibi; mu bo nze w'olubereberye; 16 naye kyennava 
nsaasirwa Yesu Kristo alyoke alabisize mu nze ow'olubereberye 
okugumiikiriza kwe kwonna, okubeeranga ekyokulabirako eri abo 
abagenda okumukkiriza olw'obulamu obutaggwaawo. 17 Era Kabaka 


ow'emirembe n'emirembe, ataggwaawo, atalabika, Katonda amu, 
aweebwenga ettendo n'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. 18 
Ekiragiro kino nkuteresa, mwana wange Timoseewo, ng'ebigambo bya 
bannabbi bwe byali bye baakwogerako edda, olyoke olwanirenga mu byo 
olutalo olulungi, 19 ng'onyweza okukkiriza n'omwoyo omulungi, abalala 
gwe basindika eri ne bamenyekerwa okukkiriza kwabwe: 20 mu abo ye 
Kumenayo ne Alegezanda: be nnawa eri Setaani, balyoke bayigirizibwe 
obutavumanga. 


2:1 Kale okusooka byonna mbabuulirira okwegayiriranga n'okusabanga 
n'okutakabananga n'okwebazanga bikolebwenga ku Iw'abantu bonna; 2 ku 
Iwa bakabaka n'abakulu bonna; tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu 
obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegendereza. 3 Ekyo 
kye kirungi, ekikkirizibwa mu maaso g'Omulokozi waffe Katonda, 4 
ayagala abantu bonna okulokoka, era okutuuka mu kutegeerera ddala 
amazima. 5 Kubanga waliwo Katonda omu, era omutabaganya wa 
Katonda n'abantu omu, omuntu Kristo Yesu, 6 eyeewaayo abe omutango 
olwa bonna; okutegeeza kulibaawo mu nruuko zaakwo: 7 nze kwe 
nnateekerwa omubuulizi era omutume (njogera mazima, ssirimba), 
omuyigiriza w'amawanga olw'okukkiriza n'amazima. 8 Kyenva njagala 
abasajja basabenga mu buli kifo, aga bayimusa emikono emitukuvu, 
awatali busungu na mpaka. 9 Bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu 
byambalo ebisaana, n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza; si mu 
kulanganga enviiri, ne zaabu oba luulu oba engoye ez'omuwendo omungi; 
10 naye (nga bwe kisaanira abakazi abeeyita abatya Katonda) n'ebikolwa 
ebirungi. 11 Omukazi ayigenga mu bukkakkamu mu kugonda kwonna. 12 
Naye omukazi mmugaanyi okuyigirizanga, newakubadde okufuganga 
omusajja, naye okubeeranga mu bukkakkamu. 13 Kubanga Adamu ye 
yasooka okutondebwa, oluvannyuma Kaawa; 14 era Adamu si ye 
yalimbibwa, naye omukazi oli ye yalimbibwa n'aba mu kwonoona: 15 naye 
anaalokokanga mu kuzaala, bwe banaanyiikiranga mu kukkiriza 
n'okwagala n'obutukuvu awamu n'okwegendereza. 


3:1 Kyesigwa ekigambo ekyo nti Omuntu bw'ayagalaaga obulabirizi, 
yeegomba mulimu mulungi. 2 Kale omulabirizi kimugwanira 
obutabangako kya kunenyezebwa, abeerenga musajja wa mukazi omu, 
atatamiira, mwegendereza, mukwata mpola, ayaniriza abagenyi, 3 
atayombera ku mwenge, atakuba; naye omuwombeefu, atalwana, 
ateegomba bintu; 4 afuga obulungi ennyumba ye ye, agonza abaana be mu 
kitiibwa kyonna; 5 (naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba Ye Ye, 
aYiaza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda?) 6 si oyo eyaakakyuka, 
alemenga okwekulumbaza n'amala agwa mu musango gwa Setaani. 7 Era 
nate kimugwanira okubeeranga n'okutegeezebwa okulungi eri abo 
ab'ebweru, alemenga okugwa mu kuvumibwa ne mu kyambika kya 
Setaani. 8 Bwe batyo n'abaweereza kibagwanira okubeeranga abalimu 
ekitiibwa, si bannimibbirye, abatanywanga mwenge mungi, si beegombi ba 
bintu; 9 nga bakuuma ekyama eky'okukkiriza mu mwoyo omulungi. 10 
Era nate abo basookenga okukeuiebwa, balyoke baweereze, nga tebaliiko 
kya kunenyezebwa. 11 Bwe batyo n'abakazi kibagwanira okubeeranga 
abalimu ekitiibwa, abatawaayiriza, abatatamiira, abeesigwa mu byonna. 12 
Abaweereza babeereaga basajja ba mukazi omu, nga bafuga abaana 
baabwe obulungi n'ennyumba zaabwe bo. 13 Kubanga abamala 
okuweereza obulungi beefunira obukulu obulungi n'obugumu bungi mu 
kukkiriza okuli mu Kristo Yesu. 14 Nkuwandiikidde ebyo nga nsuubira 
okujja gy'oli mangu; 15 naye bwe ndwanga olyoke obe ag'omanyi bwe 
kigwana okukolanga mu nnyumba ya Katonda, ye kkanisa ya Katonda 
omulamu, empagi n'omusingi eby'amazima. 16 Era awatali kubuusabuusa 
ekyama eky'okutya Katonda kye kikulu; oyo eyalabisibwa mu mubiri, 
n'aweebwa obutuukirivu mu mwoyo, n'alabibwa bamalayika, n'abuulirwa 
mu mawanga, n'akkirizibwa mu nsi, n'atwalibwa mu kitiibwa. 


4:1 Naye Omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma 
walibaawo abaliva mu kukkiriza, nga bawulira emyoyo egikyamya 
n'okuyigiriza kwa basetaani, 2 olw'obunnanfuusi bw'abalimba, nga 
bookebwa emyoyo gyabwe nga n'ekyutna ekyokya, 3 nga bawera 
okufumbiriganwanga era nga balagira okulekanga ebiriibwa, Katonda bye 


yatonda biriirwenga mu kwebaza abakkiriza ne bategeerera ddala 
amazima. 4 Kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi, so siwali kya 
kusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza: 5 kubanga kitukuzibwa na kigambo 
kya Katonda n'okusaba. 5 kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda 
n'okusaba. 6 Bw'onojjukizanga ab'oluganda ebyo, oaoobaaga muweereza 
mulungi owa Kristo Yesu, ng'okulira mu bigambo eby'okukkiriza 
n'eby'okuyigiriza okulungi kwe wagoberera: 7 naye enfumo ezitali za 
ddiini ez'obusirusiru z'oba olekanga. Weemanyiizenga okutya Katonda: 8 
kubanga okwemanyiiza kw'omubiri kugasa akaseera katono; naye okutya 
Katonda kugasa mu byonna, kubanga kulina okusuubiza kw'obulamu obwa 
kaakano n'obw'obugenda okujja. 9 Ekigambo ekyo kyesigwa era 
ekisaanira okukkirizibwa kwonna. 10 Kubanga kyetuva tutegana ne 
tufuba, kubanga twasuubira Katonda omulamu, Omulokozi w'abantu 
bonna, okusinga w'abakkiriza, 11 Lagiranga ebyo obiyigirizenga, 12 
Omuntu yenna takunyoomanga lwa buvubuka bwo; naye beeranga 
kyakulabirako eri abo abakkiriza mu kwogeranga, mu kutambulanga: mu 
kwagalanga, mu kukkirizanga, mu kubanga omulongoofu 13 Okutuusa 
Iwe ndijja, nyiikiranga mu kusoma, n'okubuuliriranga, n'okuyigirizanga. 14 
Tolekanga kirabo ekiri mu ggwe, kye waweebwa olw'obunnabbi awamu 
n'okuteekebwako emikono gy'abakadde 15 Ebyo obiroweozenga, 
obeerenga mu ebyo; okuyitirira kwo kulabikenga eri bonna. 16 
Weekuumenga wekka n'okuyigiriza kwo. Nyiikiriranga mu ebyo; kubanga 
bw'okola bw'otyo, olyerokola wekka en n'abo abakuwulira. 


5:1 Tonenyanga mukadde, naye omubuuliriranga nga kitaawo abavubuka 
ng'ab'oluganda: 2 abakazi abakadde nga nnyoko; abato nga bannyoko mu 
bulongoofu bwonna. 3 Obawenga ekioibwa bannamwandu ababa 
bannamwandu ddala. 4 Naye nnamwandu yenna bw'aba n'abaana oba 
bazzukulu basookenga okuyiga okwegendereza eri ab'omu nnyumba 
zaabwe, n'okusasula bakadde baabwe: kubange ekyo kye kikkirizibwa mu 
maaso ga Katonda. 5 Naye abeera nnamwandu ddala n'alekebwa yekka, 
asuubira Katonda, n'anyiikiranga okusaba n'okwegayiriranga emisana 
n'ekiro. 6 Naye oyo awoomerwa ebinyumu ng'afudde newakubaddi 


ng'akyali mulamu. 7 Era n'ebyo obalagire, balemenga okubaaki 
eky'okunenyezebwa. 8 Naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga 
ab'omu nnyumba ye nga yeegaanyi okukkiriza, era nga ye mubi okusinga 
atakkiriza 9 Nnamwandu yenna tawandiikibwanga nga tannatuusa myaka 
nkaaga, eyafumbirwa omusajja omu 10 asiimibwa mu bikolwa ebirungi 
oba nga yaleranga abaana, oba nga yayanirizanga abagenyi, oba nga 
yanaazanga abatukuvu ebigere, oba nga yabeeranga ababonaabona, oba 
nga yagobezeranga nnyo buli ki Iwa ekirungi. 11 Naye bannamwandu 
abakyali abato obagaanenga: kubanga bwe balikabawala ezi Kristo, nga 
baagala okufumbiri 12 nga bazza omusango kuba basuula okukkiriza 
kwabwe okw'olubereberye. 13 Era ate bayiga okubeeranga abagayaavu, 
nga ba mbulatambula okubuna amayumba naye tebagayaala bugayaazi, 
naye balina olugambo n'akajanja nga boogera ebitasaana. 14 Kyenva 
njagala abakyali abato bafumbirwenga, bazaalenga abaana, ba: genga 
ennyumba, balemenga oku omulabe ebbanga w'ayima okuma: 15 kubanga 
waliwo kaakano abaakyuka okugoberera Seta: 16 Omukazi yenna akkiriza 
bw’banga ne bannamwandu, abo mbenga, era ekkanisa eremenga 
okuzitoowererwa, eryoke eyambenga bannamwandu ddala ddala. 17 
Abakadde abafuga obulungi basaanyizibwe okuweebwanga ekitiibwa 
emirundi ebiri, okusinga abafuba mu kigambo n'okuyigiri: 18 Kubanga 
ekyawandiikibwa kyogera nti Tosibanga mumwa gn nte ewuula engaano. 
Era nti Akola emirimu asaanira empeera ye. 19 Tokkirizanga kiroope ku 
mukadde awatali bajulirwa babiri oba basatu. 20 Aboonoona 
obanenyezanga mu maaso g'abantu bonna, era n'abalala balyoke batyenga. 
21 Nkukuutirira mu maa; ga Katonda, ne Kristo Yesu, ne bamalayika 
abalonde, weekuumenga ebyo awatali kusaliriza, nga tokola kigambo 
olw'obuganzi. 22 Toyanguyirizanga kussaako mikono ku muntu yenna, so 
tossanga kimu na bibi by'abantu abalala: weekuume obeerenga 
mulongoofu. 23 Tonywanga mazzi gokka, naye onywa nga ne ku mwenge 
katono olw'olu buto lwo n'olw'okulwalalwala. 24 Waliwo abantu ebibi 
byabwe biba mu lwatu; nga bibakulembera okugenda mu musango; era 
n'abalala bibavaako nnyuma. 25 Era bwe zityo n'ebikolwa ebirungi biba mu 
lwatu; ne bwe kitaba bwe kityo tebirirema kwolesebwa. 


6:1 Abali mu bufuge abaddu balowoozenga bakama baabwe bennyini nga 
basaanidde ekitiibwa kyonna, erinnya lya Katonda n'okuyigiriza kwaffe 
biremenga okuvumibwa. 2 Era abalina bakama baabwe abakkiriza 
tebabanyoomanga, kubanga ba luganda; naye beeyongere 
okubaweerezanga, kubanga abassa ekimu mu kukolwa obulungi bakkiriza 
era baagalwa. Yigirizanga ebyo obibuulirirenga. 3 Omuntu yenna 
bw'ayigirizanga obulala, so nga takkiriza bigambo bya bulamu, bye bya 
Mukama waffe Yesu Kristo, n'okuyigiriza okugobereranga okutya 
Katonda; 4 nga yeekulumbaza, nga taliiko ky'ategeera, wabula 
okukalambiza obukalambiza empaka n'entalo ez'ebigambo, omuva 
obuggya, okuyomba, okuvuma, okuteerera obubi, 5 okukaayana kw'abantu 
abayonooneka amagezi, abaggibwako amazima, nga balowooza ng'okutya 
Katonda kwe kufuna amagoba. 6 Nave okutya Katonda wamu 
n'obutayaayaananga ge magoba amangi: 7 kubanga tetwaleeta kintu mu 
nsi, kubanga era tetuyinza kuggya mu kintu; 8 naye bwe tuba n’emmere 
n'ebyokwambala, ebyo binaatumalanga. 9 Naye abaagala okugaggawala 
bagwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi 
okw'obusirusiru okwonoona, okunnyika abantu mu kubula n'okuzikirira. 10 
Kubanga okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna: waliwo abantu 
abayaayaanira ebyo, ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza, ne beefumitira 
ddala n'ennaku ennyingi. 11 Naye ggwe, omuntu wa Katonda, ddukanga 
ebyo,ogobererenga obutuukirivu, okutya Katonda, okukkiriza, okwagala, 
okugumiikiriza, obuwombeefu. 12 Lwananga okulwana okulungi 
okw'okukkiriza, nywezanga obulamu obutaggwaawo, bwe wayitirwa, 
n'oyatula okwatula okulungi mu maaso g'abajulirwa abangi. 13 
Nkukuutirira mu maaso ga Katonda, awa byonna obulamu, ne Kristo Yesu 
eyategeeza okwatula okulungi eri Pontio Piraato; 14 weekuumenga 
ekiragiro awatali bbala, awatali kya kunenyezebwa, okutuusa ku kulabika 
kwa Mukama waffe Yesu Kristo: 15 kw'aliraga mu ntuuko zaakwo 
Nannyini buyinza yekka atenderezebwa, Kabaka wa bakabaka, era 
Mukama w'abaami; 16 alina obutafa yekka, atuula mu kutangaala 
okutasemberekeka; omuntu yenna gw'atalabangako, so siwali ayinza 
okttmulaba: aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza obutaggwaawo. Amiina. 17 


Okuutirenga abagagga ab'omu mirembe gya kaakano obuteegulumizanga, 
newakubadde okwesiga obugagga obutali bwa lubeerera, wabula Katonda, 
atuwa byonna olw'obugagga tulyoke twesanyusenga n'ebyo; 18 bakolenga 
obulungi, babeerenga abagagga mu bikolwa ebirungi, babeerenga bagabi, 
bassenga kimu; 19 nga beeterekera eky'okuyimako ekirungi olw'ebiro 
ebigenda okujja, balyoke banywezenga obulamu ddala ddala. 20 Ai 
Timoseewo, kuumanga kye wateresebwa, nga weewala ebigambo 
ebitaliimu ebitali bya Katonda n'okulwana kw'ebigambo eby'okutegeera, 
okuyitibwa bwe kutyo mu bulimba; 21 waliwo abantu abeegamba okuba 
nakwo, ne bakyama mu kukkiriza. Ekisa kibeerenga nammwe. 


2 Timoseewo 


1:1 Pawulo, omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda, 
ng'okusuubiza bwe kuli okw'obulamu obuli mu Kristo Yesu, 2 eri 
Timoseewo, omwana wange omwagalwa: ekisa, okusaasira, emirembe 
ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu Mukama waffe bituuke gy'oli. 3 
Nneebaza Katonda gwe mpeereza okuva ku bajjajjange mu mwoyo 
omulungi, bwe nkujjukira obutayosa mu kusaba kwange emisana n'ekiro 4 
nga nkulumirwa okukulaba, bwe njijukira amaziga go, ndyoke njijule 
essanyu; 5 bwe nnajjukizibwa okukkiriza okutali kwa bukuusa okuli mu 
ggwe; okwabeeranga olubereberye mu jjajjaawo Looyi ne mu nnyoko 
Ewuniike, era ntegeeredde ddala nga kuli ne mu ggwe. 6 Kyenva 
nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe 
olw'okuteekebwako emikono gyange. 7 Kubanga Katonda teyatuwa ffe 
omwoyo ogw'okutya, wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era 
ogw'okwegenderezanga. 8 Kale, tokwatirwanga nsonyi kutegeeza kwa 
Mukama waffe, newakubadde nze omusibe we: naye 
obonyaabonyezebwanga wamu n'enjiri ng'amaanyi ga Katonda bwe gali; 9 
eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu, si ng'ebikolwa byaffe bwe biri, 
wabula okumalirira kwe ye n'ekisa bwe biri, kye twaweerwa mu Kristo 
Yesu emirembe n'emirembe nga teginnabaawo, 10 naye kirabisibwa 
kaakano olw'okwolesebwa kw'Omulokozi waffe Kristo Yesu, eyaggyawo 


okufa n'amulisa obulamu n'obutazikirira olw'enjiri, 11 gye nnateekerwawo 
omubuulizi era omutume era omuyigiriza. 12 Era kyenva mbonaabona bwe 
ntyo: naye sikwatibwa nsonyi; kubanga mmanyi gwe nnakkiriza, ne 
ntegeerera ddala ng'ayinza okukuumanga kye nnamuteresa okutuusa ku 
lunaku luli. 13 Nywezanga ekyokulabirako eky'ebigambo eby'obulamu bye 
wawuliranga gye ndi, mu kukkiriza ne mu kwagala okuli mu Kristo Yesu. 
14 Ekintu ekirungi kye wateresebwa okikuumenga n'Omwoyo 
Omutukuvu, abeera muffe. 15 Kino okimanyi nga bonna abali mu Asiya 
bankuba amabega; ku abo ye Fugero ne Kerumogene. 16 Mukama waffe 
asaasire ennyumba ya Onesifolo: kubanga yampummuzanga emirundi 
mingi, so teyakwatirwa nsonyi lujegere lwange, 17 naye bwe yali mu 
Ruumi n'anyiikira okunnoonya n'okulaba n'andaba 18 (Mukama waffe 
amuwe okulaba okusaasirwa eri Mukama waffe ku lunaku luli); era 
n'okuweereza kwonna kwe yaweerezanga mu Efeso, ggwe okutegeera 
bulungi nnyo. 


2:1 Kale ggwe, mwana wange, beeranga wa maanyi mu kisa ekiri mu 
Kristo Yesu. 2 Era bye wawuliranga gye ndi mu bajulirwa abangi, ebyo 
biteresenga abantu abeesigwa, era abalisaanira okuyigiriza n'abalala. 3 
Bonaboneranga wamu nange ng'omulwanyi omulungi owa Kristo Yesu. 4 
Siwali mulwanyi bw'atabaala eyeeyingiza mu mitawaana egy'obulamu 
buno, alyoke asiimibwe eyamuwandiika okuba omulwanyi. 5 Naye era 
omuntu bw'awakana, taweebwa ngule bw'atawakana nga bwe kiragirwa. 6 
Omulimi akola emirimu kimugwanira okusooka okutwala ku bibala. 7 
Lowooza kye njogedde; kubanga Mukama waffe anaakuwanga 
okutegeera mu bigambo byonna. 8 Jjukira Yesu Kristo, nga yazuukira mu 
bafu, ow'omu zzadde lya Dawudi, ng'enjiri yange bw'eyogera: 9 gye 
mbonaboneramu okutuusa ku kusibibwa, ng'akola obubi; naye ekigambo 
kya Katonda tekisibibwa. 10 Kyenva ngumiikiriza byonna olw'abalonde, 
era nabo balyoke bafune obulokovu obuli mu Kristo Yesu, wamu 
n'ekitiibwa ekitaggwaawo. 11 Ekigambo kino kyesigwa nti Kuba oba nga 
twafa naye, era tulibeera balamu naye 12 oba nga tugumiikiriza, era 
tulifuga naye: oba nga tulimwegaana era naye alitwegaana ffe: 13 oba nga 


tetukkiriza, ye abeera mwesigwa kubanga tayinza kwerimba. 14 Ebyo 
obibajjukizanga, ng'obakuutirira mu maaso ga Mukama waffe, 
obutalwananga na bigambo ebitagasa, ebikyamya abawulira 15 Fubanga 
okweraga ng'osiimibwa Katonda, omukozi atakwatibwa nsonyi, ayisa 
wakati ekigambo eky'amazima. 16 Naye ebigambo ebitaliimu ebitali bya 
ddiini obye walanga: kubanga baliyitirira mi butatya Katonda, 17 
n'ekigambo kyabwe kirirya nga kookolo: ku abo ye Kumenayo ne Fireeto; 
18 kubanga baakyama mu mazima, nga boogera ng'okuzuukira kwamala 
okubeerawo, era waliwo abantu be baavuunikirira okukkiriza kwabwe 19 
Naye omusingi gwa Katonda omugumu gubeerawo, nga gulina akabonero 
kano nti Mukama waffe amanyi ababe: era nti Yeewalenga obutali 
butuukirivu buli ayatula erinnya lya Mukama waffe 20 Naye mu nnyumba 
ennene temubaamu bintu bya zaabu na bya ffeeza byokka, naye era 
n'eby'emiti n'eby'ebbumba; n'ebirala eby'ekitiibwa, n'ebirala ebitali bya 
kitubwa 21 Kale omuntu bwe yeerongoosaako ebyo, anaabeeranga ekintu 
eky'ekitiibwa, ekyatukuzibwa, ekisaanira omwami okuweerezanga 
ekyalongooserezebwa buli mulimi omulungi. 22 Naye okwegomba 
okw'omu buvubuka okwewalanga naye ogobereranga obutuukirivu 
okukkiriza, okwagala, emirembe awamu n'abo abamusaba Mukama waffe 
mu mwoyo omulongoofi: 23 Naye omuddu wa Mukama waffe 
tekimugwanira kulwananga, wabula okubeeranga omukkakkamu eri 
bonna, omuyigiriza, omugumiikiriza, 24 abuulirira n'obuwombeefu 
abawakanyi, mpozzi oba nga Ka tonda alibawa okwenenya 
olw'okutegeerera ddala amazima, 25 era balitamiirukuka okuva mu 
mutego wa Setaani, oyo ng'amaze okuakwasa okukolanga okwagala 
kw'oli. 


3:1 Naye tegeera kino nga mu maku ez'oluvannyuma ebiro eby'okusba 
ennaku birijja. 2 Kubanga bantu baliba nga beeyagala bokka, baagala 
ebintu, abeenyumiriza, b'amalala, abavumi, abatagondera bazadde baabwe, 
abateebaza, abatali batukuvu, 3 abatayagala ba luganda, abatatabagana, 
abawaayiriza, bateegendereza, abakambwe, abaayagala bulungi, 4 
ab'enkwe, abaakanyavu, abeegulumiza, abaagala ssanyu okusinga 


Katonda; 5 nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda, naye nga beegaana 
amaanyi gaakwo: era nabo obakubanga amabega. 6 Kubanga ku abo be 
bantu basensera mu nnyumba ne banyaga bakazi abasirusiru 
abazitoowererwa bibi ebingi, abafugibwa okwegomba okutali kumu, 7 
abayiga bulijjo, ne batayinza ennaku zonna kutuuka ku kutegeerera ddala 
mazima. 8 Era nga Yane ne Yambere bwe baaziyiza Musa, ne bano bwe 
batyo baziyiza amazima; bayonooneka amagezi gaabwe, abatasiimibwa 
mu kukkiriza. 9 Naye tebalyeyongerako kuyitirira: kubanga obusirusiru 
bwabwe bulitegeeerwa ddala abantu bonna, era ng'owa bali bwe bwali. 10 
Naye gwe wagoberera nnyo okuyigiriza wange, empisa zange, okuteesa 
wange, okukkiriza kwange, okuumiikiriza kwange, okwagala kwage, 
okulindirira kwange, 11 okuyigganyizibwa kwange, okubonaabona 
kwange; ebyambeerako mu Antiyokiya, mu Ikoniyo, mu Lusitula; 
okuyigganyizibwa kwe nnayigganyizibwanga bwe kwali: era Mukama 
waffe yandokola mu byonna. 12 Naye era bonna abaagala mu Kristo Yesu 
okukwatanga empisa ez'okutya Katonda banaayigganyizibwanga. 13 Naye 
abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu bubi, nga 
balinba era nga balimbibwa. 14 Naye ggwe beeranga mu ebyo bye wayiga 
n'otegeerera ddala, ng'omanyi bakuyigiriza bwe bali; 15 era ng'okuva mu 
buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza 
okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. 16 Buli 
ekyawandiikibwa kirina okuluņņnamya kwa Katonda, era kigasa 
olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira 
okuli mu butuukirivu; 17 omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna 
kyonna, ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. 


4:1 Nkukuutirira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu; alisalira 
omusango abalamu n'abafu, era n'olw'okulabika kwe n'obwakabaka bwe; 2 
buuliranga ekigambo; kubiririzanga mu bbanga erisaaniramu 
m'eritasaaniramu; weranga, nenyanga, buuliriranga n'okugumiikiriza 
kwonna n'okuyigiriza. 3 Kubanga ebiro birijja Iwe batalikkiriza kuwulira 
kuyigiriza kwa bulamu; naye, amatu aga gabasiiwa, balikugyaanya 
abayigiriza ng'okwegomba kwabwe bo bwe kuli; 4 baliziba amatu 


okulekanga amazima, balikyama okugobereranga enfumo obufumo. 5 
Naye ggwe tamiirukukanga mu byonna, bonaabonanga, kolanga omulimu 
ogw'omubuulizi w'enjiri, tuukirizanga okuweereza kwo. 6 Kubanga nze 
kaakano nfukibwa, n'ebiro eby'okuteebwa kwange bituuse. 7 Nnwanye 
okulwana okulungi, olugendo ndutuusizza, okukkiriza nkukuumye: 8 
ekisigaddeyo, enterekeddwa engule ey'obutuukirivu Mukama waffe 
gy'alimpeera ku lunaku luli, asala emisango egy'ensonga: so si nze nzekka. 
naye era ne bonna abaagala okulabika kwe. 9 Fuba okujja gye ndi mangu: 
10 kubanga Dema yandekawo, ng'ayagala emirembe egya kaakano, 
n'agenda e Ssessaloniika; Kulesuke e Ggalatiya, Tito e Dalumatiya. 11 
Lukka ye ali awamu nange yekka. Twala Makko, omuleete wamu 
naawe;.kubanga angasa olw'okuweereza. 12 Naye Tukiko nnamutuma mu 
Efeso. 13 Ekyambalo kye nnaleka mu Tulowa ewa Kappo, bw'oliba 
ng'ojja, kireete, n'ebitabo, naye, okusinga, biri eby'amaliba. 14 Alegezanda 
omuweesi w'ebikomo yankola obubi bungi: Mukama waffe alimusasula 
ng'ebikolwa bye bwe byali: 15 oyo naawe omwekuumanga; kubanga 
yaziyiza nnyo ebigambo byaffe. 16 Mu kuwoza kwange okw'olubereberye 
siwali eyannyamba, naye bonna banjabulira: nsaba baleme okukibalirwa. 
17 Naye Mukama waffe yayimirira kumpi nange, n’ampa amaanyi; nze 
ndyoke atuukirize kye mbuulira, era ab'amawanga bonna balyoke 
bawulire: ne ndokoka mu kamwa k'empologoma. 18 Mukama waffe 
anandokolanga mu buli kikolwa ekibi, era anankuumanga okutuusa ku 
bwakabaka bwe obw'omu ggulu: aweebwenga ekitiibwa emirembe 
n'emirembe. Amiina. 19 Lamusa Pulisika ne Akula, n'ennyumba ya 
Onesifolo. 20 Erasuto yabeera mu Kkolinso: naye Tulofiimo nnamuleka 
mu Mireeto ng'alwadde. 21 Fuba okujja ebiro by'empewo nga 
tebinnatuuka. Ewubulo akulamusizza, ne Pudente, ne Lino, ne Kulawudiya, 
n'ab'oluganda bonna. 22 Mukama waffe abeerenga n'omwoyo gwo: Ekisa 
kibeerenga nammwe. 


Tito 


1:1 Pawulo, omuddu wa Katonda, era omutume wa Yesu Kristo, 


ng'okukkiriza kw'abalonde ba Katonda bwe kuli n'okutegeera amazima 
agali mu kutya Katonda, 2 mu kusuubira obulamu obutaggwaawo, 
Katonda atayinza kulimba bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe n'emirembe 
nga tebinnabaawo; 3 naye mu ntuuko ze yalabisa ekigambo kye mu 
kubuulira kwe nnateresebwa nze ng'ekiragiro kya Katonda Omulokozi 
waffe bwe kiri; 4 eri Tito, omwana wange ggeregere ng'okukkiriza kwaffe 
fenna bwe kuli: ekisa n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu 
Omulokozi waffe bibeerenga gy'oli. 5 Kyennava nkuleka mu Kuleete, 
olyoke olongoosenga ebyasigalira, era oteekenga abakadde mu buli kibuga 
a nga nze bwe nnakulagira; 6 omuntu w'atabangako musango, ng'alina 
omukazi omu, ng'alina abaana abakkiriza, abataloopebwa nga balalulalu, 
so si abatagonda. 7 Kubanga omulabirizi kimugwanira obutabangako 
musango, ng'omuwanika wa Katonda; si mukakanyavu, si wa busungu, si 
ayombera ku mwenge, si akuba, si eyeegomba amagoba mu bukuusa; 8 
naye ayaniriza abagenyi, ayagala obulungi, eyeegendereza, mutuukirivu, 
mutukuvu, eyeekuuma; 9 anyweza ekigambo ekyesigwa ekiri 
ng'okuyigiriza kwaffe bwe kuli, alyoke ayinzenga okubuulirira mu 
kuyigiriza okw'obulamu, era n'okusinga abayomba naye. 10 Kubanga eriyo 
bangi abatagonda, aboogera ebitaliimu, abalimba, era okusinga ba mu 
bakomole, 11 abagwanira okuzibibwanga emimwa; kubanga abo be 
bavuunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitabagwanidde, 
olw'amagoba ag'obukuusa: 12 Omu ku bo, nnabbi waabwe bo, yagamba 
nti Abakuleete balimba ennaku zonna, ensolo embi, embuto engayaavu. 13 
Okutegeeza okwo kwa mazima. Kyova oba boggoleranga n'obukambwe, 
balyoke babeere n'obulamu olw'okukkiriza 14 balemenga okuwulira 
enfumo ez'obulimba ez'Ekiyudaaya n'ebiragiro by'abantu abakyuka okuleka 
amazima. 15 Eri abalongoofu byonna birongoofu: naye abasiigibwa 
obugwagwa n'abatakkiriza eri abo tewali kirongoofu; naye amagezi 
gaabwe era n'omwoyo byasiigibwa obugwagwa. 16 Baatula nga bamanyi 
Katonda; naye mu bikolwa byabwe bamwegaana, kubanga bagwagwa era 
abatawulira era abatasiimibwa mu buli kikolwa kyonna ekirungi. 


2:1 Naye ggwe yogeranga ebisaanira okuyigiriza okw'obulamu: 2 abasajja 


abakadde balemenga kuba batamiivu, nga balimu ekitiibwa, nga 
beegendereza nga balina obulamu olw'okukkiriza, olw'okwagala, 
olw'okugumiikiriza: 3 n'abakazi abakadde bwe batyo mu kifaananyi 
kyabwe nga beewombeeka, si abawaayiriza, so si abafugibwa omwenge 
omungi, abayigiriza ebirungi; 4 balyoke beegenderezesenga abakazi abato 
okwagalanga babbaabwe, okwagalanga abaana baabwe, 5 
okwegenderezanga, okuba n'obulongoofu, okukolanga emirimu mu 
nnyumba zaabwe, okuba n'ekisa, okugonderanga babbaabwe, ekigambo 
kya Katonda kiremenga okuvumibwa: 6 n'abavubuka bwe batyo 
obabuuliriranga okwegendereza: 7 mu bigambo byonna nga weeraganga 
ng'ekyokulabirako eky'ebikolwa ebirungi; mu kuyigiriza kwo ng'olaganga 
obugolokofu, okubaamu ekitiibwa, 8 ebigambo eby'obulamu 
ebitanenyezeka; oyo atali ku lulwo alyoke akwatibwenga ensonyi, nga 
talina kibi kya kutwogerako. 9 Buuliriranga abaddu okugonderanga 
bakama baabwe, okusiimibwanga mu byonna, obutayombanga; 10 
obutabbanga, naye okulaganga obwesigwa obulungi bwonna; balyoke 
bayonjenga okuyigiriza kw'Omulokozi waffe Katonda mu byonna. 11 
Kubanga ekisa kya Katonda kirabise, nga kireetera abantu bonna 
obulokozi, 12 nga kitubuulirira okugaananga obutatya Katonda 
n'okwegomba okw'omu nsi, tulyoke tubeerenga abalamu mu mirembe egya 
kaakano mu kwegendereza n'obutuukirivu n'okutya Katonda, 13 nga 
tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitibwa kya Katonda 
omukulu era Omulokozi waffe Yesu Kristo; 14 eyeewaayo ku lwaffe, 
alyoke atununule mu bujeemu bwonna, era yeerongooseze eggwanga 
ery'envuma, erinyiikirira ebikolwa ebirungi. 15 Yogeranga ebyo, 
obibuulirirenga, onenyenga n'obuyinza bwonna, Omuntu yenna 
takunyoomanga. 


3:1 Obajjukizenga okugonderanga abafuga n'abalina obuyinza, 
okuwuliranga, okweteekerateekeranga buli kikolwa kyonna ekirungi, 2 
obutavumanga muntu yenna, obutalwananga, okwewombeekanga, nga 
balaga obukkakkamu bwonna eri abantu bonna. 3 Kubanga era naffe edda 
twali basirusiru, abatawulira, abalimbibwa, nga tuweereza okwegomba 


n'ebinyumu ebitali bimu, nga tubeera mu ttima n'obuggya, abeekyayisa, era 
nga tukyawagana. 4 Naye obulungi bw'Omulokozi waffe Katonda 
n'okwagala kwe eri abantu bwe byalabika, 5 n'atulokola, si Iwa bikolwa 
eby'omu butuukirivu bye twakola ffe wabula olw'okusaasira kwe, 
olw'okunaazibwa okw'okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri n'okufuulibwa 
abaggya Omwoyo Omutukuvu, 6 gwe yatufukako olw'obugagga, ku bwa 
Yesu Kristo Omulokozi waffe; 7 nga tumaze okuweebwa obutuukirivu 
olw'ekisa kye oyo, tulyoke tufuuke abasika mu kusuubira obulamu 
obutaggwaawo. 8 Ekigambo kino kyesigwa, ne ku bino njagala ggwe 
okukakasizanga ddala, abakkiriza Katonda bajjukirenga okussaako 
omwoyo ku bikolwa ebirungi. Ebyo birungi, era bigasa abantu: 9 naye 
empaka ez'obusiru n'ebitabo ebirimu endyo z'okuzaalibwa n'ennyombo 
n'okuwakanira amateeka obyewalenga; kubanga tebiriiko kye bigasa so 
tebiriimu. 10 Omuntu omukyamu, bw'omalanga okumubuulirira omulundi 
ogw'olubereberye n'ogw'okubiri, omugaananga, 11 ng'omanya ng'ali ng'oyo 
akyamizibwa, era ayonoona, nga yeesalira yekka omusango. 12 Bwe 
ntumanga Atema gy'oli oba Tukiko, fuba okujja gye ndi mu Nikopoli: 
kubanga nteesezza okumalira eyo ebiro eby'empewo. 13 Fuba 
okubasibirira Zeena ow'amateeka ne Apolo, baleme okubulwa ekintu. 14 
Era abaffe bayige okussangako omwoyo ku bikolwa ebirungi mu bigambo 
ebyetaagibwa, balemenga obutabala. 15 Abali nange bonna bakulamusizza. 
Olamuse abatwagala mu kukkiriza. Ekisa kibeerenga nammwe mwenna. 


Firemooni 


1:1 Pawulo, omusibe wa Kristo Yesu ne Timoseewo ow'oluganda, eri 
Firemooni omwagalwa era mukozi munnaffe, 2 ne Apofiya ow'oluganda 
ne Alukipo mulwanyi munnaffe, n'ekkanisa eri mu nnyumba yo: 3 ekisa 
n'emirembe ebiwa eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo 
bibeerenga gye muli. 4 Nneebaza Katonda wange ennaku zonna, nga 
nkwogerako mu kusaba kwange, 5 bwe nnawulira okwagala kwo 
n'okukkiriza kw'olina eri Mukama waffe Yesu n'eri abatukuvu bonna; 6 
okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu, mu 


kutegeerera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe, olwa Kristo. 7 
Kubanga nnajaguza nnyo ne nsanyuka olw'okwagala kwo, kubanga 
emyoyo gy'abatukuvu wabiwummuza, ow'oluganda. 8 Kale, newakubadde 
nga nnina obuvumu bwonna mu Kristo okukulagira ekisaana, 9 naye 
olw'okwagala nkwegayirira bwegayirizi, kuba nfaanana nga bwe ndi, 
Pawulo omukadde, era kaakano omusibe wa Kristo Yesu: 10 
nkwegayirira olw'omwana wange, gwe nnazaalira mu busibe bwange, 
Onnessimo, 11 ataakugasanga edda, naye kaakano atugasa ggwe nange: 
12 gwe nkomyawo gy'oli yennyini, ye gwe mwoyo gwange: 13 nze gwe 
mbadde njagala okubeera naye gye ndi, alyoke ampeerezenga mu kifo kyo 
mu busibe bw'enjiri: 14 naye ssaayagala kukola kigambo nga toteesezza, 
obulungi bwo buleme okubeera mu kuwalirizibwa, wabula mu kwagala. 

15 Kubanga mpozzi kyeyava ayawukana naawe ekiseera, olyoke 
Obeerenga naye emirembe n'emirembe; nga takyali muddu nate, naye 
okusinga omuddu, ow'oluganda omwagalwa, okusinga ennyo gye ndi, 
naye okusingira ddala eri ggwe mu mubiri era ne mu Mukama waffe. 16 
nga takyali muddu nate, naye okusinga omuddu, ow'oluganda omwagalwa, 
Okusinga ennyo gye ndi, naye okusingira ddala eri ggwe mu mubiri era ne 
mu Mukama waffe. 17 Kale oba ng'ondowooza nze okubeera munno, 
musembeze oyo nga nze. 18 Naye oba nga yakwonoona oba abanjibwa, 
mbalira nze ekyo; 19 nze Pawulo mpandiise n'omukono gwange, nze 
ndisasula: nneme okukugamba nga nkubanja era naawe wekka nate. 20 
Kale, ow'oluganda, onsanyuse mu Mukama waffe: owummuze omwoyo 
gwange mu Kristo. 21 Nkuwandiikidde nga nneesiga obugonvu bwo, nga 
mmanyi ng'olikola era okusinga bye njogera. 22 Naye era nate 
onnongoosereze aw'okusula: kubanga nsuubira olw'okusaba kwammwe 
muliweebwa okundaba. 23 Eyafula musibe munnange mu Kristo Yesu, 
akulamusizza; 24 ne Makko, Alisutaluuko, Dema, Lukka, bakozi 
bannange. 25 Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga n'omwoyo 
gwammwe. Amiina. 


Abaebbulaniya 


1:1 Katonda edda bwe yayogereranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri 
ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi, 2 mu maku zino ez'oluvannyuma 
yayogerera naffe mu Mwana, gwe yassaawo okuba omusika wa byonna, 
era gwe yatonza ebintu byonna; 3 oyo bw'ali okumasamasa kw'ekitiibwa 
kye n'ekifaananyi kye ddala bw'ali, era bw'asitula ebintu byonna 
n'ekigambo eky'obuyinza bwe, bwe yamala okukola eky'okunaaza ebibi, 
n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'Obukulu waggulu; 4 ng'asinga 
obulungi bamalayika bw'ati nga bwe yasikira erinnya eribakira bo. 5 
Kubanga ani ku bamalayika gwe yali abuuliddeko nti Ggwe oli Mwana 
wange, Leero nkuzadde ggwe? era nate nti Nze nnaabeeranga Kitaawe 
gy'ali, Naye anaabeeranga Mwana gye ndi? 6 Era nate bw'aleeta 
omubereberye mu nsi, ayogera nti Era bamalayika ba Katonda bonna 
bamusinzenga. 7 Era ayogera ku bamalayika nti Afuula bamalayika be 
empewo, N'abaweereza be ennimi z'omuliro: 8 naye ku Mwana ayogera nti 
Entebe yo, ai Katonda, ya lubeerera emirembe a'emirembe; N'omuggo 
ogw'obugolokofu gwe muggo ogw'obwakabaka bwo. 9 Wayagala 
obutuukirivu, n'okyawa obujeemu; Katonda, Katonda wo, kyavudde 
akufukako Amafuta ag'okusanyuka okusinga banno. 10 Era nti Ggwe, 
Mukama, ku lubereberye wassaawo emisingi gy'ensi, N'eggulu mulimu 
gwa mikono gyo: 11 Ebyo biriggwaawo; naye ggwe oli wa lubeerera: 
N'ebyo byonna birikaddiwa ng'ekyambalo; 12 Era olibizinga ng'essuuka, 
Ng'ekyambalo, ne biwaanyisibwa: Naye ggwe oba bumu, N'emyaka gyo 
tegiriggwaawo. 13 Naye ku malayika ki gwe yali ayogeddeko nti Tuula ku 
mukono gwange ogwa ddyo, Okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe 
y'ebigere byo? 14 Bonna si gy'emyoyo egiweereza, nga gitumibwa 
okuweereza olw'abo abagenda okusikira obulokozi? 


2:1 Kyekivudde kitugwanira okusinga ennyo okulowooleza ddala 
ebyawulirwa, kabekasinge tuwaba ne tubivaako. 2 Kuba oba ng'ekigambo 
ekyayogerwa bamalayika kyanywera, na buli kyonoono n'obutawulira 
byaweebwanga empeera ey'ensonga; 3 ffe tuliwona tutya bwe tulireka 
obulokozi obukulu obwenkana awo? obwo obwasooka okwogerwa 
Mukama waffe, ne bulyoka bututegeerezebwa ddala abaabuwulira; 4 era 


Katonda ng'ategeereza wamu nabo mu bubonero ne mu by'amagero era ne 
mu by'amaanyi ebitali bimu era ne mu birabo eby'Omwoyo Omutukuvu, 
nga bwe yayagalanga Yekka. 5 Kubanga bamalayika si be yafuza ensi 
egenda okubaawo, gye twogerako. 6 Naye waliwo ekifo omu we 
yategeereza, ng'ayogera nti Omuntu kiki, ggwe okumujjukira? Oba 
omwana w'omuntu, ggwe okumujjira? 7 Wamukola okubulako akatono 
okuba nga bamalayika; Wamussaako engule ey'ekitiibwa n'ettendo, 
N'omufuza emirimu egy'emikono gyo: 8 Wateeka ebintu byonna wansi 
w'ebigere bye. Kubanga mu kuteeka ebintu byonna wansi we teyaggyako 
kintu obutakiteeka wansi we. Naye kaakano tetunnalaba bintu byonna nga 
biteekeddwa wansi we. 9 Naye tutunuulira oyo eyakolebwa okubulako 
akatono okuba nga bamalayika, ye Yesu, olw'okubonaabona okw'okufa 
ng'assibwako engule ey'ekitiibwa n'ettendo, olw'ekisa kya Katonda alyoke 
alege ku kufa ku lwa buli muntu. 10 Kubanga kyamusaanira oyo ebintu 
byonna bwe biri ku bubwe era eyabikozesa byonna, ng'aleeta abaana 
abangi mu kitiibwa, okutuukiriza omukulu w'obulokozi bwabwe 
olw'ebibonoobono. 11 Kubanga oyo atukuza en, n'abo abatukuzibwa b'omu 
bona: kyava alema okukwatibwa ensonyi okubayitanga ab'oluganda, 12 
ng'ayogera nti Ndibuulira baganda bange erinnya lyo, Ndikuyimba wakati 
mu kkungaaniro. 13 Era nate nti Nze nnaamwesiganga oyo. Era nate nti 
Laba nze n'abaana Katonda be yampa. 14 Kale kubanga abaana bagatta 
omusaayi n'omubiri, era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo; olw'okufa 
alyoke azikirize oyo eyalina amaanyi ag'okufa, ye Setaani; 15 era alyoke 
abawe eddembe abo bonna abali mu buddu obulamu bwabwe bwonna 
olw'entiisa y'okufa. 16 Kubanga mazima bamalayika si b'ayamba, naye 
ayamba zzadde lya Ibulayimu. 17 Kyekyava kimugwanira mu byonna 
okufaananyizibwa baganda be, alyoke abeerenga kabona asinga obukulu 
ow'ekisa omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda, olw'okutangirira ebibi 
by'abantu. 18 Kubanga olw'okubonyaabonyezebwa ye yennyini 
ng'akemebwa, kyava ayinza okubayamba abo abakemebwa. 


3:1 Kale, ab'oluganda abatukuvu, abalina omugabo mu kuyitibwa okw'omu 
ggulu, mulowooze Omutume era Kabona Asinga Obukulu ow'eddiini gwe 


twatula, Yesu; 2 eyali omwesigwa eri oyo eyamulonda, era nga Musa bwe 
yali omwesigwa mu nnyumba ye yonna. 3 Kubanga oyo asaanyizibwa 
ekitiibwa ekingi okusinga Musa, ng'azimba ennyumba bw'abeera n'ettendo 
eringi okusinga ennyumba. 4 Kubanga buli nnyumba wabaawo agizimba; 
naye eyazimba byonna ye Katonda. 5 Ne Musa yali mwesigwa ye mu 
nnyumba ye yonna ng'omuddu, olw'okutegeeza ebyali bigenda 
okwogerwa; 6 naye Kristo yali mwesigwa ye ng'omwana ku nnyumba ye; 
naffe tuli nnyumba y'oyo, oba nga tunaakwatiranga ddala obuvumu bwaffe 
n'okwenyumiriza okw'okusuubira kwaffe nga binywedde okutuusa 
enkomerero. 7 Kale, nga Omwoyo Omutukuvu bw'ayogera nti Leero bwe 
munaawulira eddoboozi lye, 8 Temukakanyaza mitima gyammwe, nga mu 
kusunguwazibwa, Nga ku lunaku olw'okukemerwa mu ddungu, 9 
Bajjajjammwe kwe bankema, nga bangeza, Ne balaba ebikolwa byange 
emyaka amakumi ana. 10 Kyennava nnyiigira emirembe egyo, Ne njogera 
nti Bakyama bulijjo mu mutima gwabwe: Naye abo tebaategeera makubo 
gange; 11 Nga bwe nnalayira mu busungu bwange, Nti Tebaliyingira mu 
kiwummulo kyange. 12 Mwekuume, ab'oluganda, omutima omubi 
ogw'obutakkiriza gulemenga okuba mu muntu yenna ku mmwe, olw'okuva 
ku Katonda omulamu: 13 naye mubuuliraganenga bulijjo bulijjo, okutuusa 
ekiseera nga kikyaliwo ekiyitibwa ekya leero; omuntu yenna ku mmwe 
alemenga okukakanyazibwa n'obulimba bw'ekibi: 14 kubanga twafuuka 
abassa ekimu mu Kristo, oba nga tunaakwatiranga ddala okusuubira 
kwaffe okusoose nga kunywedde okutuusa enkomerero: 15 nga bwe 
kikyayogerwa nti Leero bwe munaawulira eddoboozi lye, Temukakanyaza 
mitima gyammwe, nga mu kusunguwazibwa. 16 Kubanga baani bwe 
baawulira abaamusunguwaza? si abo bonna abaava mu Misiri ne Musa? 17 
Era baani be yanyiigiranga emyaka amakumi ana? si abo abaayonoona, 
n'emirambo gyabwe ne gigwa mu ddungu? 18 Era baani be yalayirira 
obutayingira mu kiwummulo kye, wabula obo abataagonda? 19 Era tulaba 
nga tebaayinza kuyingira olw'obutakkiriza: 


4:1 Kale tutyenga nti okusuubiza okw'okuyingira mu kiwummulo nga bwe 
kukyatulekeddwa, omuntu yenna ku mmwe aleme kulabika nga 


takutuuseeko. 2 Kubanga naffe twabuulirwa enjiri, era nga bo: naye 
ekigambo eky'okuwulira tekyabagasa bo, kubanga tebaagattibwa mu 
kukkiriza wamu n'abo abaawulira. 3 Kubanga ffe abaamala okukkiriza 
tuyingira mu kiwummulo ekyo; nga bwe yayogera nti Nga bwe nnalayirira 
mu busungu bwange, Nti Tebaliyingira mu kiwummulo kyange: 
newakubadde ng'emirimu gyaggwa okuva mu kutondebwa kw'ensi. 4 
Kubanga waliwo w'ayogerera ku lunaku olw'omusanvu bw'ati, nti Katonda 
nawummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna; 5 era nate 
ne mu kino nti Tebaliyingira mu kiwummulo kyange. 6 Kale kubanga 
kisigaddeyo abalala okukiyingiramu, n'abo abaasooka okubuulirwa, enjiri 
ne batayingira olw'obutagonda, 7 nate ayawula olunaku gundi, 
ng'ayogerera mu Dawudi oluvannyuma lw'ebiro ebingi bwe biti, nti Leero, 
nga bwe kyogeddwa olubereberye, Leero bwe munaawulira eddoboozi 
lye, Temukakanyaza mitima gyammwe. 8 Kuba singa Yoswa 
yabawummuza, teyandyogedde ku lunaku lulala oluvannyuma lw'ebyo. 9 
Kale wasigaddeyo ekiwummulo kya ssabbiiti eri abantu ba Katonda. 10 
Kubanga ayingidde mu kiwummulo kye, era naye ng'awummudde mu 
mirimu gye, nga Katonda bwe yawummula mu gigye. 11 Kale tufubenga 
okuyingira mu kiwummulo ekyo, omuntu yenna aleme okugwa mu ngeri 
eyo ey'obutagonda. 12 Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu, era 
kikozi, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era 
kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo 
n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu 
mutima. 13 So siwali kitonde ekitalabika mu maaso ge: naye ebintu 
byonna byeruliddwa era bibikkuliddwa mu maaso g'oyo gwe tuleetera 
ebigambo byaffe. 14 Kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene, 
eyayita mu ggulu, Yesu Omwana wa Katonda, tunywezenga okwatula 
kwaffe. 15 Kubanga tetulina kabona asinga obukulu atayinza kulumirwa 
wamu naffe mu bunafu bwaffe; naye eyakemebwa mu byonna bumu nga 
ffe, so nga ye talina kibi. 16 Kale tusemberenga n'obuvumu eri entebe 
ey'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa, era tufune ekisa olw'okubeerwa 
bwe tukwetaaga. 


5:1 Kubanga buli kabona asinga obukulu, bw'aggibwa mu bantu, 
ateekebwawo ku bwa bantu mu bigambo ebiri eri Katonda alyoke 
awengayo ebirabo era ne ssaddaaka olw'ebibi: 2 ayinza okukwata empola 
abatamanyi n'abakyamye, kubanga era naye yennyini yeetooloddwa 
obunafu; 3 era olw'obwo kimugwanira nga ku lw'abantu, era bwe kityo ku 
lulwe yennyini, okuwangayo olw'ebibi. 4 So omuntu yenna teyeetwalira 
yekka kitiibwa ekyo, wabula ng'ayitiddwa Katonda, era nga Alooni. 5 Era 
bw'atyo Kristo teyeegulumiza yekka okufuuka kabona asinga obukulu, 
wabula oyo eyamugamba nti Ggwe oli Mwana wange, Leero nkuzadde 
ggwe: 6 era nga bw'ayogera awalala nti Ggwe oli kabona emirembe 
gyonna ng'engeri ya Merukizeddeeki bw'eri. 7 Oyo mu nnaku ze 
yabeereramu mu mubiri gwe, bwe yawaayo okwegayirira n'okusaba eri 
oyo eyayinza okumulokola mu kufa n'okukaaba ennyo n'amaziga, era bwe 
yawulirwa olw'okutya kwe Katonda, 8 newakubadde nga Mwana, naye 
yayiga okugonda olw'ebyo bye yabonaabona: 9 awo bwe yamala 
okutuukirizibwa, n'afuuka ensonga y'obulokozi obutaggwaawo eri abo 
bonna abamuwulira; 10 Katonda gwe yayita kabona asinga obukulu 
ng'engeri ya Merukizeddeeki bw'eri. 11 Gwe tulinako ebigambo ebingi 
okwogera era ebizibu okutegeeza, kubanga mufuuse baggavu b'amatu. 12 
Kubanga bwe kibagwanira okubeeranga abayigiriza olw'ebiro ebyayita, 
mwetaaga nate omuntu okubayigiriza ebisookerwako eby'olubereberye 
eby'ebigambo bya Katonda; era mufuuse abeetaaga amata, so si mmere 
nkalubo. 13 Kubanga buli anywa amata nga tannamanya kigambo kya 
butuukirivu; kubanga mwana muto. 14 Naye emmere enkalubo ya bakulu, 
abalina amagezi agayigirizibwa olw'okugakoza okwa wulanga obulungi 
n'obubi. 


6:1 Kale tuleke okwogera ku bigambo eby'olubereberye ebya Kristo, 
tuyitirire okutuuka mu bukulu; obutateekawo mulundi gwa kubiri musingi, 
kwe kwenenya ebikolwa ebifu, n'okukkiriza eri Katonda, 2 okuyigiriza 
okw'okubatiza, n'okuteekako emikono, n'okuzuukira kw'abafu, n'omusango 
ogutaggwaawo. 3 Era bwe tunaakola bwe tutyo Katonda bw'anaayagala. 4 
Kubanga abo abamala okwakirwa, ne balega ku kirabo eky'omu ggulu, ne 


bafuuka abassa ekimu mu Mwoyo Omutukuvu, 5 ne balega ku kigambo 
ekirungi ekya Katonda ne ku maanyi ag'emirembe egigenda okujja, 6 ne 
bagwa okubivaamu, tekiyinzika bo okubazza obuggya olw'okwenenya; 
nga beekomererera bokka omulundi ogw'okubiri Omwana wa Katonda, ne 
bamukwasa ensonyi mu lwatu. 7 Kubanga ensi enywa enkuba egitonnyako 
emir u, emingi, n'ebala enva ezibasaa nira abo b'erimirwa, efuna omugabo 
gw'omukisa eri Katonda: 8 naye bw'ebala amaggwa ne ssere, tesii mibwa 
era eri kumpi n'okukolimirwa; enkomerero yaayo kwokebwa. 9 Naye, 
abaagalwa, twetegerezza ku mmwe ebigambo ebisinga ebyo obulungi era 
ebiri okumpi n'obulokozi, newakubadde nga twogeddi bwe tutyo: 10 
kubanga Katonda mutuukirivu tayinza kwerabira mulimu gwammwe 
n'okwagala kwe mwalaga eri erinnya lye, bwe mwaweereza abatukuvu, 
era mukyaweereza. 11 Era twagala nnyo bili muntu ku mmwe okulaganga 
obunyiikivu obwo olw'okwetegerereza ddala essuubi eryo okutuusa ku 
nkomerero: 12 mulemenga okubeera abagayaavu, naye abagoberera abo 
olw'okukkiriza n'okugumiikiriza abasikira ebyasuubizibwa. 13 Kubanga, 
Katonda bwe yasuubiza Ibulayimu, bwe watali gw'ayinza kulayira 
amusinga obukulu, ne yeerayira yekka 14 ng'ayogera nti Mazima okuwa 
omukisa nnaakuwanga omukisa, n'okwaza nnaakwazanga. 15 Bw'atyo 
bwe yamala okugumiikiriza n'aweebwa ekyasuubizibwa 16 Kubanga 
abantu balayira asinga obukulu: ne mu mpaka zaabwe zonna ekirayiro kye 
kisalawo okukakasa. 17 Katonda kyeyava ateeka wakati ekirayiro, 
ng'ayagala okubooleseza ddala ennyo abasika ab'ekyasuubizibwa okuteesa 
kwe bwe kutajjulukuka: 18 olw'ebigambo ebibiri ebitajjulukuka, Katonda 
by'atayinza kulimbiramu, tulyoke tubeerenga n'ekitugumya ekinywevu ffe 
abadduka okunoonya ekyekwekero okunyweza essuubi eryateekebwa mu 
maaso gaffe; 19 lye tulina ng'essika ery'obulamu, essuubi eri 
tabuusibwabuusibwa era erinywevu era eriyingira munda w'eggigi. 20 
Yesu mwe yayingira omukulembeze ku lwaffe, bwe yafuuka ka bona 
asinga obukulu emirembe gyonna ng'engeri ya Merukizeddeeki bw'eri. 


7:1 Kubanga Merukizeddeeki oyo kabaka w'e Ssaalemi, kabona wa 
Katonda Ali waggulu ennyo, eyasisinkana Ibulayimu ng'akomawo ng'ava 


okutta bakabaka, n'amusabira omukisa, 2 era Ibulayimu gwe yagabira 
ekitundu eky'ekkumi ekya byonna (eky'oluberereberye, mu kutegeezebwa, 
kabaka wa butuukirivu, era eky'okubiri, kabaka w'e Ssaalemi, ye kabaka 
ow'emirembe; 3 atalina kitaawe, atalina nnyina, atalina bajjajjaabe, atalina 
lunaku lwe yasookerako newakubadde enkomerero y'obulamu, naye 
eyafaananyizibwa Omwana wa Katonda), abeera kabona ow'olubeerera 
ennaku zonna, 4 Kale mulowooze omuntu oyo bwe yali omukulu, 
Ibulayimu jjajja omukulu gwe yawa ekitundu eky'ekkumi ku munyago 
ogw'okwebonaanya. 5 N'abo ab'omu baana ba Leevi abaaweebwa 
obwakabona amateeka gabalagira okusoloozanga ebitundu eby'ekkumi mu 
bantu, be baganda baabwe, newakubadde ng'abo bava mu ntumbwe za 
Ibulayimu: 6 naye oyo, atabalibwa mu kika kyabwe, yasolooza Ibulayimu 
n'asabira omukisa nnannyini byasuubizibwa. 7 Naye, tekyegaanika 
n'akatono, omuto yasabirwa omukulu omukisa. 8 Era mu ekyo abaweebwa 
ebitundu eby'ekkumi be bantu abafa; naye mu kiri abiweebwa ye oyo 
ategeezebwa nga mulamu. 9 Era, okwogera bwe kuti, ne Leevi, aweebwa 
omusolo, yaguweerayo mu Ibulayimu; 10 kubanga yali akyali mu ntumbwe 
za jjajjaawe, Merukizeideeki bwe yamusisinkana. 11 Kale okutuukirira 
singa kwaiwo lwa bwakabona obw'Ekileevi kubanga abantu baaweebwa 
amateeka mu biro byabwo), kiki ekyeaaza nate kabona ow'okubiri 
okulimuka mu ngeri ya Merukizeddeeki, n'atabalirwa mu ngeri ya Alooni? 
12 Kubanga obwakabona bwe buwaaayisibwa, era n'amateeka tegalema 
kuwaanyisibwa. 13 Kubanga oyo eyayogerwako ebigambo byo wa kika 
kirala omutavanga auntu yenna eyali aweerezza ku kyoto. 14 Kubanga 
kitegeerekese ga Mukama waffe yava mu Yuda; ekika Musa 
ky'atayogerako bigambo ya bakabona. 15 N'ebyo byeyogera nnyo 
okutegeerekeka, oba nga ayimuka kabona ow'okubiri ng'ekifaananyi kya 
Merukizeddeeki bwe kiri, 16 atalondebwa ng'amateeka bwe gali agalimu 
ekiragiro ky'omubiri, wabula ng'amaanyi bwe gali ag'obulamu 
obutakutuka: 17 kubanga ategeezebwa nti Oli kabona okutuusa emirembe 
gyonna Ng'engeri ya Merukizeddeeki bw'eri. 18 Kubanga ekiragiro 
ekyasooka kijjulukuka olw'obunafu n'obutagasa bwakyo 19 (kubanga 
amateeka tagaliiko kye gaatuukiriza), essuubi erisinga obulungi ne 


liyingizibwa, eritusembezesa eri Katonda. 20 Era bwe wataabula kulayira 
kirayiro 21 (kubanga bo baafuulibwa bakabona awatali kirayiro; naye oyo 
awamu n'ekirayiro yafuulibwa oyo amwogerako nti Mukama yalayira, era 
talyejjusa, nti Oli kabona okutuusa emirembe gyonna); 22 era ne Yesu bwe 
yafuuka bw'atyo omuyima w'endagaano esinga obulungi. 23 Nabo bangi 
baafuulibwa bakabona, kubanga okufa kwabalobera okubeereranga: 24 
naye oyo, kubanga abeerera okutuusa emirembe gyonna, alina 
obwakabona obutavaawo. 25 Era kyava ayinza okulokolera ddala abajja 
eri Katonda ku bubwe, kubanga abeera mulamu ennaku zonna 
okubawolerezanga. 26 Kubanga kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo 
ye yatusaani.ra, omutukuvu, ataliiko kabi, ataliiko bbala, eyayawulibwa eri 
abo abalina ebibi, era eyagulumizibwa okukira eggulu; 27 atawalirizibwa, 
nga bakabona abasinga obukulu bali, okuwangayo ssaddaaka buli lunaku, 
okusooka olw'ebibi bye yennyini, oluvannyuma olw'ebyo eby'abantu: 
kubanga okwo yakukolera ddala omulundi gumu, bwe yeewaayo yennyini. 
28 Kubanga amateeka galonda abantu okuba bakabona abasinga obukulu, 
abalina obunafu; naye ekigambo eky'ekirayiro, ekyaddirira amateeka, 
kyalonda Omwana, eyatuukirizibwa okutuusa emirembe gyonna. 


8:1 Kale mu bigambo bye twogedde kino kye kikolo: tulina kabona asinga 
obukulu, afaanana bw'atyo, eyatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe 
ey'Obukulu obw'omu ggulu, 2 omuweereza w'ebitukuvu, era ow'eweema 
ey'amazima, Mukama gye yasimba, si muntu. 3 Kubanga buli kabona 
asinga obukulu alondebwa olw'omulimu ogw'okuwangayo ebirabo era ne 
ssaddaaka: kyekiva kimugwanira n'oyo okubeera n'ekintu eky'okuwaayo. 4 
Kale singa yali ku nsi, teyandibadde kabona n'akatono, nga waliwo 
abawaayo ebirabo ng'amateeka bwe gali; 5 abaweereza eby'ekifaananyi 
n'ekisiikirize eky'ebyo eby'omu ggulu, nga Musa bwe yabuulirwa Katonda, 
bwe yali ng'agenda okukola eweema: kubanga ayogera nti Tolemanga 
kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kye walagibwa ku lusozi. 6 
Naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma, era nga 
bw'ali omubaka w'endagaano esinga obulungi, kubanga yalagaanyizibwa 
olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi. 7 Kuba endagaano eri 


ey'olubereberye singa teyaliiko kya kunenyezebwa, tewandinoonyezebbwa 
bbanga ery'ey'okubiri. 8 Kubanga bw'abanenya ayogera nti Laba, ennaku 
zijja, bw'ayogera Mukama, Bwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba 
ya Isiraeri era n'ennyumba ya Yuda; 9 Si ng'endagaano gye nnalagaana ne 
bajjajja baabwe Ku lunaku iwe nnabakwata ku mukono okubaggya mu nsi 
y'Emisiri: Kubanga abo tebaanywerera mu ndagaano yange, Nange ne 
mbaleka okubalaba, bw'ayogera Mukama. 10 Kubanga eno ye ndagaano 
gye ndiragaana n'ennyumba ya Isiraeri Oluvannyuma lw'ennaku ziri, 
bw'ayogera Mukama; Nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe, Era 
ne ku mutima gwabwe ndigawandiika; Nange nnaabeeranga Katonda gye 
bali, Nabo banaabeeranga bantu gye ndi: 11 So buli muntu tebaliyigiriza 
munne, Na buli muntu muganda we, ng'ayogera nti Manya Mukama: 
Kubanga bonna balimmanya, Okuva ku muto okutuuka ku mukulu mu bo. 
12 Kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe, N'ebibi byabwe 
siribijjukira nate. 13 Bw'ayogera nti Endagaano empya ey'olubereberye 
aba agikaddiyizza. Naye ekikulu era ekikaddiwa kiri kumpi 
n'okuggwaawo. 


9:1 Era n'endagaano ey'olubereberye yalina empisa ezaalagirwa 
ez'okusinzanga Katonda, n'ekifo ekitukuvu, eky'omu nsi. 2 Kubanga 
eweema yakolwa, ey'olubereberye eyalimu ekikondo ky'ettabaaza 
nemmeeza n'emigaati egy'okulaga; awaayitibwa Awatukuvu. 3 Era 
ennyuma w'eggigi ery'okubiri yaliyo eweema eyitibwa Entukuvu ennyo; 4 
eyalimu ekyoterezo ekya zaabu; n'essanduuko ey'endagaano 
eyabikkibwako zaabu enjuyi zonna, eyalimu ekibya ekya zaabu omwali 
emaanu, n'omuggo gwa Alooni ogwaloka, n'ebipande eby'endagaano; 5 ne 
kungulu ku yo bakerubi ab'ekitiibwa nga basiikiriza entebe ey'okusaasira; 
bye tutayinza kwogerako kaakano kinnakimu. 6 Naye ebyo bwe 
byakolebwa bwe bityo, bakabona bayingira mu weema ey'olubereberye 
obutayosa, nga batuukiriza emirimu egy'okuweereza; 7 naye mu eri 
ey'okubiri ayingiramu kabona asinga obukulu yekka, omulundi gumu buli 
mwaka, si awatali musaayi, gw'awaayo ku lulwe ye n'olw'obutamanya 
bw'a bantu: 8 Omwoyo Omutukuvu ng'ategeeza kino, ng'ekkubo eritwala 


mu kifo ekitukuvu terinnalabisibwa, ng'eweema ey'olubereberye 
ekyayimiriddewo; 9 eyo kye kifaananyi olw'ebiro ebiriwo; ekirimu ebirabo 
era ne ssaddaaka ebiweebwayo ebitayinza kumutuukiriza oyo aweereza 
mu bigambo by'omwoyo, 10 kubanga ze mpisa ezaalagirwa ez'omubiri 
obubiri (era awamu n'ez'okulya n'ez'okunywa n'ez'okunaaba okutali kumu) 
ezaateekebwawo okutuusa ku biro eby'okudda obuggya. 11 Naye Kristo 
bwe yajja kabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja, 
n'ayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira, etaakolebwa na mikono, 
amakulu, etali ya mu nsi muno, 12 so si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyana, 
naye lwa musaayi gwe ye, n'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuw, 
bwe yamala okufuna okununula okutaggwaawo. 13 Kuba oba ng'omusaayi 
gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi, ebimansirwa ku abo 
abalina empitambi, bitukuza okunaaza omubiri; 14 omusaayi gwa Kristo, 
eyeewaayo yekka olw'Omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko 
bulema, tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu 
okuweereza Katonda omulamu? 15 Era ye kyava abeera omubaka 
w'endagaano empya, okufa bwe kwabeerawo olw'okununula mu byonoono 
eby'omu ndagaano ey'olubereberye, abayitibwa balyoke baweebwe 
okusuubiza kw'obusika obutaggwaawo. 16 Kubanga awaba endagaano 
ey'obusika, kigwana okubaawo okufa kw'oyo eyagiragaana. 17 Kubanga 
endagaano ey'obusika enywerera awaba okufa: kubanga yali etuukirizza 
ekyagiragaanyisa eyagiragaana ng'akyali mulamu? 18 Era n'endagaano 
ey'olubereberye kyeyava erema okusookebwa awatali musaayi. 19 
Kubanga buli kiragiro bwe kyamalanga okwogerwa Musa eri abantu 
bonna ng'amateeka bwe gali, n'atwalanga omusaayi gw'ennyana n'embuzi, 
wamu n'amazzi n'ebyoya by'endiga ebimyufu n'ezoobu, n'amansiranga ku 
kitabo kyennyini, era ne ku bantu bonna, 20 ng'ayogera nti Guno gwe 
musaayi gw'endagaano Katonda gye ya balagira. 21 Era nate eweema 
n'ebintu byonna eby'okuweereza n'abimansirangako omusaayi bw'atyo. 22 
Era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi, 
era awataba kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa. 23 Kale 
ebifaananyi by'ebye eby'omu ggulu kyabigwanira okunaazibwa n'ebyo, 
naye eby'omu ggulu byennyini okunaazibwa ne ssaddaaka ezisinga ezo. 24 


Kubanga Kristo teyayingira mu kifo eki. tukuvu ekyakolebwa n'emikono 
ekyafaanana ng'ekyo eky'amazima naye mu ggulu mwennyini, okulabika 
kaakano mu maaso ga Katonda, ku lwaffe: 25 so si kwewangayo mirundi 
mingi; nga kabona asingE obukulu bw'ayingira mu kifo ekitukuvu buli 
mwaka n'omusaayi ogutali gugwe; 26 kubanga kyandimugwanidde 
okubonaabonanga emirundi emingi okuva ku kutondebwa kw'ensi: naye 
kaakano omulundi gumu ku nkomerero y'emirembe alabise okuggyawo 
ekib: olw'okwewaayo yennyini. 27 Era ng'abantu bwe baterekerwa okufa 
omulundi ogumu, oluvannyuma Iw'okwo musango; 28 era ne Kristo 
bw'atyo, bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi 
by'abangi, alirabika omulundi ogvv'okubiri awatali kibi eri abo 
abamulindirira, olw'obulokozi. 


10:1 Kubanga amateeka bwe galina ekisiikirize eky'ebirungi ebyali 
bigenda okujja, so si kifaananyi kyennyini eky'ebigambo, ne ssaddaaka 
ezitajjulukuka, ze bawaayo obutayosa buli mwaka buli mwaka; tebayinza 
ennaku zonna kutuukirize abo abazisemberera. 2 Kubanga 
tezandirekeddwayo kuweebwayoi kubanga abasinza bwe bamala 
okunaazibwa ddala omulundi ogumu tebandibadde na kwetegeerako bibi 
nate. 3 Naye mu ezo mulimu okujjukizanga ebibi buli mwaka bul mwaka. 
4 Kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okuggyako 
ebibi. 5 Ng'ajja mu nsi, kyava ayogera nti Ssaddaaka n'ebiweebwayo 
tewabyagala, Naye wanteekerateekera omu biri; 6 Tewasiima ebyokebwa 
ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi; 7 Ne ndyoka njogera nti Laba nzize 
(Mu muzingo gw'ekitabo ekya mpandiikwako) Okukola by'oyagala, ai 
Katonda 8 Bw'ayogera waggulu nti Ssaddaaka n'ebiweebwayo 
n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi tewaoyagala so 
tewabisiima (ebyo bye biweebwayo ng'amateeka bwe gali), 9 n'alyoka 
ayogera nti Laba, nzize okukola by'oyagala. Aggyawo eky'oubereberye, 
alyoke anyweze eky'oubiri. 10 Mu ebyo by'ayagala watukuzibwa 
olw'okuwaayo omuliri gwa Yesu Kristo omulundi gumu. 11 Na buli 
kabona aymirira buli lunaku ng'aweereza ng'awaayo emirundi emingi 
ssaddaaa ezitajjulukuka, ezitayinza kugyako bibi emirembe gyonna: 12 


naye oyo bwe yamala okuwaayo saddaaka emu olw'ebibi okutuusa 
mirembe gyonna, n'alyoka atuula mu mukono ogwa ddyo ogwa Katonda; 
13 ng'alindirira oluvannyuna abalabe be okufuusibwa entebe y'ebigere bye. 
14 Kubanga olw'ouwaayo ssaddaaka emu yatuukiriza kutuusa emirembe 
gyonna abatu uzibwa. 15 Era n'Omwoyo Omuakuvu ye mujulirwa gye tuli: 
kubanga bw'amala okwogera nti 16 Eno ye ndagaano gye ndiragaana nabo 
Oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama; Nditeeka amateeka 
gange ku mutima gwabwe, Era ne ku magezi gaabwe ndigawandiika; 
n'alyoka ayogera nti 17 N'ebibi byabwe n'obujeemu bwabwe siribijjukira 
nate. 18 Naye awali okuggibwako ebyo, wakyali kuwangayo ssaddaaka 
w'ekibi. 19 Kale ab'oluganda, bwe tulina bugumu okuyingira mu kifo 
ekitukuvu olw'omusaayi gwa Yesu, 20 mu kkubo lye yatukubira, eriggya 
eddamu, eriyita mu ggigi, gwe mubiri gwe; 21 era bwe tulina kabona 
omunene afuga ennyumba ya Katonda; 22 tusemberenga n'omwoyo 
ogw'amazima olw'okukkiriza okutuukiridde, emitima gyaffe nga 
mansirwako okuggyamu omwoyo nubi, n'emibiri gyaffe nga ginaabwa 
n'amazzi amalungi: 23 tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe 
butasagaasagana; kubanga eyasuubiza mwesigwa: 24 era tulowoozainenga 
fekka na fekka okukubiringa okwagala n'ebikolwa ebirungi; 25 
obutalekanga kukunyaana wamu, ng'abalala bwe bayisa, naye nga 
tubuulirira; era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe tutyo, nga bwe 
mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. 26 Kuba bwe tugenderera 
okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima, 
tewasigaddeeyo aate ssaddaaka olw'ebibi, 27 wabula okulindirira n'obuti 
omusango, n'obukambwe obw'omuliro ogugenda okwokya abalabe. 28 
Anyooma amateeka ga Musa afa awatali kusaasirwa olw'abajulirwa 
ababiri oba basatu: 29 mulowooza mutya, okubonerezebwa oyo 
kw'alisaanyizibwa kulyeakana wa okusinga okuba okubi eyalinnyiririra 
ddala Omwana wa Katonda, n'alowooza omusaayi gw'endagaaao 
ogwamutukuza obutaba mutukuvu, n'agirira ekyejo Omwoyo ow'ekisa? 30 
Kubanga tumumaayi oyo eyayogera nti Eggwanga lyange, nze ndiwalana. 
Era nate nti Mukama alisalira omu sango abantu be. 31 Kigambo kya ntiisa 
okugwa mu mikono gya Katonda omulamu. 32 Naye mujjukire ennaku 


ez'edda, bwe mwamala okwakirwa, ze mwagumiikiririzaamu okufuba 
okunene okw'ebibonoobono; 33 olulala bwe mwafuuka ekyerolerwa 
olw'ebivume n'okulaba ennaku; olulala, bwe mwassa ekimu n'abo 
abaakolerwa ebyo. 34 Kubanga mwasaasira abasibe, era mwagumiikiriza 
n'essanyu okunyagibwako ebintu byammwe, nga mutegeera nga mulina 
mwekka ebintu ebisinga obulungi era eby'olubeerera. 35 Kale 
temusuulanga bugumu bwammwe, obuliko empeera ennene. 36 Kubanga 
mwetaaga okugumiiluriza, bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala 
mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. 37 Kubanga wakyasigaddeyo 
akaseera katono nnyo, Ajja alituuka, so talirwa. 38 Naye omutuukirivu 
wange aliba mulamu lwa kukkiriza: Era bw'addayo ennyuma, emmeeme 
yange temusanyukira. 39 Naye ffe tetuli ba kudda nnyuma mu kuzikirira, 
naye tuli ba kukkiriza olw'okulokola obulamu. 


11:1 Okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa kye kitegeereza ddala 
ebigambo ebitalabika. 2 Kubanga abakadde baategeerezebwa mu okwo. 3 
Olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya 
Katonda, era ekirabika kyekyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. 
4 Olw'okukkiriza Abiri yawa Katonda ssaddaaka esinga obulungi okukira 
eya Kayini, eyamutegeezesa okuba n'obutuukirivu, Katonda bwe 
yategeereza ku birabo bye: era olw'okwo newakubadde nga yafa 
akyayogera. 5 Olw'okukkiriza, Enoka yatwalibwa obutalaba kufa; 
n'atalabika kubanga Katoada yamutwala: kubanga bwe yali nga 
tannatwalibwa yategeezebwa okusumibwa Katonda: 6 era awataba 
kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa: kubanga ajja eri Katonda kimugwanira 
okukkiriza nga Katonda waali, era nga ye mugabi w'empeera eri abo 
abamunoonya. 7 Olw'okukkiriza Nuuwa, bwe yalabulwa Katoada ku 
bigambo ebyali bitannalabika, n'atya bulungi n'asiba eryato olw'okulokola 
ennyumba ye; kyeyava asalira ensi omusango, n'afuuka omusika 
w'obutuukirivu obuli mu kukkiriza. 8 Olw'okukkiriza Ibulayimu, bwe 
yayitibwa, n'awulira n'okugenda n'agenda mu kifo kye yali agenda 
okuweebwa okuba obusika; a'avaayo nga tamanyi gy'agenda. 9 
Olw'okukkiriza n'abeeranga omugenyi mu nsi eyasuubizibwa, ng'etali yiye, 


ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo, basika banne 
ab'okusuubizibwa okwo: 10 kubanga yalindirira ekibuga kiri ekirina 
emisingi, Katonda kye yakuba kye yazimba. 11 Olw'okukkiriza era ne 
Saala yennyini n'aweebwa amaanyi okuba olubuto newakubadde nga yali 
ayitiridde mu myaka, kubanga oyo eyasuubiza yamulowooza nga 
mwesigwa: 12 era kyebaava bazaalibwa oyo omu era eyali ng'afudde, 
abali ng'emmunyeenye ez'omu ggulu obungi, era ng'omusenyu oguli ku 
ttale ly'ennyanja ogutabalika. 13 Abo bonna baafiiira mu kukkiriza, nga 
tebaweereddwa ebyasuubizibwa, naye nga babirengerera wala, era nga 
babiramusa, era nga baatula nga bagenyi era abatambuze ku nsi. 14 
Kubanga aboogera bwe batyo boolesa nga banoonya ensi ey'obutaka. 15 
Era singa bajjukira ensi eri gye baavaamu, bandibadde n'ebbanga 
okuddayo. 16 Naye kaakano beegomba ensi esinga obulungi, ye y'omu 
ggulu; Katonda kyava alema okukwatibwa ensonyi ku lw'abo, 
okuyitibwanga Katonda waabwe: kubanga yabateekerateekera ekibuga. 17 
Olw'okukkiriza Ibulayimu; bwe yakemebwa, n'awaayo Isaaka; era 
eyaweebwa ebyasuubizibwa n'essanyu yali agenda okuwaayo omwana we 
eyazaalibwa omu yekka; 18 eyagambibwa nti Mu Isaaka ezzadde lyo mwe 
linaayitirwanga: 19 bwe yalowooza nga Katonda ayinza okuzuukiza mu 
bafu era; era mwe yamuweerwa mu kifaananyi. 20 Olw'okukkiriza Isaaka 
yasabira omukisa Yakobo ne Esawu, era mu bigambo ebyali bigenda 
okujja. 21 Olw'okukkiriza Yakobo, bwe yali agenda okufa, yasabira 
omukisa abaana ba Yusufu bombiriri; n'asinza ng'akutamye ku musa 
gw'omuggo gwe. 22 Olw'okukkiriza Yusufu, bwe yali ng'anaatera okufa, 
n'ayogera ku kuvaayo kw'abaana ba Isiraeri; n'alagira eby'amagumba ge. 
23 Olw'okukkiriza Musa, bwe yazaalibwa, abazadde be ne bamukwekera 
emyezi esatu, kubanga baamuleba nga mulungi; ne batarya kiragiro kya 
kabaka. 24 Olw'okukkiriza Musa, bwe yakula, n'agaana okuyitibwanga 
omwana wa muwala wa Falaawo; 25 ng'asinga okwagala okukolebwanga 
obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima 
okw'ekibi okuggwaawo amangu; 26 ng'alowooza ekivume kya Kristo 
okuba obugagga obusinga ebintu by'e Misiri: kubanga yeekaliriza empeera 
eyo. 27 Olw'okukkiriza n'aleka Misiri, nga tatya busungu bwa kabaka: 


kubanga yagumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. 28 Olw'okukkiriza yakola 
Okuyitako n'okumansira omusaayi, eyazikiriza ababereberye aleme 
okubakomako. 29 Olw'okukkiriza ne bayita mu Nnyanja Emmyufu nga ku 
lukalu: Abamisiri bwe baagezaako okukola bwe batyo ne 
basaanyizibwawo. 30 Olw'okukkiriza bbugwe wa Yeriko n'agwa, nga 
kimaze okwebungululirwa ennaku musanvu. 31 Olw'okukkiriza Lakabu 
omwenzi oyo teyazikiririra wamu n'abo abataagonda, bwe yasembeza 
abakessi emirembe. 32 Njogere ki nate? Kubanga ebbanga linanzigwako 
bwe nnaayogera ku Gidiyooni, Balaki, Samusooni, Yefusa; ku Dawudi ne 
Samwiri ne bannabbi: 33 olw'okukkiriza abo be baawangula obwakabaka, 
be baakola eby'obutuukirivu, be baafuna ebyasuubizibwa, be baabuniza 
obumwa bw'empologoma, 34 be baazikiza amaanyi g'omuliro, be badduka 
obwogi bw'ekitala, be baaweebwa amaanyi okuva mu bunafu, be baafuuka 
abazira mu ntalo, be baagoba eggye ly'ab'amawanga. 35 Abakazi ne 
baweebwa abafu baabwe mu kuzuukira: n'abalala ne bayigganyizibwa, nga 
tebagaaya kununutibwa, balyoke baweebwe okuzuukira okusinga 
obulungi: 36 n'abalala ne bakemebwa nga baduulirwa era nga bakubibwa, 
era nate nga basibibwa ne bateekebwa mu kkomera: 37 baakubibwa 
amayinja, baasalibwamu n'emisumeeno, baakemebwa, battibwa n'ekitala: 
baatambulanga nga bambadde amaliba g'endiga n'ag'embuzi; nga tebalina 
kantu, nga babonyaabonyezebwa, nga bakolwa obubi 38 (ensi 
beetaasaanira), nga bakyamira mu malungu ne ku nsozi ne mu mpuku ne 
mu bunnya obw'ensi. 39 N'abo bonna bwe baamala okutegeezebwa 
olw'okukkiriza kwabwe, ne batafuna ekyasuubizibwa, 40 Katonda bwe 
yatulabira edda ffe ekisinga obulungi, bo baleme okutuukirizibwa ffe nga 
tetuliiwo. 


12:1 Kale naffe, bwe tulina olufu Iw'abajulirwa olwenkana awo 
olutwetoolodde, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, 
tuddukenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe, 
2 nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era 
omutuukiriza waakwo, olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge 
eyagutniikiriza omusalaba, ng'anyooma ensonyi, n'atuula ku mukono ogwa 


ddyo ogw'entebe ya Katonda. 3 Kubanga mumulowooze oyo 
eyagumiikiriza empaka embi ezenkana awo ez'abakola ebibi ku bo 
bennyini, mulemenga okukoowa, nga muddirira mu mmeeme zammwe. 4 
Temunnawakana okutuusa ku musaayi nga mulwana n'ekibi: 5 era 
mwerabidde ekigambo ekibuulirira, ekyogera nammwe ng'abaana nti 
Mwana wange, tonyoomanga kukangavvula kwa Mukama, So 
toddiriranga bw'akunenyanga; 6 Kubanga Mukama gw'ayagala 
amukangavvula, Era akuba buli mwana gw'akkiriza. 7 
Olw'okukangavvulwa kyemunaavanga mugumiikiriza; Katonda abakola 
ng'abaana; kuba mwana ki kitaawe gw'atakangavvula? 8 Naye bwe 
munaabeeranga awatali kukangawulwa, okugwana okututuukako fenna, 
muli beebolereze, so si baana. 9 Nate twalina bakitaffe ab'omubiri gwaffe 
abaatukangavvulanga, ne rubassangamu ekitiibwa: tetulisinga nnyo 
okugonderanga Kitaawe w'emyoyo, ne tuba abalamu? 10 Kubanga bo 
baatukangavvuliranga ennaku si nnyingi olw'okwegasa bo; naye oyo 
atukangavvula olw'okutugasa, tulyoke tufune omugabo ku butukuvu bwe. 
11 Okukakangavvulwa kwonna mu biro ebya kaakano tekufaanana nga 
kwa ssanyu wabula kwa nnaku: naye oluvannyuma kubala ebibala 
eby'emirembe eri abo abayigirizibwa mu kwo; bye by'obutuukirivu. 12 
Kale mu gololenga emikono egirengejja, namaviivi agakozimba; 13 era 
mu kubirenga ebigere byammwe ama kubo amagolokofu, awenyera 
alemenga okugavaamu, naye awoneng: buwonyi. 14 Mugobererenga 
emirembe eri abantu bonna, n'obutukuvu, awatali obwo siwali aliraba 
Mukama 15 nga mutunuulira nnyo walemenga okuba omuntu yenna awee 
buuka mu kisa kya Katonda; ekikolo kyonna eky'okukaawa kiremenga 
okuloka n'okubeeraliikiriza, era ne kigwagwawaza abangi; 16 walemenga 
okubeera omwenzi, oba atatya Katonda, nga Esawu, eyatunda obusika 
bwe olw'akawumbo k'emmere akamu. 17 Kubanga mumanyi nga era 
oluvannyuma bwe yayagala okusikira omukisa, n'agaanibwa (kubanga 
teyalaba bbanga lya kwenenyezaamu), newakubadde nga yagunoonya nnyo 
n'amaziga. 18 Kubanga temuzze ku lusozi olukwatibwako era olwaka 
n'omuliro, n'eri ekizikiza ekikutte zzigizigi, ne kibuyaga, 19 n'okuvuga 
kw'ekkondeere, n'eddoboozi ly'ebigambo; abaaliwulira ne beegayirira 


obutayongerwako kigambo lwa kubiri: 20 kubanga tebaakiyinza 
ekyalagirwa nti Newakubadde n'ekisolo bwe kikoma ku lusozi, 
kirikubibwa amayinja: 21 n'ebyalabika byali bya ntiisa bwe biti Musa 
n'okugamba n'agamba nti Ntidde nnyo era nkankanye: 22 naye muzze ku 
lusozi Sayuuni, ne ku kibuga kya Katonda omulamu, Yerusaalemi eky'omu 
ggulu, n'eri obukumi bwa bamalayika, 23 eri ekkuņnņaaniro eddene era 
ekkanisa ey'ababereberye abaawandiikibwa mu ggulu, n'eri Katonda 
Omulamuzi wa bonna, n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abaatuukirizibwa, 24 
n'eri Yesu omubaka w'endagaano empya, n'eri omusaayi ogw'okumansira 
ogwogera ebirungi okusinga ogwa Abbeeri. 25 Mwekuume 
obutagaananga ayogera. Kubanga bali bwe bataalokoka, bwe baamugaana 
oyo eyabalabula ng'ayima mu nsi, ffe abakuba oyo atulabula ng'ayima mu 
ggulu tulisinga nnyo obutalokoka: 26 eyakankanya ensi n'eddoboozi lye 
mu biro biri: naye kaakano yasuubiza, ng'ayogera nti Ekyasigadde 
omulundi gumu ndinyeenya, si nsi yokka, naye era n'eggulu. 27 N'ekyo, nti 
Ekyasigadde omulundi gumu, kitegeeza okuggibwawo kw'ebyo 
ebikankanyizibwa, ng'ebyakolebwa, ebitakankanyizibwa biryoke 
bibeerewo. 28 Kale, bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa, 
tubenga n'ekisa, kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda 
n'okwegendereza n'okutya: 29 kubanga Katonda waffe gwe muliro 
ogwokya. 


13:1 Okwagala ab'oluganda kubeerengawo. 2 Temwerabiranga kusembeza 
bagenyi: kubanga olw'okwo waaliwo abaasembeza bamalayika nga 
tebamanyi. 3 Mujjukirenga abasibe, ng'abasibirwa awamu nabo; era 
n'abalaba ennaku, kubanga nammwe muli mu mubiri. 4 Okufumbiriganwa 
kwa kitiibwa eri bonna, n'ekitanda kirongoofu; kubanga abakaba n'abenzi 
Katonda alibasalira omusango. 5 Mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga 
bintu; bye mulina bibamalenga: kubanga ye yennyini yagamba nti 
Sirikuleka n'akatono, so sirikwabulira n'akatono. 6 N'okwanyganga ne 
twanyanga okwogera nti Mukama ye mubeezi wange; ssiritya: Omuntu 
alinkola ki? 7 Mujjukirenga abo abaabafuga, abaababuulira ekigambo kya 
Katoada; era nga mutunuulira enkomerero y'empisa zaabwe, 


mugobererenga okukkiriza kwabwe. 8 Yesu Kristo jjo ne leero aba bumu 
n'okutuusa emirembe n'emirembe. 9 Temutwalibwatwalibwanga kuyigiriza 
okw'engeri ennyingi okuggya: kubanga kirungi omutima okunywezebwa 
n'ekisa; so si kunywezebwa na mpisa ez'okulyanga, ezitagasa abo 
abazitambuliramu. 10 Tulina ekyoto abaweereza eby'omu weema kye 
batalagirwa kuliirangako. 11 Kubanga ebisolo biri, ebitwalibwamu 
omusaayi gwabyo kabona asinga obukulu mu kifo ekitukuvu olw'ekibi, 
emibiri gyabyo gyokerwa bweru wa lusiisira. 12 Era ne Yesu kyeyava 
abonabonera ebweru wa wankaaki, alyoke atukuze abantu n'omusaayi gwe 
ye. 13 Kale tufulume okugenda gy'ali ebweru w'olusiisira nga twetisse 
ekivume kye. 14 Kubanga wano tetulina kibuga ekibeerera, naye tunoonya 
ekigenda okujja. 15 Kale mu oyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka 
ey'ettendo, kye kibala eky'emimwa egya tula erinnya lye. 16 Naye okukola 
obulungi n'okukkaanya temwerabiranga: kubanga ssaddaaka eziri ng'ezo 
zisanyusa nnyo Katonda. 17 Muwulirenga abo ababafuga 
mubagonderenga: kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe, 
ng'abaliwoza bwe baakola; balyoke bakolenga bwe batyo n'essanyu so si 
na kusinda: kubanga ekyo tekyandibagasizza mmwe. 18 Mutusabirenga: 
kubanga tumanyidde ddala nga tulina omwoyo omulungi, nga twagala 
okubanga n'empisa ennungi mu byonna. 19 Era okusinga ennyo 
mbeegayirira okukolanga bwe mutyo, ndyoke nkomezebwewo mangu gye 
muli. 20 Naye Katonda ow'emirembe, eyakomyawo okuva mu bafu 
omusumba w'endiga omukulu olw'omusaayi ogw'endagaano ey'olubeerera, 
ye Mukama waffe Yesu, 21 abatuukirize mu buli kigambo kirungi 
okukolanga. by'ayagala, ng'akolera mu ffe ekisiimibwa mu maaso ge, ku 
bwa Yesu Kristo; aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. 
22 Naye mbabuulirira, ab'oluganda, mugumiikirizenga ekigambo 
eky'okubuulirira: kubanga mbawandiikidde mu bigambo bitono. 23 
Mumanye nga muganda waffe Timoseewo yateebwa; bw'alijja amangu, 
ndibalabira wamu naye. 24 Mulamuse bonna abafuga, n'abatukuvu bonna. 
Ab'omu Italiya babalamusizza. 25 Ekisa kibeerenga nammwe mwenna. 
Amiina. 


Yakobo 


1:1 Yakobo, omuddu wa Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo, eri 
ebika ekkumi n'ebibiri ebyasaasaana, mbalamusizza. 2 Mulowoozenga 
byonna okuba essanyu, baganda bange, bwe munaagwanga mu 
kukemebwa okutali kumu; 3 nga mutegeera ng'okugezebwa kw'okukkiriza 
kwammwe kuleeta okugumiikiriza. 4 Era omulimu gw'okugumiikiriza 
gutuukirirenga, mulyoke mubeere abaatuukirira, abalina byonna, 
abataweebuuka mu kigambo kyonna. 5 Naye oba ng'omuntu yenna ku 
mmwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so 
takayuka; era galimuweebwa. 6 Naye asabenga mu kukkiriza, nga taliiko 
ky'abuusabuusa: kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjengo ery'ennyanja 
eritwalibwa empewo ne lisuukundibwa. 7 Kubanga omuntu oyo 
talowoozanga ng'aliweebwa ekintu kyonna eri Mukama waffe 8 omuntu 
ow'emyoyo ebiri, atanywera mu makubo ge gonna. 9 Naye ow'oluganda 
omukopi yeenyumirizenga olw'obukulu bwe: 10 era n'omugagga 
yeenyumirizenga olw'okukopawala kwe: kubanga aliggwaawo ng'ekimuli 
ky'omuddo. 11 Kubanga enjuba evaayo n'omusana omungi n'ewotosa 
omuddo; n'ekimuli kyagwo ne kigwa n'obulungi bw'ekifaananyi kyagwo ne 
bubula: era n'omugagga bw'atyo bw'aliwotoka mu kutambula kwe. 12 
Alina omukisa omuntu agumiikiriza okukemebwa: kubanga' bw'alimala 
okusiimibwa aliweebwa engule ey'obulamu, Mukama waffe gye yasuubiza 
abamwagala. 13 Omuntu yenna bw'akemebwanga, tayogeranga nti 
Katonda ye ankema kubanga Katonda takemeka na bubi, era ye yennyini 
takema muntu yenna: 14 naye buli muntu akemebwa, ng'awalulwa 
okwegomba kwe ye n'asendebwasendebwa. 15 Okwegomba okwo ne 
kulyoka kuba olubuto ne kuzaala okwonoona: n'okwonoona okwo, bwe 
kumala okukula; ne kuzaala okufa. 16 Temwerimbalimbanga, baganda 
bange abaagalwa. 17 Buli kirabo kirungi na buli kitone kituukirivu kiva 
waggulu, nga kikka okuva eri Kitaffe ow'ebyaka, atayiriza kuba na 
kufuukafuuka newankubadde ekisiikirize eky'okukyuka. 18 Olw'okuteesa 
kwe yatuzaala n'ekigambo eky'amazima, tulyoke tubeere ng'omwaka 
omubereberye ogw'ebitonde bye. 19 Ekyo mukimanyi, baganda bange 


abaagalwa. Naye buli muntu iabeerenga, mwangu wa kuwulira, 
alwengawo okwogera, alwengawo okusunguwala 20 kubanga obusungu 
bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. 21 Kale muteekenga wala 
obugwagwa bwonna n'obubi obusukkiridde, mutoolenga n'obuwombeefu 
ekigambo ekisigibwa ekiyinza okulokola obulamu bwammwe. 22 Naye 
mubeerenga bakozi, ba kigambo, so si bawulizi buwulizi, nga 
mwerimbalimba. 23 Kubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi 
w'ekigambo, so nga si mukozi, oyo afaanana ng'omuntu leyeeiaba amaaso 
ag'obuzaaliranwa bwe mu ndabirwamu: 24 kubanga yeeraba n'agenda, 
amangu ago ne yeerabira bw'afaananye. 25 Naye atunula mu mateeka 
amatuukirivu ag'eddembe n'anyiikiriramu, nga si muwulizi eyeerabira naye 
mukozi akola, oyo anaaweebwaaga omukisa mu kukola kwe. 26 Omuntu 
yenna bwe yeerowooza nga wa ddiini, bw'ataziiza. lulimi lwe, naye nga 
yeerimba omutima gwe eddiini y’oyo teriiko kyegasa. 27 Eddiini 
ennongoofu eteriimu kko mu maaso ga Katonda Kitaffe ye eno, 
okulambulanga abafuuzi ne bannamwandu mu bunaku bwabwe, 
n'okwekuumanga obutaba na mabala ag'omu nsi. 


2:1 Baganda bange, temubanga na kukkiriza kwa Mukama waffe Yesu 
Kristo Ate ne muba n'okusosolanga mu bantu. 2 Kubanga bw'ayingira mu 
kkuņņaaniro lyammwe omuntu alina empeta eya zaabu ayambadde 
eby'obuyonjo, era n'omwavu ayambadde enziina n'ayingira, 3 nammwe ne 
mwaniriza ayambadde ebyambalo eby'obuyonjo, ne mwogera nti Ggwe 
tuula wano awalungi era ne mugamba omwavu nti Ggwe yimirira eri, oba 
tuula wansi awali akatebe k'ebigere byange; 4 nga temwawukanye mu 
mmwe mwekka, ne mufuuka abasazi b'ensonga ab'ebirowoozo ebibi? 5 
Muwulire, baganda bange abaagalwa; Katonda teyalonda abalina obwavu 
bw'omu nsi okubeeranga n'obugagga obw'okukkiriza, n'okusikira 
obwakabaka bwe yasuubiza abamwagala? 6 Naye mmwe mwanyooma 
omwavu. Abagagga si be babajooga ne babawalula bennyini awasalirwa 
emisango? 7 Singa bavuma erinnya eddungi lye muyitibwa? 8 Naye bwe 
muba mutuukiriza etteeka lino eriri nga kabaka w'amateeka, nga bwe 
kyawandiikibwa nti Oyagalariga muntu munno nga bwe weeyagala wekka, 


mukola bulungi. 9 Naye bwe munaasosolanga mu bantu, nga mukoze kibi, 
ne musingibwa amateeka ng’abonoonyi 10 Kubanga omuntu yenna bw'aba 
akwata amateeka gonna, naye n'asobya mu limu, ng'azzizza omusango 
gwa gonna. 11 Kubanga oyo eyayogera nti Toyendanga, ate yayogera nti 
Tottanga. Kale bw'otoyenda naye n'otta, ng'ofuuse mwonoonyi 
w'amateeka. 12 Mwogerenga era mukolenga bwe mutyo ng'abagenda 
okusalirwa omusango n'amateeka ag'eddembe. 13 Kubanga omusango 
tegubaako kusaasirwa eri atasaasira: okusaasira kujaguliza ku musango. 
14 Kigasa kitya, baganda bange, omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza, 
naye n'ataba na bikolwa? Okukkiriza okwo kuyinza okumulokola? 15 Bwe 
wabaawo ow'oluganda omusajja oba mukazi nga bali bwereere, 
ng'emmere eya buli lunaku tebamala, 16 era omu ku mmwe bw'abagamba 
nti Mugende n'emirembe mubugume, mukkute, naye ne mutabawa omubiri 
bye gwetaaga; kigasa kitya? 17 Era n'okukkiriza bwe kutyo, bwe 
kutabaako bikolwa, wokka nga kufudde. 18 Naye muntu alyogera nti 
Ggwe olina kukkiriza, nange nnina ebikolwa: ndaga okukkiriza kwo 
awatali bikolwa byo, nange olwebikolwa byange ndikulaga okukkiriza 
kwange. 19 Okkiriza nga Katonda ali omu; kola bulungi: era ne bassetaani 
bakkiriza, ne bakankana. 20 Naye yagala okutegeera, ggwe omuntu 
taliimu, ng'okukkiriza awatali biolwa tekuliiko kye kugasa? 21 Ibulayimu 
jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa, kubanga yawaayo Isaaka 
omwana we ku kyoto? 22 Olaba ng'okukkiriza wakolera wamu n'ebikolwa 
bye, era okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye: 23 
ekyawandimbwa ne kituukirira ekyogera nti Ibulayimu n'akkiriza Katonda, 
ne kumubalirwa okuba obutuukirivu; ayitibwa mukwano gwa Katonda. 24 
Mulaba ng'omutitu aweebwa butuukirivu lwa bikolwa, so si Iwa kukkiriza 
kwokka. 25 Era ne Lakabu omwenzi bw'atyo teyaweebwa utuukirivu lwa 
bikolwa, kubanga asembeza ababaka, n'abayisa mu kubo eddala? 26 Kuba 
ng'omubiri watali mwoyo bwe guba nga gufude, era n'okukkiriza bwe 
kutyo watali bikolwa nga kufudde. 


3:1 Temubeeranga bayigiriza bangi, baganda bange, nga mumanyi ga 
tulisalirwa omusango ogusinga bunene. 2 Kubanga mu bingi tusobya fenna. 


Omuntu yenna bw'atasobya mu kigambo, oyo ye muntu yatuukirira, ayinza 
Okuziyiza era omubiri gwe gwonna. 3 Naye we tuteeka ebyuma 
eby'embalaasi mu mimwa gyazo ziryoke zitugonderenga, tuyinza okufuga 
emibiri g yazo gyonna. 4 Laba, era n’amaato, newakubadde nga manene 
we gatyo, era nga gatwalibwa empewo ez'amaanyi, enkasi entono ennyo 
ye egagoba yonna yonna omugoba y'asiima mu kwagala kwe. 5 Era 
n'olulimi bwe lutyo kye kitundu ekitono, ne Iwenyumiriza nnyo. Laba, 
emiti emingi egyenkanidde awo okwokebwa akaliro akatono bwe katyo. 6 
N'olulimi muliro: ensi ey'obubi mu bitundu byaffe Iwe lulimi, olwonoona 
omubiri gwonna, era olukoleeza nnamuziga w'ebitonde byonna, era 
olukoleezebwa Ggeyeena. 7 Kubanga buli ngeri ey'ensolo n'ennyonyi 
n'ebyewalula n'ebyennyanja bifugika era byafugibwa abantu: 8 naye olulimi 
siwali muntu ayinza kulufuga; bubi obutaziyizika, lujjudde obusagwa 
obutta. 9 Olwo lwe tutenderezesa Mukama waffe ye Kitaffe; era olwo Iwe 
tukolimiza abantu abaakolerwa mu kifaananyi kya Katonda: mu kamwa 
akamu mwe muva okutendereza n'okukolima. Baganda bange, ebyo 
tekibigwanira kubeera bwe bityo. 10 mu kamwa akamu mwe muva 
okutendereza n'okukolima. Baganda bange, ebyo tekibigwanira kubeera 
bwe bityo. 11 Ensulo ekulukuta amazzi amalungi n'agakaawa mu liiso 
erimu? 12 Omutiini guyinza, baganda bange, okubala ezeyituuni, oba 
omuzabbibu okubala ettiini? So amazzi ag'omunnyo tegayinza kuvaamu 
malungi. 13 Ani alina amagezi n'okutegeera mu mmwe? Alagenga mu 
mpisa ennungi ebikolwa bye mu magezi amawombeefu. 14 Naye bwe 
muba n'obuggya obukambwe n'okuyomba mu mutima gwammwe, 
temwenytunirizanga so temulimbanga okuziyiza amazima. 15 Amagezi 
gano si ge gakka okuva waggulu, naye ga mu nsi, ga buzaaliranwa, ga 
Setaani. 16 Kubanga awaba obuggya n'okuyomba, we waba okutabuka na 
buli kikolwa ekibi. 17 Naye amagezi agava waggulu okusooka 
malongoofu, nate ga mirembe, mawombeefu, mawulize, agajjudde 
okusaasira n'ebibala ebirungi, agatalina kwawula, agatalina bunnanfuusi. 
18 Era ekibala eky'obutuukirivu kisigibwa mu mirembe eri abo abaleeta 
emirembe. 


4:1 Entalo ziva wa n'okulwana kuva wa mu mmwe? Si muno, mu 
kwegomba kwammwe okulwana mu bitundu byammwe? 2 Mwegomba so 
temulina: mutta, era mwegomba, ao temuyinza kufuna: mulwana era 
mutabaala; temulina kubanga temusaba. 3 Musaba ne mutaweebwa, 
kubanga musaba bubi; mulyoke mubikoze okwegomba kwammwe. 4 
Mmwe abakazi abenzi temumanyi ng'omukwano gw'ensi bwe bulabe bwa 
Katonda? Kale, omuntu yenna bw'ayagala okubeera mukwano gw'ensi 
yeefuula mulabe wa Katonda. 5 Oba mulowooza ng'ekyawandiikibwa 
kyogerera bwereere? Omwoyo gwe yatuuza mu ffe gwegomba okuleeta 
obuggya? 6 Naye yeeyongera okugaba ekisa. Kyekiva kyogera nti 
Katonda alwana n'ab'amalala, naye abawombeefu abawa ekisa. 7 Kale 
mujeemulukukirenga katonda; naye mulwanenga ne Setaani, naye 
anaabaddukanga. 8 Musembererenga Katonda, naye anaabasembereranga 
mmwe. Munaabenga mu ngalo, abalina ebibi; era mutukuzenga emitima 
gyammwe, mmwe abalina emmeeme ebbiri. 9 Munakuwale, mukube 
ebiwoobe, mukaabe: okuseka kwammwe kufuuke ebiwoobe, n'essaayu 
lifuuke okunakuwala. 10 Mwetoowazenga mu maaso ga Mukama waffe, 
naye alibagulumiza. 11 Temwogeraganangako bubi, ab'oluganda. Ayogera 
obubi ku w'oluganda, oba asalira omusango ow'oluganda, ayogera obubi 
ku mateeka, era asalira musango mateeka: naye bw'asalira omusango 
amateeka, nga toli mukozi wa mateeka, wabula omusazi w'omusango. 12 
Eyateeka amateeka, era omusazi w'omusango, ali omu oyo ayinza 
okulokola n'okuzikiriza, naye ggwe asalira omusango munno ggwe ani? 13 
Kale nno mmwe aboogera nti Leero oba jjo tunaagenda mu kibuga gundi; 
tulimalayo omwaka gumu tulitunda tuliviisa amagoba: 14 naye nga 
temutegeera bya nkya Obulamu bwammwe buli nga kiki? Muli lufu, 
olulabika akaseera akatono, ne lulyoka luggwaawo: 15 we 
mwandyogeredde nti Mukama waffe bw'alyagala tuliba balamu, era 
tulikola bwe tuti oba bwe tuti. 16 Naye kaakano mwenyumiriza mu 
kwekulumbaza kwammwe: okwenyumiriza kwonna okuli bwe kutyo kubi. 
17 Kale amanya okukola obulungi n'atakola, kye kibi eri oyo. 


5:1 Kale nno mwe abagagga, mukaabe mulire olw'ennaku ezijja ku mmwe. 


2 Obugagga bwammwe buvunze, n'ebyambalo byammwe biriiriddwa 
ennyenje. 3 Ezaabu yammwe ne ffeeza zitalazze; n'obutalagge bwazo 
buliba mujulirwa gye muli, bulirya omubiri gwammwe ng'omuliro. 
Mwakuņņaanyiza ebintu mu maku ez'enkomerero. 4 Laba, empeera 
y'abakozi abaakungula ennimiro zammwe, gye mulyazaamaanya, ekaaba: 
n'ebiwoobe by'abo abakungula byayingira mu matu ga Mukama Ow'eggye. 
5 Mwesanyusa ku nsi, ne muwoomerwa ebinyumu; mwegezzezza mu 
mitima gyammwe nga ku lunaku olw'okubaaga ebya ssava. 6 Mwasala 
omusango okusinga omutuukirivu, ne mumutta; naye tabawakanya. 7 Kale, 
ab'oluganda, mugumiikirizenga okutuusa okujja kwa Mukama waffe. 
Laba, omulimi alindirira ebibala eby'ensi eby'omuwendo omungi, 
abigumiikiriza, okutuusa enkuba eya ddumbi n'eya ttoggo. 8 Era nammwe 
mugumiikirizenga; munywezenga emitima gyammwe: kubanga okujja kwa 
Mukama waffe kuli kumpi. 9 Temwemulugunyanga, ab'oluganda, mwekka 
na mwekka, muleme okusalirwa omusango: laba, omusazi w'emisango 
ayimiridde ku luggi. 10 Mutwale ekyokulabirako, ab'oluganda, 
eky'okubonyaabonyezebwa n'okugumiikiriza, bannabbi abaayogeranga mu 
linnya lya Mukama. 11 Laba, tubayita ba mukisa abaagumiikirizanga: 
mwawulira okugumiikiriza kwa Yobu, era mwalaba Mukama ku 
nkomerero bw'akola nga Mukama wa kisa kingi n'okusaasira. 12 Naye 
okusinga byonna, baganda bange temulayiranga newakubadde eggulu, 
newakubadde ensi, newakubadde ekirayiro ekirala kyonna naye ekigambo 
kyammwe weewaawo kibeerenga weewaawo, n'ekigambo kyammwe si 
weewaawo kibeerenga si weewaawo; muleme okugwa mu musaago. 13 
Waliwo mu mmwe omuntu ali obubi? asabeaga. Waliwo asanyuka? 
ayimbenga eby'okutendereza Katonda. 14 Waliwo mu mmwe omuntu 
alwadde? ayitenga abakadde b'ekkanisa; bamusabirenga, nga bamusiigako 
amafuta mu linnya lya Mukama waffe: 15 n'okusaba kw'okukkiriza 
kulirokola omulwadde, ne Mukama waffe alimuyimusa: era oba nga 
yakola ebibi birimuggibwako. 16 Kale mwatuliraganenga ebibi byammwe 
mwekka na mwekka, musabiraganenga, mulyoke muwone. Okusalia 
kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwakwo. 17 Eriya yali 
muntu eyakwatibwa byonna nga ffe, nasaba nnyo enkuba ereme 


okutonnya; enkuba n'etatonnya ku nsi emyaka esatu n'emyezi mukaaga. 18 
N'asaba nate; eggulu ne litonnyesa enkuba, ensi n'emeza ebibala byayo. 19 
Baganda bange, omuntu yenna mu mmwe bw'akyamanga okuva mu 
mazima, omuntu n'amala amukyusa, 20 ategeerenga ng'akpusa alina ebibi 
mu bukyamu obw'ekkubo lye alirokola obulamu mu kufa, era alibikka ku 
bibi bingi. 


1 Peetero 


1:1 Peetero, omutume wa Yesu Kristo, eri abalonde abaasaasaana 
abatambuze ab'omu Ponto, Ggalatiya, Kapadokiya, Asiya ne Bisuniya, 2 
nga bwe yasooka okutegeera Katonda Kitaffe, mu kutukuza kw'Omwoyo, 
olw'okugonda n'okumansirwako omusaayi gwa Yesu Kristo: ekisa 
n'emirembe byeyongerenga gye muli. 3 Yeebazibwe Katonda era Kitaawe 
wa Mukama waffe Yesu Kristo, eyatuzaala omulundi ogw'okubiri, 
ng'okusaasira kwe okungi bwe kuli, tubeerenga n'essuubi eddamu, 
olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu, 4 tuyingire mu busika 
obutaggwaawo, obutalina kko, obutawotoka, obwabaterekerwa mmwe mu 
ggulu, 5 amaanyi ga Katonda be gakuuma olw'okukkiriza okufuna 
obulokozi obweteeseteese okubikkulibwa mu biro eby'enkomerero. 6 
Obwo bwe mujagulizaamu, newakubadde nga mwanakuwazibwa mu 
kukemebwa okutali kumu akaseera akatono kaakano, oba nga 
kibagwanira, 7 okugezebwa kw'okukkiriza kwammwe okusinga 
omuwendo ezaabu eggwaawo, newakubadde ng'egezebwa mu muliro, 
kulyoke kulabike okuleeta ettendo n'ekitiibwa n'okugulumizibwa Yesu 
Kristo bw'alibikkulibwa: 8 gwe mwagala nga temunnaba kumulaba: gwe 
mutalaba kaakano naye mumukkiriza, ne mujaguza essanyu 
eritayogerekeka, eritina ekitiibwa: 9 nga muweebwa ekyabakkirizisa, bwe 
bulokozi bw'obulamu 10 Eby'obulokozi obwo bannabbi abaalagulanga 
eby'ekisa ekyali kigenda okujja gye muli baanoonyanga nnyo ne 
bakenneenyanga: 11 nga banoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana 
Omwoyo wa Kristo eyali mu bo bye yalaga, ng'asooka okutegeeza 
ebibonoobono bya Kristo, n'ekitiibwa ekibigoberera. 12 Nabo 


babikkulirwa nga si ku Iwabwe bokka wabula ku Iwammwe baaweereza 
ebyo bye mwakajja mubuulirwe kaakano abo abaababuulira enjiri mu 
Mwoyo Omutukuvu eyatumibwa okuva mu ggulu; bamalayika bye 
beegomba okulingiza. 13 Kale musibenga ebimyu by'amagezi gammwe, 
mutamiirukukenga, musuubirirenga ddala ekisa ekiribaleeterwa Yesu 
Kristo bw'alibikkulibwa; 14 ng'abaana abagonda, nga temwefaananya 
okwegomba okw'edda okw'omu butamanya bwammwe: 15 naye ng'oyo 
eyabayita bw'ali omutukuvu era nammwe mubeerenga batukuvu mu mpisa 
zonna; 16 kubanga kyawandiikibwa nti Munaabanga batukuvu; kubanga 
nze ndi mutukuvu. 17 Era bwe mumuyitanga Kitammwe, asala omusango 
awatali kusaliriza ng'omulimu gwa buli muntu bwe guli, mutambulenga 
n'entiisa mu biro byammwe eby'okuba abayise: 18 nga mumanyi nga 
temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo, ffeeza oba zaabu, mu mpisa 
zammwe ezitaliimu ze mwawee bwa bajjajjammwe; 19 wabula n'omusaayi 
ogw'omuwendo omungi, ng'ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema 
newakubadde ebbala, ye Kristo: 20 eyategeerebwa edda ensi nga 
tezinnatondebwa, naye n'alabisibwa ku nkomerero y'ebiro ku lwammwe, 
21 abakkiriza ku bubwe Katonda eyamuzuukiza mu bafu n'amuwa 
ekitiibwa; okukkiriza kwammwe n'okusuubira biryoke bibeerenga mu 
Katonda. 22 Kubanga mumaze okwetukuza obulamu bwammwe mu 
kugondera amazima olw'okwagalanga ab'olugaada okutaliimu 
bunnanfuusi, mwagalanenga mu mutima n'okufuba okungi: 23 bwe 
mwazaalibwa omulundi ogw'okubiri, si na nsigo eggwaawo, wabula 
eteggwaawo, n'ekigambo kya Katonda ekiramu eky'olubeerera. 24 
Kubanga Omubiri gwonna guli ng'omuddo, N'ekitiibwa kyagwo kyonna 
kiri ng'ekimuli ky'omuddo. Omuddo guwotoka ekimuli ae kigwa: 25 Naye 
ekigambo kya Mukama kibeerera emirembe n'emirembe. Era ekyo kye 
kigambo eky'enjiri eky'abajulirwa. 


2:1 Kale muteekenga wala obubi bwonna n'obukuusa bwonaa 
n'obunnanfuusi n'obuggya n'okwogera obubi kwonna, 2 ng'abaana abawere 
abaakajja bazaalibwe, mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu 
bulimba; galyoke gabakuze okutuuka ku bulokovu 3 oba nga rnwalega ku 


Mukama waffe bw'ali omulungi: 4 nga mujja eri oyo, ejjinja eddamu, 
eryagaambwa abantu, naye eri Katonda ddonde, lya muwendo mungi, 5 
era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo 
okubeeranga bakabona abatukuvu okuwangayo ssaddaaka ez'omwoyo, 
ezisiimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo. 6 Kubanga waliwo mu 
kyawandiikibwa ati Laba, nteeka mu Sayuuni ejjinja ekkulu ery'oku 
nsonda, eddonde, ery'omuwendo omungi: Era amukkiriza talikwasibwa 
nsonyi. 7 Kale eri mmwe abakkiriza omuwendo mungi: naye eri 
abatakkiriza, Ejjinja abazimbi lye baagaana, eryo lye lyafuuka omutwe 
ogw'oku nsonda; 8 era Ejjinja eryesittalwako, era olwazi olusuula; 
kubanga beesittala ku kigambo nga tebagonda; era kwe baateekerwawo. 9 
Naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu, 
bantu ba nvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva 
mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo: 10 edda abataali 
ggwanga, naye kaakano muli ggwanga lya Katonda: abaali batasaasirwa, 
naye kaakano musaasiddwa. 11 Abaagalwa, mbeegayirira ng'abayise 
n'abatambuze, okwewalanga okwegomba kw'omubiri okulwana 
n'obulamu; 12 nga mulina empisa zammwe mu b'amawanga ennungi; nga 
bwe baboogerako ng'abakola obubi, olw'ebikolwa byammwe ebirungi bye 
balaba balyoke bagulumize Katonda ku lunaku olw'okulabirwamu. 13 
Mugonderenga buli kiragiro ky'abantu ku bwa Mukama waffe: oba kabaka 
nga ye asinga bonna; 14 oba abaamasaza, nga ye b'atuma 
olw'okukangavvulanga abakola obubi, n'olw'okusiimanga abakola 
obulungi. 15 Kubanga Katonda bw'ayagala bw'atyo, mmwe okusirisanga 
obutamanya bw'abantu abasirusiru nga mukola obulungi: 16 
ng'ab'eddembe, so si ng'abalina eddembe lyammwe olw'okukisa obubi, 
naye ng'abaddu ba Katonda. 17 Mussengamu ekitiibwa abantu bonna. 
Mwagalenga ab'oluganda. Mutyenga Katonda. Mussengamu ekitiibwa 
kabaka. 18 Abaweereza, mugonderenga bakama bammwe mu kutya 
kwonna, si balungi bokka n'abawombeefu, naye era n'abakambwe. 19 
Kubanga kino kye kisiimibwa, omuntu bw'agumiikiriza okulumwa 
olw'okujjukira Katonda, ng'abonyaabonyezebwa awatali nsonga. 20 
Kubanga bwe mukola obubi ne mukubibwa empi, bwe muligumiikiriza, 


ttendo ki? naye bwe mukola obulungi ne mubonyaabonyezebwa, bwe 
muligumiikiriza, ekyo kye kisiimibwa eri Katonda. 21 Kubanga ekyo kye 
mwayitirwa, kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku Iwammwe, 
ng'abalekera ekyokulabirako, mulyoke mutambulirenga mu bigere bye: 22 
ataakola kibi, newakubadde obukuusa tebwalabika mu kamwa ke: 23 bwe 
yavumibwa, ataavuma nate; bwe yabonyaabonyezebwa, ataakanga; naye 
yeewaayo eri oyo asala omusango ogw'ensonga: 24 eyeetikka ye yennyini 
ebibi byaffe mu mubiri gwe ku muti, ffe nga tumaze okufa ku bibi, tulyoke 
tubeerenga abalamu eri obutuukirivu; okukubibwa kw'oyo kwe 
kwabawonya. 25 Kubanga mwali mukyama ng'endiga; naye kaakano 
mukomyewo eri Omusumba era omulabirizi w'obulamu bwammwe. 


3:1 Bwe mutyo, abakazi, mugonderenga babbammwe bennyini; era bwe 
wabangawo abatakkiriza kigambo, balyoke bafunibwenga awatali 
kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe; 2 bwe balaba empisa zammwe 
ennongoofu ez'okutya. 3 Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu, 
obw'okuluka enviiri n'okunaanika ezaabu n'okwambala engoye; 4 naye 
omuntu ow'omwoyo atalabika, mu kyambalo ekitayonooneka, gwe mwoyo 
omuwombeefu omuteefu, gwe gw'omuwendo omu ngi mu maaso ga 
Katonda. 5 Kubanga bwe batyo edda era n'abakazi abatukuvu, 
abaasuubiranga Katonda, bwe beeyonjanga, nga bagondera babbaabwe 
bennyini: 6 nga Saala bwe yawulira Ibulayimu, ng'amuyita omwami: 
nammwe muli baana b'oyo, bwe mukola obulungi ne mutatiisibwa ntiisa 
yonna yonna. 7 Bwe mutyo, abasajja, mubeerenga n'abakazi bammwe 
n'amagezi, nga mussangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibya ekisinga 
obunafu, kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu; okusaba 
kwammwe kulemenga okuziyizibwa. 8 Eky'enkomerero, mwenna 
mubeerenga n'emmeeme emu, abasaasiragana, abaagalana ng'ab'oluganda, 
ab'ekisa, abawombeefu: 9 abatawalananga kibi olw'ekibi, oba ekivume 
olw'ekivume; naye obutafaanana ng'ebyo, abasabira omukisa; kubanga 
ekyo kye mwayitirwa, mulyoke musikire omukisa. 10 Kubanga Ayagala 
okwegomba obulamu, N'okulaba ennaku ennungi, Aziyizenga olulimi lwe 
mu bubi, N'emimwa gye giremenga okwogera obukuusa: 11 Era 


yeewalenga obubi, akolenga obulungi; Anoonyenga emirembe, 
agigobererenga. 12 Kubanga amaaso ga Mukama gali ku batuukirivu, 
N'amatu ge gali eri okusaba kwabwe: Naye obwenyi bwa Mukama buli ku 
abo abakola obubi. 13 Era ani anaabakolanga obubi, bwe 
munaanyiikiranga obulungi? 14 Naye newakubadde nga 
mubonyaabonyezebwa olw'obutuukirivu, mulina omukisa: era temutyanga 
kutiisa kwabwe, so temweraliikiriranga; 15 naye mutukuzenga Kristo mu 
mitima gyammwe okubeera Mukama wammwe; nga mweteekateeka 
bulijjo okuddamu buli muntu ababuuzanga ensonga ey'okusuubira okuli mu 
mmwe, naye n'obuwombeefu n'okutya: 16 nga mulina omwoyo omulungi; 
olw'ebyo bye baboogerako obubi, balyoke bakwatibweaga ensonyi 
abavuma empisa zammwe ennungi ez'omu Kristo. 17 Kubanga kye kisinga 
obulungi, Katonda bw'ayagala mu kwagala kwe, mmwe 
okubonyaabonyezebwa nga mukola obulungi okusinga nga mukola obubi. 
18 Kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi omulundi gumu, 
omutuukirivu olw'abatali batuukirivu, atuleete eri Katonda; bwe yattibwa 
omubiri, naye n'azuukizibwa omwoyo; 19 era gwe yagenderamu n'abuulira 
emyoyo egiri mu kkomera, 20 edda abataagonda okugumiikiriza kwa 
Katonda bwe kwali nga kulindirira mu nnaku za Nuuwa, eryato bwe lyali 
nga likyasibibwa, emazzi mwe gaalokolera abantu si bangi, gye myoyo 
omunaana: 21 era kaakano ge gaabalokola mmwe mu kifaananyi 
eky'amazima, kwe kubatizibwa, si kuggyawo mpitambi za mubiri, wabula 
okuddamu okw'omwoyo omulungi eri Katonda, olw'okuzuukira kwa Yesu 
Kristo, 22 ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, bwe yamala 
okugenda mu ggulu; bamalayika n'abalina obuyinza n'abaamasaza bwe 
baateekebwa wansi we. 


4:1 Kale kubanga Kristo yabonyaabonyezebwa mubiri, nammwe 
mwambalenga ebyokulwanyisa gwe mwoyo ogwo; kubanga 
abonyaabonyezebwa omubiri ng'amaze okuleka ebibi; 2 mulyoke mumale 
ebiro byammwe ebisigaddeyo nga mukyali mu mubiri, si Iwa kwegomba 
kwa bantu, naye olw'ebyo Katonda by'ayagala. 3 Kubanga ebiro ebyayita 
byayinza okutumala okukolanga ab'amawanga bye baagala, 


n'okutambuliranga mu bwenzi, okwegomba, okwekamirira omwenge, 
ebinyumu, obutamiivu, n'okusinza ebifaananyi okw'omuzizo: 4 ebyo bye 
bibeewuunyisa kubanga temuddukira wamu nabo mu bukaba 
obutalabwanga bwe butyo, aga babavuma: 5 abaliwoza ensonga eri oyo 
eyeeteeseteese okusala omusango gw'abalamu n'abafu. 6 Kubanga enjiri 
kyeyava ebuulirwa era n'abafu, balyoke basalirwe omusango ng'abantu 
bwe bali mu mubiri, naye babeere abalamu nga Katonda bw'ali mu mwoyo. 
7 Naye enkomerero ya byonna eri kumpi: kale mwegenderezenga 
mutamiirukukenga olw'okusaba: 8 okusinga byonna nga mulina 
okwagalananga okvngi ennyo mwekka na mwekka: kubanga okwagala 
kubikka ku bibi bingi: 9 nga musembezaganyanga awatali kwemulugunya: 
10 nga buli muntu bwe yaweebwa ekirabo, nga mukiweereza mwekka na 
mwekka bwe mutyo, ng'abawanika abalungi ab'ekisa kya Katonda ekitali 
kimu; 11 omuntu yenna bw'ayogeranga, ayogerenga ng'ebiragiro bya 
Katonda bwe biri; omuntu yenna bw'aweerezanga, aweerezenga 
ng'amaanyi Katonda g'amuwa bwe gali: mu byonna Katonda 
agulumizibwenga ku bwa Yesu Kristo, alina ekitiibwa n'obuyinza 
emirembe n'emirembe. Amiina. 12 Abaagalwa, temwewuunyaaga 
olw'okwokebwa okuli mu mmwe, okujja gye muli olw'okubakema, 
ng'abalabye eky'ekitalo: 13 naye, kubanga mussa kimu mu bibonoobono 
bya Kristo, musanyukenga; era ne mu kubikkulibwa kw'ekitiibwa kye 
mulyoke musanyuke n'okujaguza. 14 Bwe muvumibwanga olw'erinnya lya 
Kristo, mulina omukisa; kubanga Omwoyo ogw'ekitiibwa era ogwa 
Katonda atuula ku mmwe. 15 Kubanga omuntu yenna ku mmwe 
tabonyaabonyezebwanga nga mussi, oba mubbi, oba mukozi wa bubi, oba 
aketta ebya banne: 16 naye omuntu yenna bw'abonyaabonyezebwanga nga 
Omukristaayo, takwatibwanga nsonyi; naye atenderezanga Katonda mu 
linnya eryo. 17 Kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu 
nnyumba ya Katonda: kale, oba nga gusoose gye tuli, enkomerere guliba 
gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda? 18 Era oba nga kizibu 
omutuukirivu okulokoka, atatya Katonda omwonoonyi alirabika wa? 19 
Kale n'abo ababonyaabonyezebwa nga Katonda bw'ayagala bamuteresenga 
Omutonzi omwesigwa, obulamu bwabwe olw'okukola obulungi. 


5:1 Kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe nze mukadde munnammwe 
era omutegeeza w'ebibonoobono bya Kristo, era agabanira awamu 
ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa: 2 mulundenga ekisibo kya Katonda 
ekiri mu mmwe, ng: mukirabirira si Iwa maanyi naye lwa kwagala, nga 
Katonda bw'ayagala so si lwa kwegombanga amagoba mu bukuusa, naye 
Iwa mwoyo; 3 so si g'abeefuula abaami b'ebyo bye nwateresebwa, naye 
nga mubeeanga byakulabirako eri ekisibo: 4 Era Omusumba omukulu 
bw'airabisibwa, muliweebwa engule y'ekitiibwa etewotoka. 5 Bwe mutyo, 
abavubuka, mugonderenga abakadde. Era mwenna mwesibenga 
obuwombeefu, okuweerezagananga mwekka na mwekka: kubanga 
Katonda aziyiza ab'amalala, naye abawombeefu abawa ekisa. 6 Kale 
mwewombeekenga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda, ayoke 
abagulumize ng'obudde buuuse; 7 nga mumusindiikiririzaiga ye 
okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga ye ateeka ku nwoyo 
ebigambo byammwe. 8 Kale mbuulirira abakadde abal mu mmwe nze 
mukadde munnammwe era omutegeeza w'ebibonoobono bya Kristo, era 
agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa: 9 oyo 
mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga 
mumanyi ng'ebibonoobono ebyo bituukirira eri baganda bammwe abali mu 
nsi. 10 Era Katonda ow'ekisa kyonna, eyabayitira ekitiibwa kye 
ekitaggwaawo mu Kristo, bwe mulimala okubonyaabonyezebwako 
akaseera akatono, ye yennyini alibatuukiriza, libanyweza, alibawa 
amaanyi. 11 Oyo aweebwenga obuyinza emiembe n'emirembe. Amiina. 12 
Mbaweerezza ebbaluwa mu mikono gya Sirwano ow'oluganda mwesigwa, 
nga bwe ndowooza, y'ebigambo ebitono, nga mbabuulrira, ne mbategeeza 
ng'ekyo kye kisa eky'amazima ekya Katonda; mukinywererengamu. 13 
Omukyala ali mu Babbulooni mulonde munammwe abalamusizza; ne 
Makko mwana wange. 14 Mulamusagane n'okunywegera okw'okwagala. 
Emirembe gibeerenga nammwe mwenna abali mu Kristo. 


2, Peetero 


1:1 Simooni Peetero, omuddu era omutume wa Yesu Kristo, eri abo 


abaafuna okukkiriza okw'omuwendo omungi nga ffe bwe twafuna mu 
butuukirivu bwa Katonda waffe era Omulokozi waffe Yesu Kristo; 2 ekisa 
n'emirembe byeyongerenga gye muli mu kutegeerera ddala Katonda ne 
Yesu Mukama waffe; 3 kubanga obuyinza bw'obwakatonda bwe bwatuwa 
byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda, olw'okutegeerera ddala oyo 
eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye; 4 ebyatuweesa ebisuubizibwa 
eby'omuwendo omungi ebinene ennyo; olw'ebyo mulyoke mugabanire 
awamu obuzaaliranwa bwa Katonda, bwe mwawona okuva mu kuzikirira 
okuli mu nsi olw'okwegomba. 5 Naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleeta 
ku Iwammwe okufuba kwonna, ku kukkiriza kwammwe mwongerengako 
obulungi, era ne ku bulungi bwammwe okutegeera; 6 era ne ku kufegeera 
kwammwe okwegendereza; era ne ku okwegendereza kwammwe 
okugumiikiriza; era ne ku kugumiikiriza kwammwe okutya Katonda; 7 era 
ne ku kutya Katonda kwammwe okwagala ab'oluganda; era ne ku kwagala 
ab'oluganda kwammwe okwagala. 8 Kubanga bwe muba n'ebyo ne biba 
ebingi, bibafuula abatali bagayaavu n'ababala ebibala olw'okutegeerera 
ddala Mukama waffe Yesu Kristo. 9 Kubanga ataba n'ebyo ye muzibe 
w'amaaso awunawuna, bwe yeerabira okunaazibwako ebibi bye eby'edda. 
10 Kale, ab'oluganda, kyemunaavanga mweyongera obweyongezi 
okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa: kubanga 
ebyo bwe munaabikolanga, temulyesittala n'akatono: 11 kubanga bwe 
kityo tewalibulawo bugagga mu kuyingira kwammwe mu bwakabaka 
obutaggwaawo obwa Mukama waffe era Omulokozi waffe Yesu Kristo. 
12 Kyennaavanga njagala ennaku zonna okubajjukiza ebyo newakubadde 
nga mubimanyi ne munywerera mu mazima ge mulina. 13 Era ndowooza 
nga kya nsonga, nga nkyali mu nsiisira eno, okubakubiri zanga nga 
mbajjukiza; 14 nga mmanyi nga nditera , okwambula amangu ensiisira 
yange, era nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yantegeeza. 15 Naye era 
nnaafubanga okubayinzisa buli kaseera nga mmaze okufa okujjukirariga 
ebyo. 16 Kubanga tetwagoberera ngero ezaagunjibwa n'amagezi bwe 
twabategeeza obuyinza n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye 
twalaba n'amaaso gaffe obukulu bwe. 17 Kubanga yaweebwa Katonda 
Kitaffe ettendo n'ekitiibwa, eddoboozi bwe lyava mu kitiibwa 


ekimasamasa ne lijja gy'ali bwe liti nti Ono ye Mwana wange omwagalwa, 
gwe nsanyukira ennyo: 18 n'eddoboozi eryo ffe ne tuliwulira nga liva mu 
ggulu, bwe twali awamu naye ku lusozi olutukuvu. 19 Era ekisinga 
obunywevu tulina ekigambo kya bannabbi; mukola bulungi okukiraba 
ekyo, ng'ettabaaza eyakira mu kifo eky'ekizikiza, okutuusa obudde bwe 
bulikya emmunyeenye ekeesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe: 20 
nga mumaze okutegeera kino, nti buli kigambo ekya bannabbi 
ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka. 21 Kubanga siwali 
kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu: naye 
abantu baayogeranga ebyava eri Katonda, nga bakwatiddwa Omwoyo 
Omutukuvu. 


2:1 Naye era ne wabaawo ne bannabbi b'obulimba mu ggwanga, era nga ne 
mu mmwe bwe waliba abayigiriza b'obulimba, abaliyingiza mu nkiso 
obukyamu obuzikiriza, era nga beegaana ne Mukama waabwe eyabagula, 
nga beereetera okuzikirira okwangu. 2 Era bangi abaligoberera obukaba 
bwabwe; abalivumisa ekkubo ery'amazima. 3 Era olw'okwegomba 
balibaviisaamu amagoba n'ebigambo ebyagunjibwa: omusango gw'abo 
okuva edda tegulwa, n'okuzikirira kwabwe tekubongoota. 4 Kuba oba nga 
Katonda teyasonyiwa bamalayika bwe baayonoona, naye n'abasuula mu 
lukonko n'abawaayo eri obunnya obw'ekizikiza, okubakuumira omusango; 
5 era n'atasonyiwa nsi ey'edda, naye nawonya Nuuwa, omubuulizi 
w'obutuukirivu, ne banne omusanvu bokka, bwe yaleeta amataba ku nsi 
ey'abatatya Katonda: 6 era bwe yasirissa ebibuga Sodoma ne Ggomola 
a'abisalira omusango ng'abizikiriza ng'abifuula ekyokulabirako eri abo 
abatalitya Katonda; 7 era n'alokola Lutti omutuukirivu, bwe yali nga 
yeeraliikirira nnyo olw'empisa ez'obukaba ez'ababi 8 (kubanga omuntu oyo 
omutuukirivu, bwe yatuulanga mu bo, olw'okulaba n'olw'okuwulira 
yanyolwanga mu mwoyo gwe omutuukirivu bulijjo bulijjo olw'ebikolwa 
byabwe eby'obujeemu): 9 Mukama waffe amanyi okulokola abatya 
Katonda mu kukemebwa, n'okukuuma abatali batuukirivu nga 
babonerezebwa okutuusa ku lunaku olw'omusango; 10 naye okusinga 
bonna abatambula okugoberera omubiri mu kwegomba okw'obugwagwa 


ne banyooma okufugibwa. Abatatya, abakakanyavu, tebakankana kuvuma 
ba kitiibwa: 11 naye bamalayika, newakubadde nga be basinga amaanyi 
n'obuyinza, tebabaleetako musango gwa buvumi eri Mukama waffe. 12 
Naye abo, ng'ensolo ezitaliaa magezi ezizaalibwa ensolo obusolo 
ez'okukwatibwanga n'okuzikirizibwanga, abavuma mu bigambo bye 
batategeera, mu kuzikirira kwabwe tebalirema kuzikirizibwa, 13 nga 
boonoonebwa, ye mpeera ey'okwonoona; abalowooza ebinyumu 
by'emisana nga ssanyu, mabala n'obwonoonefu, abatiguka mu mbaga 
zaabwe ez'okwagalana nga balya embaga awamu nammwe: 14 nga balina 
amaaso agajjudde obwenzi, agataleka kwonoona; nga basendasenda 
emyoyo egitali minywevu; nga balina omutima ogwamanyiira 
okwegomba; abaana ab'okukolimirwa; 15 abaleka ekkubo eggolokofu ne 
bakyama, nga bagoberera ekkubo lya Balamu omwana wa Beyoli, 
eyayagala empeera ey'obutali butuukirivu; 16 naye n'anenyezebwa 
olw'obujeemu bwe ye: endogoyi eteyogera bwe yayogera n'eddoboozi 
ly'omuntu yaziyiza eddalu lya naabbi. 17 Abo ze azizi ezitaliimu mazzi, era 
Iwe lufu olutwalibwa n'embuyaga, abakuumirwa ekizikiza ekikutte 
zigizigi. 18 Kubanga, bwe boogera ebigambo ebikulu ennyo ebitaliimu, 
basendasenda mu kwegomba kw'omubiri, mu bukaba, abo abali okumpi 
n'okubadduka abatambulira mu bukyamu; 19 nga babasuubiza okuweebwa 
eddembe, nga bo bennyini baddu ba kuzikirira; kubanga omuntu 
bw'awangulibwa munre, era abeera muddu we. 20 Kuba oba nga bwe 
bamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegeerera ddala 
Mukama waffe era Omulokozi Yesu Kristo, naye ne beegombeza mu 
obwo omulundi ogw'okubiri ne bawangulibwa eby'oluvaanyuma byabwe 
bisinga obubi eby'olubereberye. 21 Kubanga kyandibadde kirungi gye bali 
singa tebaategeera kkubo lya butuukirivu, okusinga, bwe bamala 
okulitegeera, okudda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu kye 
baaweebwa. 22 Kyabatuukirira ng'olugero olw'amazima bwe luli, nti 
Embwa eddidde ebisesemye byayo, n'embizzi enaazibbwa eddidde 
okwekulukuuaya mu bitosi. 


3:1 Abaagalwa, kaakano eno ye bbaluwa ey'okubiri gye mbawaadiikira; 


mu ezo zombi mbakubiriza amagezi gammwe agataliimu bukuusa nga 
mbajjukiza; 2 okujjukiraaga ebigambo ebyayogerwa edda bannabbi 
abatukuvu, n'ekiragiro ky'abatume bammwe ekya Mukama waffe era 
Omulokozi: 3 nga mumaze okusooka okutegeera kino, aga mu nnaku 
ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera, nga batambula 
okugobereranga okwegomba kwabwe bo 4 ne boogera nti Okusuubiza 
kw'okujja kwe kuli luuyi wa? Kubanga, bajjajjaffe kasookedde beebaka, 
byonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku kutondebwa. 5 
Kubanga beerabira kino nga balaba, ng'edda waaliwo eggulu, n'ensi eyava 
mu mazzi era yali wakati mu mazzi, olw'ekigambo kya Katonda, 6 ensi 
ey'edda amazzi kyegaava gagisaanyaawo n'ezikirira: 7 7 naye eggulu erya 
kaakano n'ensi olw'ekigambo ekyo biterekeddwa omuliro, nga 
bikuumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu 
abatatya Katonda. 8 Naye kino kimu temukyerabiranga, abaagalwa, nga 
eri Mukama waffe olunaku olumu luli ng'emyaka olukumi, n'emyaka 
olukumi giri ng'olunaku olumu. 9 Mukama waffe talwisa kye yasuubiza, 
ng'abalala bwe balowooza okulwa; naye agumiikiriza gye muli, nga 
tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke okwenenya. 10 Naye 
olunaku Iwa Mukama waffe lulijja nga mubbi; eggulu lwe lirivaawo 
n'okuwuuma okunene n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwo 
kebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirikka. 11 Ebyo byonna 
bwe bigenda okusaanuuka bwe bityo, mugwanidde kubeeranga mutya mu 
mpisa entukuvu n'okutyanga Katonda, 12 nga musuubira nga mwegomba 
nnyo oltmaku lwa Katonda okutuuka, olulisaanuusisa eggulu nga 
lyokebwa, n'ebintu eby'obuwangwa ne biseebengerera olw'ebbugumu 
eringi? 13 Naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu eriggya n'ensi empya, 
obutuukirivu mwe butuula. 14 Kale, abaagalwa, kubanga musuubira ebyo, 
mufubenga okusangibwa mu mirembe nga temulina bbala newakubadde 
omusango mu maaso ge. 15 Era mulowoozenga ng'okugumiikiriza kwa 
Mukama waffe bwe bulokozi, era nga muganda waffe omwagalwa 
Pawulo mu magezi ge yaweebwa bwe yabawandiikira; 16 era nga mu 
bbaluwa ze zonna, ng'ayogera ku ebyo mu zo; omuli ebimu ebizibu 
okutegeera, abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola, era nga 


n'ebyawandiikibwa ebirala, olw'okuzikirira kwabwe bo. 17 Kale, 
abaagalwa, kubanga musoose oktitegeera, mwekuumanga muleme 
okugwa okuva mu bunywevu bwammwe mmwe nga mutwalibwa 
obukyamu bw'ababi. 18 Naye mukulire mu kisa ne mu kutegeera Mukama 
waffe era Omulokozi Yesu Kristo. Oyo aweebwenga ekitiibwa kaakano 
era n'okutuusa ku lunaku olw'emirembe n'emirembe. Amiina. 


1 Yokaana 
Ekyawulirwa, ne kirabibwa era ne kikwatibwako 


1:1 Ekyabaawo okuva ku lubereberye; kye twawulira, kye twalaba 
n'amaaso gaffe, kye twatunuulira, era engalo zaffe kye zaakwatako, ekya 
Kigambo eky'obulamu 2 (n'obulamu bwalabisibwa, ne tulaba, era 
tutegeeza, era tububuulira mmwe obulamu obwo obutaggwaawo, 
obwabaawo awali Kitaffe ne bulabisibwa gye tuli); 3 kye twalaba ne 
tuwulira, kye tubabuulira nammwe, nammwe mulyoke musse ekimu naffe; 
era naye okussa ekimu kwaffe kuli ne Kitaffe era n'Omwana we Yesu 
Kristo; 4 n'ebyo tubiwandiika ffe, essanyu lyaffe liryoke lituukirire. 5 Ne 
kino kye kigambo kye twawulira ekyava mu ye era kye tubuulira mmwe, 
nga Katonda gwe musana, so mu ye ekizikiza temuli nakatono. 6 Bwe 
twogera nga tussa kimu naye ne rutambuliranga mu kizikiza, tulimba ne 
tutakola mazima; 7 naye bwe tutambulira mu musana, nga ye bw'ali mu 
musana; tussa kimu fekka na fekka, n'orttusaayi gwa Yesu Omwana we 
gutunaazaako ekibi kyonna. 8 Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya 
fekka so nga namazima tegali mu ffe. 9 Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa 
mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe, n'okutunaazaako 
byonna ebitali bya butuukirivu. 10 Bwe twogera nga tetwonoonanga, 
tumufuula mulimba, so aga n'ekigambo kye tekiri mu ffe. 


2:1 Baana bange abato, mbawandiikidde ebyo mulemenga okukola ekibi. 
Era omunru yenna bw'akola ekibi, tulina Omuwolereza eri Kitaffe, Yesu 
Kristo omutuukirivu: 2 n'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe; so si Iwa bibi 
byaffe fekka, era naye n'olw'ensi zonna. 3 Era ku kino kwe tutegeerera nga 


tumutegedde, bwe tukwata ebiragiro bye. 4 Ayogera nti Mmutegedde, 
n'atakwata biragiro bye, ye mulimba, n'amazima tegali mu oyo; 5 naye buli 
akwata ekigambo kye, mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze 
okutuukirizibwa mu oyo. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye: 6 
ayogera ng'abeera mu ye kimugwanira naye yennyini okutambulanga era 
nga ye bwe yatambula. 7 Abaagalwa, sibawandiikira kiragiro kiggya, 
wabula ekiragiro eky'edda, kye mwalina okuva ku lubereberye; ekiragiro 
ekyo eky'edda kye kigambo kye mwawulira. 8 Nate mbawandiikira 
ekiragiro ekiggya, elugambo elry'amazima mu ye ne mu mmwe; kubanga 
ekizikiza kiggwaawo, n'omusana ogw'amazima kaakano gwaka. 9 
Ayogera ng'ali mu musana n'akyawa muganda we, ng'akyali mu kizikiza ne 
kaakano. 10 Ayagala muganda we abeera mu musana, era tewali 
kimwesittaza. 11 Naye akyawa muganda we ali mu kizikiza, era 
atambulira mu kizikiza, so nga tamanyi gy'agenda, kubanga ekizikiza 
kyamuziba amaaso. 12 Mbawandiikira mmwe, abaana abato, kubanga 
ebibi byammwe bibasonyiyiddwa olw'erinnya lye. 13 Mbawandiikira 
mmwe, abakadde, kubanga mutegedde oyo eyabaawo okuva ku 
lubereberye. Mbawandiikira mmwe, abavubuka, kubanga muwangudde 
omubi. Mbawandiikidde mmwe, abaana abato, kubanga mutegedde 
Kitaffe. 14 Mbawandiikidde mmwe, abakadde, kubanga mutegedde oyo 
eyabaawo okuva ku lubereberye. Mbawandiikidde mmwe, abavubuka, 
kubanga mulina amaanyi, n'ekigambo kya Katonda kibeera mu mmwe, era 
muwangudde omubi. 15 Temwagalanga nsi newakubadde ebiri mu nsi. 
Omuntu yenna bw'ayagala ensi, okwagala kwa Kitaffe tekuba mu ye. 16 
Kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri, n'okwegomba 
kw'amaaso, n'okwegulumiza kw'obutamu okutaliimu, tebiva eri Kitaffe, 
naye biva eri ensi. 17 Era ensi egg waawo, n'okwegomba kwayo; naye 
akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe egitaggwaawo. 18 Abaana 
abato, kye kiseera eky'enkomerero, era nga bwe mwawulira ng'omulabe 
wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi; kyetuva 
tutegeera nga kye kiseera eky'enkomerero. 19 Baava mu ffe, naye tebaali 
b'ewaffe; kuba singa baali b'ewaffe, bandibadde wamu naffe; naye 
baatuvaamu era balabisibwe bonna nga si b'ewaffe. 20 Nammwe 


mufukibwako amafuta eri Omutuknvu, era mumanyi byonna. 21 
Sibawandiikidde kubanga temumanyi mazima, naye kubanga mugamanyi, 
era kubanga tewali btilimba obuva mu mazima. 22 Omulimba ye ani 
wabuta oyo agaananga Yesu si ye Kristo? Oyo ye mulabe wa Kristo, 
agaana Kitaffe n'Omwana. 23 Buli muntu yenna agaana Omwana, ne 
Kitaffe nga tali naye; ayatula Omwana, ne Kitaffe ali naye. 24 Mmwe kye 
mwawulira okuva ku lubereberye kibeerenga mu mmwe. Kye mwawulira 
okuva ku lubereberye bwe kinaabeeranga mu mmwe, nammwe 
munaabeeranga mu Mwana ne mu Kitaffe. 25 Na kuno kwe kusuubiza 
kwe yatusuubiza, obulamu obutaggwaawo. 26 Ebyo mbawandiikidde 
olw'ebigambo by'abo abakyamya. 27 Nammwe okufukibwako amafuta 
kwe mwaweebwa ye kubeera mu mmwe, so temwetaaga muntu yenna 
okubayigirizanga; naye ng'okufuka kwe okw'amafuta bwe kubayigiriza mu 
bigambo byonna, era kwa noazima so si bulimba, era nga bwe 
kwabayigiriza, mubeerenga mu ye. 28 Ne kaakano, abaana abato, 
mubeerenga mu ye; bw'alirabisibwa tulyoke tubeere n'obugumu, era 
ensonyi zireme okutukwatira mu maaso ge mu kujja kwe. 29 Oba nga 
mumaayi nga mutuukirivu, era mutegeera nga buli muntu yenna akola 
obutuukirivu yazaalibwa ye. 


3:1 Mulabe okwagala bwe kuli okunene Kitaffe kwe yatuwa, ffe 
okuyitibwanga abaana ba Katonda; era bwe tuli. Ensi kyeva erema 
okututegeera, kubanga teyamutegeera ye. 2 Abaagalwa, kaakano tuli 
baana ba Katonda, so tekinnalabisibwa kye tuliba. Tumanyi nti 
bw'alirabisibwa tulifaanana nga ye; kubanga tulimulaba nga bw'ali. 3 Era 
buli muntu yenna alina essuubi eryo mu ye yeetukuza ng'oyo bw'ali 
omutukuvu. 4 Buli muntu yenna akola ekibi, akola n'obujeemu; era ekibi 
bwe bujeemu. 5 Era mumanyi ng'oyo yalabisibwa era aggyewo ebibi; ne 
mu ye temuli kibi. 6 Buli muntu yenna abeera mu ye takola kibi: buli muntu 
yenna akola ekibi nga tamulabangako, so tamutegeera. 7 Abaana abato, 
omuntu yenna tabakyamyanga; akola obutuukirivu ye mutuukirivu, nga ye 
bw'ali omutuukirivu; 8 akola ekibi wa Setaani; kubanga okuva ku 
lubereberye Setaani akola ebibi. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa 


amalewo ebikolwa bya Setaani. 9 Buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda 
takola kibi, kubanga ensigo ye ebeermu ye; so tayinza kukola kibi, 
kubanga yazaalibwa Katonda. 10 Ku kino abaana ba Katonda n'abaana ba 
Setaani kwe balabikira: buli mu ntu yenna atakola butuukirivu si wa 
Katonda, newakubadde atayagala muganda we. 11 Kubanga kino kye 
kigambo kye mwawulira okuva ku lubereberye ffe okwagalananga 12 si 
nga Kayini bwe yali ow'omubi n'atta muganda we. Era yamuttira ki? 
kubanga ebikolwa bye byali bibi n'ebya muganda we bituukirivu. 13 
Temwewuunyanga, ab'oluganda, ensi bwe bakyawanga. 14 Ffe tumanyi 
nga twava mu kufa ne tuyingira mu bulamu, kubanga twagala ab'oluganda. 
Atayagala abeera mu kufa. 15 Buli muntu yenna akyawa muganda we ye 
mussi; era mumanyi nga tewali mussi alina obulamu obutaggwaawo nga 
bubeera mu ye. 16 Ku kino kwe tutegeerera okwagala, kubanga oyo 
yawaayo obulamu bwe ku lwaffe: naffe kitugwanira okuwangayo obulamu 
bwaffe ku lw'ab'oluganda. 17 Naye buli alina ebintu eby'omu nsi, 
n'atunuulira muganda we nga yeetaaga, n'amuggalirawo emmeeme ye, 
okwagala kwa Katonda kubeera kutya mu ye? 18 Abaana abato, tuleme 
okwagalanga mu kigambo ne mu lulimi, wabula mu kikolwa ne mu 
mazima. 19 Ku kino kwe tunaategeereranga nga tuli ba mazima ne 
tukkakkanya omutima gwaffe mu maaso ge, 20 mu buli kigambo omutima 
gwaffe kye gutusalira okutusinga; kubanga Katonda asinga obukulu 
omutima gwaffe, era ategeera byonna. 21 Abaagalwa, omutima bwe 
gutatusalira kutusinga, tuba n'obugumu eri Katonda; 22 era buli kye tusaba 
akituwa, kubanga tukwata ebiragiro bye era tukola ebisiimibwa mu maaso 
ge. 23 Na kino kye kiragiro kye, tukkirize erinnya ly'Omwana we Yesu 
Kristo, era twagalanenga, nga bwe yatuwa ekiragiro. 24 Era akwata 
ebiragiro bye abeera mu ye, naye mu ye. Era ku kino kwe tutegeerera 
ng'abeera mu ffe, olw'Omwoyo gwe yatuwa. 


4:1 Abaagalwa, temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo, 
oba nga gyava eri Katonda: kubanga bannabbi ab'obulimba bangi 
abafuluma mu nsi. 2 Mutegeererenga ku kino Omwoyo gwa Katonda: buli 
mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri 


Katonda: 3 na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda: 
era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo, gwe mwavuliranga gujja, 
era kaakano gumaze ikuba mu nsi. 4 Mmwe muli ba Katonda, abaana 
abato, era mwabawangula: kubanga ali mu mmwe singa obukulu ali mu 
nsi. 5 Abo ba nsi: kyebava boogera eby'ensi, ensi n'ebawulira. 6 Ffe tuli ba 
Katonda: ategeera Katonda atuwulira ffe; atali wa Katonda tatuwulira. Ku 
ekyo kwe tutegeerera omwoyo ogw’amazima n'omwoyo ogw'Obukyamu. 
7 Abaagalwa, twagalanenga: kubanga okwagala kuva eri Katonda; na buli 
muntu yenna ayagala yazaalibwa Katonda era ategeera Katonda. 8 
Atayagala tategeera Katonda; kubanga Katonda kwagala. 9 Ku kino 
okwagala kwa Katonda kwe kwalabisibwa gye tuli, kubanga Katonda 
yatuma mu nsi Omwana we eyazaalibwa omu tulyoke tube abalamu ku 
bw'oyo. 10 Mu kino mwe muli okwagala, so si nga ffe twayagala 
Katonda, naye nga ye yatwagala ffe, n'atuma Omwana we okuba 
omutango olw'ebibi byaffe. 11 Abaagalwa, nga Katonda bwe yatwagala 
bw'atyo, naffe kitugwanira okwagalananga. 12 Tewali eyali alabye ku 
Katonda wonna wonna: bwe twagalana, Katonda abeera mu ffe, 
n'okwagala kwe nga kutuukiridde mu ffe: 13 ku kino kwe tutegeerera nga 
tubeera mu ye, naye mu ffe, kubanga yatuwa ku Mwoyo gwe. 14 Naffe 
twalaba era tutegeeza nga Kitaffe yatuma Omwana we okuba Omulokozi 
w'ensi. 15 Buli ayatula nga Yesu ye Mwana wa Katonda, Katonda abeera 
mu ye, naye mu Katonda. 16 Nate twategeera era twakkiriza okwagala 
Katonda kw'alina gye tuli. Katonda kwagala; n'oyo abeera mu kwagala 
abeera mu Katonda, ne Katonda abeera mu ye. 17 Mu ekyo okwagala 
mwe kutuukirizibwa gye tuli, tubeere n'obugumu ku lunaku olw'omusango; 
kuba ye nga bw'ali, naffe bwe tuli mu nsi muno. 18 Temuli kutya mu 
kwagala, naye okwagala okutuukirivu kugobera ebweru okutya, kubanga 
okutya kulimu okubonerezebwa; n'oyo atya tannatuukirizibwa mu 
kwagala. 19 Ffe twagala, kubanga ye yasooka okutwagala ffe. 20 Omuntu 
bw'ayogera nti Njagala Katonda, n'akyawa muganda we, mulimba; 
kubanga atayagala muganda we gwe yali alabyeko, Katonda 
gw'atalabangako tayinza kumwagala. 21 Era tulina ekiragiro kino ekyava 
gy'ali, ayagala Katonda ayagalenga ne muganda we. 


5:1 Buli muntu yenna akkiriza nga Yesu ye Kristo, ng'azaaliddwa Katonda: 
na buli ayagala eyazaala ayagala n'oyo gwe yazaala. 2 Ku ekyo kwe 
tutegeerera nga twagala abaana ba Katonda, bwe twagala Katonda ne 
tukola ebiragiro bye. 3 Kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda ffe 
okukwataaga ebiragiro bye: era ebiragiro bye tebizitowa. 4 Kubanga buli 
ekyazaalibwa Kstonda kiwangula ensi; era kuno kwe kuwangula 
okwawangula ensi, okukkiriza kwaffe. 5 Era awangula ensi ye ani, wabula 
akkiriza nga Yesu ye Mwana wa Katonda? 6 Oyo ye yajja n'amazzi 
n'omusaayi, Yesu Kristo; si na mazzi gali gokka, naye n'amazzi gali 
n'omusaayi guli. 7 Era Omwoyo yategeeza, kubanga Omwoyo ge mazima. 
8 Kubanga abategeeza basatu, Omwoyo n'amazzi n'omusaayi; era abasatu 
abo bagendera wamu. 9 Bwe tukkiriza okutegeeza kw'abantu, okutegeeza 
kwa Katonda kwe kusinga obukulu: kubanga okutegeeza kwa Katonda 
kwe kuno nti ategeezezza eby'Omwana we. 10 Akkiriza Omwana wa 
Katonda alina okutegeeza mu ye; atakkiriza Katonda ng'amufudde 
mulimba; kubanga takkiriza kutegeeza Katonda kw'ategeezezza 
eby'Omwana we. 11 Era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa 
obulamu obutaggwaawo, era obulamu obwo buli mu Mwana we. 12 Alina 
Omwana alina obulamu; atalina Mwana wa Katonda talina bulamu. 13 
Ebyo mbiwandiikidde mmwe, mumanye aga mulina obulamu 
obutaggwaawo, mmwe abakkiriza erinnya ly'Omwana wa Katonda. 14 Era 
buno bwe bugumu bwe tulina eri ye, nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala, 
atuwulira: 15 era bwe tumanya ng'atuwulira buli kye tusaba, tumanyi nga 
tulina ebyo bye tumusabye. 16 Omuntu yenna bw'alabanga muganda we 
ng'akola ekibi ekitali kya kufa, anaasabanga, ne Katonda anaamuweeranga 
obulamu abo abakola ekibi ekitali kya kufa. Waliwo ekibi eky'okufa: ekyo 
si kye njogerako okukyegayiririranga 17 Buli ekitali kya butuukirivu kibi: 
era waliwo ekibi ekitali kya kufa. 18 Tumanyi nga buli muntu yenna 
eyazaalibwa Katonda takola kibi; naye eyazaalibwa Katonda amukuuma, 
omubi n'atamukomako. 19 Tumanyi nga tuli ba Katonda, n'ensi yonna eri 
mu bubi. 20 Era tumanyi nga Omwana wa Katonda yajja n'atuwa amagezi 
n'okutegeera tutegeera ow'amazima, era tuli mu oyo ow'amazima, mu 
Mwana we Yesu Kristo. Oyo ye Katonda ow'amazima, n'obulamu 


obutaggwaawo. 21 Abaana abato, mwekuumenga ebifaananyi. 
2 Yokaana 


1:1 Nze omukadde mpandiikira omukyala omulonde n'abaana be nze be 
njagala mu mazima; so si nze nzekka, era naye ne bonna abategeera 
amazima; 2 olw'amazima agabeera mu ffe, era aganaabeeranga naffe 
emirembe n'emirembe: 3 ekisa, okusaasira, emirembe ebiva eri Katonda 
Kitaffe n'eri Yesu Kristo Omwana wa Kitaffe, binaabeeranga naffe mu 
mazima n'okwagala. 4 Nsanyuse nnyo kubanga nnasanga abamu ku baana 
bo nga batambulira mu mazima, nga bwe twaweebwa Kitaffe ekiragiro. 5 
Era kaakano nkwegayirira, omukyala, si ng'akuwandiikira ekiragiro 
ekiggya wabula kye twalina okuva ku lubereberye, twagalanenga fekka na 
fekka. 6 Na kuno kwe kwagala okutambuliranga mu biragiro bye. Ekyo 
kye kiragiro, nga bwe mwawulira okuva ku lubereberye mulyoke 
mukitambulirengamu. 7 Kubanga abalimbalimba bangi abafuluma mu nsi, 
abatayatula Yesu Kristo ng'ajja mu mubiri. Oyo ye mulimbalimba oli era 
omulabe oli owa Kristo. 8 Mwekuumenga muleme okubulwa emirimu gye 
twakola, naye muweebwe empeera ennamba. 9 Buli muntu ayitirira 
n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda: abeera mu kuyigiriza 
okwo, oyo alina Kitaffe era n'Omwana. 10 Omuntu yenna bw'ajjanga gye 
muli n'ataleeta kuyigiriza okwo temumusembezanga mu nnyumba, so 
temumulamusanga: 11 kubanga amulamusa assa ekimu naye mu bikolwa 
bye ebibi. 12 Newakubadde nga nnina ebigambo bingi okubawandiikira, 
ssaagala kubiwandiika ku lupapula ne bwino: naye nsuubira okujja gye 
muli, n'okwogera akamwa n'akamwa, essanyu lyammwe liryoke 
lituukirire. 13 Abaana ba muganda wo omulonde bakulamusizza: 


3 Yokaana 
Ebbaluwa eri Omukyala Omulonde 


1:1 Eri omukyala omulonde n'abaana be benjagala mu mazima, ate nga si 
nze nzekka, naye n'eri bonna abalina amazima 2 Omwagalwa, nsaba 


obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu, 
ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. 3 Kubanga nnasanyuka nnyo 
ab'oluganda bwe bajja ne bategeeza amazima go, nga ggwe bw'otambulira 
mu mazima. 4 Ssirina ssanyu lingi erisinga lino, okuwulira abaana bange 
nga batambulira mu mazima. 5 Omwagalwa, gya bwesigwa emirimu gyo 
gyonna gyonna gy'okolera ab'oluganda era abagenyi; 6 abaategeeza 
okwagala kwo mu maaso g'ekkanisa; abo bw'onoobatambuzanga nga 
Katonda bw'asaanira, onookolanga bulungi: 7 kubanga baavaayo 
olw'Erinnya nga tebaweereddwa kintu ba mawanga. 8 Kale kitugwanidde 
okusembezanga abali ng'abo tulyoke tukolenga omulimu gumu n'amazima. 
9 Nnawandiikira ekkanisa ekigambo: naye Diyotuleefe ayagala okubeera 
omukulu waabwe tatukkiriza. 10 Bwe ndijja kyendiva njijukiza abantu 
ebikolwa bye by'akola ng'ayogera ku f£e ebigambo ebibi ebitaliimu: so 
ebyo tebimumala, naye era ye yennyini tasembeza ba luganda, era 
n'abaagala okubasembeza abaziyiza n'abagoba mu kkanisa. 11 
Omwagalwa, togobereranga kibi, wabula ekirungi. Akola obulungi ye wa 
Katonda: akola obubi nga talabanga Katonda. 12 Demeteriyo asiimibwa 
bonna, era namazima gennyini: era naffe tutegeeza; naawe omanyi 
ng'okutegeeza kwaffe kwa mazima. 13 Nnalina ebigambo bingi 
okukuwandiikira, naye saagala kukuwandiikira na bwino na kkalaamu: 14 
naye nsuubira okukulaba amangu, tulyogera akamwa n'akamwa. 
Emirembe gibenga gy'oli. Ab'omukwano bakulamusizza. Lamusa 
ab'omukwano ng'amamiya gaabwe bwe gali. 


Yuda 


1:1 Yuda, omuddu wa Yesu Kristo, era muganda wa Yakobo, eri abo 
abayitibwa, abaagalwa mu Katonda Kitaffe, era abakuumirwa Yesu 
Kristo: 2 okusaasira n'emirembe n'okwagala byongerwengako gye muli. 3 
Abaagalwa, bwe mali nga nfuba okubawandiikira eby'obulokozi bwaffe 
fenna) nnawalirizibwa okubawandiikira okubabuulirira okuwakaniranga 
ennyo okukkiriza abatukuvu kwe baaweebwa omulundi ogumu. 4 
Kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abaawandiikirwa edda 


omusango guno, abatatya Katonda, abakyusa ekisa kya Katonda waffe 
okuba obukaba, ne beegaana Yesu Kristo, ye Mwami ye Mukama waffe 
omu yekka. 5 Naye njagala okubajjukiza, newakubadde nga byonna 
mwabimanya omulundi gumu, nga Mukama, bwe yamala okulokola abantu 
mu nsi y'e Misiri, oluvannyuma n'azikiriza abatakkiriza. 6 Ne bamalayika 
abataakuuma bukulu bwabwe bo, naye ne baleka ekifo kyabwe bo 
bennyini, abakuumira mu njegere ez'ennaku zonna wansi w'ekizikiza 
olw'omusango ogw'oku lunaku olukulu. 7 Nga Sodomu ne Ggomola 
n'ebibuga ebyaliraanawo, bwe byayendera ddala okwenkana nabo ne 
bikyama okugobereranga omubiri omulala, byateekebwawo okuba 
ekyokulabirako, nga bibonerezebwa n'omusango ogw'omuliro 
ogutaggwaawo. 8 Naye era benkana nabo mu kulootaloota kwabwe nga 
basiiga omubiri empitambi era bagaana obukulu, era bavuma ab'ekitiibwa. 
9 Naye Mikaeri, malayika omukulu, bwe yayomba ne Setaani n'ayogera 
naye olw'omubiri gwa Musa, teyaya nyanga kumuleetako musango gwa 
kuvuma, naye yagamba nti Mukama akunenye. 10 Naye abo bye 
batamanya byonna babivuma: bye bamanya mu buzaaliranwa ng'ensolo 
ezitalina magezi mu ebyo bazikirira. 11 Zibasanze! kubanga batambulira 
mu kkubo lya Kayini, ne baddukanira mu kukyama kwa Balamu 
olw'empeera, ne babuulira mu kuwakana kwa Koola. 12 Bano ge mayinja 
agatalabika mu mbaga zammwe ez'okwagalana bwe balya nammwe, 
abasumba abeerunda bokka awatali kutya; ebire ebitaliimu mazzi nga 
bitwalibwa empewo; emiti egiwaatula, egitalina bibala, egyafa awabiri, 
egyakuulibwa n'emmizi; 13 amayengo ag'omu nnyanja ageefuukuula, 
agabimba ejjovu ze nsonyi zaabwe bo; emmunyeenye ezikyama 
eziterekeddwa ekizikiza ekikutte ennyo emirembe n'emirembe. 14 Era abo 
yabalagulako Enoki, ow'omusanvu okuva ku Adamu, ng'ayogera nti Laba, 
Mukama yajja n'abatukuvu be kakumi, 15 okuleeta omusango ku bonna, 
n'okusinza omusango bonna abatatya Katonda olw'ebikolwa byabwe 
byonna bye bakoledde mu butaiya Katonda, n'olw'ebigambo byabwe 
byonna ebikakanyavu aboonoonyiabatatya Katonda bye bamwogeddeko. 
16 Abo be beemulugunya, be banyiiga, abatambula ng'okwegomba 
kwabwe bwe kuli (n'akamwa kaabwe koogera ebigambo ebiyinga 


okukulumbala), nga bassaamu abanru ekitiibwa olw'amagoba. 17 Naye 
mmwe, abaagalwa, mujjukirenga ebigambo ebyayogerwa edda abatume 
ba Mukama waffe Yesu Kristo; 18 bwe baabagamba nti Mu biro 
eby'oluvannyuma walibaawo abasekerezi abatambula ng'okwegomba 
kwabwe bo bwe kuli okw'obutarya Katonda. 19 Abo be baleeta 
okwawula, ab'omubiri, abatalina Mwoyo. 20 Naye mmwe, abaagalwa, 
bwe mwezimba ku kukkiriza kwamniwe okutukuvu ennyo, nga musaba 
mu Mwoyo Omutukuvu, 21 mwekuumenga mu kwagala kwa Katonda, 
nga mulindirira okusaasira kwa Mukama waffe Yesu Kristo olw'obulamu 
obutaggwaawo. 22 Era abalala mubasaasirenga ababuusabuusa; 23 era 
abalala mubalokolenga, nga mubakwakkula okubaggya mu muliro; era 
abalala mubasaasirenga mu kutya; nga mukyawa ekyambalo omubiri kye 
gwasuga amabala. 24 Naye oyo ayinza okubakuuma obuteesittala, 
n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulema mu 
kujaguza, 25 Katonda omu yekka Omulokozi waffe, ku bwa Yesu Kristo 
Mukama waffe, aweebwenga ekitiibwa, obukulu, amaanyi n'obuyinza, 
edda n'edda ng'emirembe n'emirembe teginnabaawo, kaakano era 
n'emirembe egitaliggwaawo. Amiina. 


Okubikkulirwa 


1:1 Okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa okulaga 
abaddu be ebigwanira okubaawo amangu: n'abuulirira mu malayika we 
ng'amutuma eri omuddu we Yokaana, 2 eyategeeza ekigambo kya 
Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo, byonna bye yalaba. 3 Alina 
omukisa oyo asoma, n'abo abawulira ebigambo by'obunnabbi buno, era 
n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo: kubanga ekiseera kiri kumpi. 4 
Yokaana eri ekkanisa omusanvu ez'omu Asiya: ekisa kibeerenga nammwe 
n'emirembe ebiva eri oyo abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo; era 
ebiva eri emyoyo omusanvu egiri mu maaso g'entebe ye; 5 era ebiva eri 
Yesu Kristo, omujulirwa omwesigwa, omubereberye w'abafu, era afuga 
bakabaka b'omu nsi. Atwagala, era eyatusumulula mu bibi byaffe 
olw'omusaayi gwe; 6 n'atufuula obwakabaka, bakabona eri Katonda 


Kitaawe; ekitiibwa n'obuyinza bibeerenga eri oyo emirembe n'emirembe. 
Amiina. 7 Laba, ajjan'ebire era buli liso lirimulaba, n'abo abaamufumita; 
n'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoobe. Weewaawo, Amiina: 8 
Nze ndi Alufa ne Omega, bw'ayogera Mukama Katonda, abaawo era 
eyabaawo era ajja okubaawo, Omuyinza w'ebintu byonna. 9 Nze Yokaana 
muganda wammwe era assa ekimu mu kubonaabona ne mu bwakabaka ne 
mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu, nnali kizinga ekiyitibwa Patumo, 
olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. 10 Nnali mu 
Mwoyo ku lunaku lwa Mukama ne mpulira ennyuma wange eddoboozi 
ddene, ng'ery'akagombe, 11 nga koogera nti Nze Alufa ne Omega, era 
Ky'olaba, wandiika mu kitabo, okiweereze ekkanisa omusanvu; eri Efeso, 
n'eri Sumuna, n'eri Perugamo, n'eri Suwatira, n'eri Saadi, n'eri Fira 
derufiya, n'eri Lawodikiya. 12 Ne nkyuka okulaba eddoboozi eryayogera 
nange. Bwe nnakyuka, ne ndaba ettabaaza musanvu eza zaabu; 13 ne 
wakati w'ettabaaza ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuatu, 
ng'ayambadde okutuuka ku bigere, era ng'asibiddwa mu kifuba olukoba 
olwa zaabu. 14 N'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya 
by'endiga ebitukula ng'omuzira; n'amaaso ge ng'ennimi z'omuliro; 15 
n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule, ng'ekirongoosebbwa mu 
muliro; n'eddoboozi lye nga liri ng'eddoboozi ly'amazzi amangi. 16 Era 
ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo emmunyeenye musanvu: ne mu 
kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala eky'obwogi obubiri: n'obwenyi bwe 
nga buli ng'enjuba bw'eyaka mu maanyi gaayo. 17 Bwe nnamulaba, ne 
ngwa ku bigere bye ng'afudde. N'anteekako omukono gwe ogwa ddyo, 
ng'ayogera nti Totya; nze w'olubereberye era ow'enkomerero, 18 era 
Omulamu; era nnali nfudde, era, laba, ndi mulamu emirembe n'emirembe, 
era nnina. ebisutmiluzo eby'okufa n'eby'Emagombe: 19 Kale wandiika 
by'olabye, n'ebiriwo, n'ebigenda okubaawo oluvannyuma Iw'ebyo; 20 
ekyama ky'emmunyeenye omusanvu z'olabye mu mukono gwange ogwa 
ddyo n'ettabaaza omusanvu eza zaabu. Emmunyeenye omusanvu be 
bamalayika b'ekkanisa omusanvu: n'ettabaaza omusanvu ze kkanisa 
omusanvu. 


2:1 Eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Efeso wandiika nti Bw'ati 
bw'ayogera oyo akwata emmunyeeye omusanvu mu mukono gwe ogwa 
ddyo, atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza zaabu, nti 2 Mmanyi 
ebikolwa byo, n'okufuba kwo n'okugumiikiriza kwo, era nga toyinza 
kugumiikiriza babi, era wabakema abeeyita abatume so nga si bo, era 
wabalaba nga balimba; 3 era olina okugumiikiriza, era waguma 
olw'erinnya lyange, so tewakoowa. 4 Naye nnina ensonga ku ggwe, 
kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. 5 Kale jjukira gye 
wagwa, weenenye, okolenga ebikolwa eby'olubereberye; bw'otalikola 
bw'otyo, njija gy'oli, era ndiggyawo ettabaaza yo mu kifo kyayo, 
bw'otalyenenya. 6 Naye kino ky'olina kubanga okyawa ebikolwa 
by'Abanikolayiti, nange bye nkyawa. 7 Alina okutu awulire Omwoyo 
ky'agamba ekkanisa. Awangula ndimuwa okulya ku muti ogw'obulamu, 
oguli wakati mu lusuku Iwa Katonda. 8 Era eri malayika ow'ekkanisa 
ey'omu Samuna wandiika nti Bw'ati bw'ayogera ow'olubereberye era 
ow'enkomerero, eyali afudde n'aba omulamu nti 9 Mmanyi okubonaabona 
kwo n'obwavu bwo (naye oli mugagga), n'okuwoola kw'abo abeeyita 
Abayudaaya so nga si bo, naye kkunnaaniro lya Setaani. 10 Totya 
by'ogenda okubonaabona: laba, omulyolyomi oyo agenda okusuula abamu 
mu mmwe mu kkomera, mukemebwe; era mulibonaabonera ennaku 
kkumi. Beeranga mwesigwa okutuusa okufa, nange ndikuwa engule 
ey'obulamu. 11 Alina okutu awutire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. 
Awangula talirumwa n'akatono kufa kwa kubiri. 12 Era eri malayika 
ow'ekkanisa ey'omu Perugamo wandiika nti Bw'ati bw'ayogera oyo alina 
ekitala ekisala eky'obwogi obubiri, nti 13 Mmanyi gy'otuula awali entebe 
ey'obwakabaka eya Setaani: era okwata erinnya lyange, so teweegaana 
kukkiriza kwange era ne mu nnaku za Antipa, omujulirwa wange omusajja 
wange omwesigwa, eyattirwa ewammwe, Setaani w'atuula. 14 Naye nnina 
ensonga ku ggwe si nnyingi, kubanga olina eyo abakwata okuyigiriza kwa 
Balamu, eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba 
Isiraeri, okulya ebyaweebwa eri ebifaananyi n'okwenda 15 Era naawe 
bw'otyo olina abakwata okuyigiriza kw'Abanikolayiti. 16 Kale weenenye; 
naye bw'otalyenenya, njija gy'oli mangu, era ndirwana nabo n'ekitala 


eky'omu kamwa kange. 17 Alina okutu awulire Omwoyo ky'agamba 
ekkanisa. Awangula ndimuwa ku maanu eyakwekebwa, era ndimuwa, 
ejjinja ejjeru era ku jjinja kuwandiikiddwako ermnya eriggya: omuntu 
yenna ly'atamanyi wabula aweebwa: 18 Era eri malayika ow'ekkanisa 
ey'omu Suwatira wandiika nti Bw'ati bw'ayogera Omwana wa Katonda, 
alina amaaso agali ng'ennimi z'omuliro, n'ebigere bye ebifaanana 
ng'ekikomo ekizigule, nti 19 Mmanyi ebikolwa byo n'okwagala 
n'okukkiriza n'okuweereza n'okugumiikiriza kwo, n'ebikolwa byo 
eby'oluvannyuma nga bingi okusinga eby'olubereberye. 20 Naye nnina 
ensonga ku ggwe, kubanga oleka omukazi oli Yezeberi, eyeeyita nnabbi; 
n'ayigiriza n'akyamya abaddu bange okwendanga, n'okulyanga 
ebyaweebwa eri ebifaananyi. 21 Era nnamuwa ebbanga okwenenya; 
n'atayagala kwenenya mu bwenzi bwe. 22 Laba mmusuula ku kiriri, n'abo 
abenda naye mu kubonaabona okungi, bwe bateenenya mu bikolwa bye. 23 
Era n'abaana be ndibatta n'olumbe; ekkanisa zonna ne zitegeera nga nze 
nzuuyo akebera emmeeme n'emitima : era ndiwa buli muntu mu mmwe 
ng'ebikolwa byammwe bwe biri. 24 Naye mmwe mbagamba, abasigalawo 
ab'omu Suwatira, bonna abatalina kuyigiriza kuno, abatamanyi bya buziba 
bya Setaani, nga bwe boogera; sibateekako mmwe mugugu mulala. 25 
Wabula kye mulina mukikwatenga, okutuusa lwe ndijja. 26 Era awangula 
n'akwatanga ebikolwa byange okutuusa ku nkomerero, oyo ndimuwa 
amaanyi ku mawanga: 27 era alibalunda n'omuggo gw'ekyuma, ng'ebibya 
ebibumbe bwe byatikayatika; era nange nga bwe nnaweebwa Kitange; 28 
era ndimuwa emmunyeenye ey'enkya. 29 Alina okutu awulire Omwoyo 
ky'agamba ekkanisa. 


3:1 Era eri malayika ow'ekkanisa y’omu Saadi wandiika nti Bw’ati 
bw'ayogera oyo alina emyoyo o'musanvu egya Katonda, n’emunyeenye 
omusanvu, nti Mannyi ebikolwa byo, ng'olina erinnya ery'okuba omulamu, 
era oli mufu. 2 Tunula, onyweze ebisigaddeyo ebyali bigenda okufa: 
kubanga ssaalaba ku bikolwa byo ekyatuukirira mu maaso ga Katonda 
wange. 3 Kale jjukira bwe waaweebwa ne bwe wawulira; okwate, 
weenenye. Kale bw'otalitunula, ndijja ng’omubbi, so tolimanya ssaawa gye 


ndijjiramu gy'oli. 4 Naye olina amannya matono mu Saadi agataayonoona 
ngoye zaabwe: era balitambula nange mu ngoye njeru; kubanga 
basaanidde. 5 Bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru; so 
sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo ky'obulamu, era adyatula erinnya 
lye mu maaso ga Kitange ne mu maaso ga bamalayika be. 6 Alina okutu 
awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. 7 Era eri malayika ow'ekkanisa: 
Firaderufiya. wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima, 
alina ekisumuluzo kya Dawudi, aggulawo, so tewali muntu aliggalawo, 
aggalawo, so tewali muntu aggulawo, nti 8 Mmanyi ebikolwa byo (laba, 
nnateeka maaso go oluggi olugguddwawo, omuntu yenna lw'atayinza 
kuggalawo) ng'olina amaanyi matono n’okwata ekigambo kyange, so 
tewegaana linnya lyange. 9 Laba, ab'omu kkuņņnaaniro lya Setaani abeeyita 
Abayudaaya, so si bo, naye balimba; laba, ndibaleeta okusinza mu maaso 
g'ebigere byo era ndibamanyisa nga nnakwagala 10 Kubanga weekuuma 
ekigabo eky'okugumiikiriza kwange, ge ndikuktuma obutayingira mu 
kiseera eky'okukemebwa, ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema atuula 
ku nsi. 11 Njija mangu: nyweza ky'olina, omuntu aleme okutwala engule 
yo. 12 Awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange, so 
talifuluma na nate bweru: nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda 
wange n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange, Yerusaalemi ekiggya, 
ekikka okuva mu ggulu eri Katonda wange, n'erinnya lyange eriggya. 13 
Alina okutu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. 14 Era eri malayika 
ow'ekkanisa ey'omu Lawodikiya wandiika nti Bw'ati bw'ayogera oyo 
Amiina, omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, olubereberye 
lw'okutonda kwa Katonda, nti 15 Mmanyi ebikolwa byo, nga tonnyogoga 
so tobuguma: waakiri obe ng'onnyogoga oba obuguma. 16 Bwe kityo 
kubanga olina ekibuguumirize, so tonnyogoga so tobuguma, ndikusesema 
mu kamwa kange. 17 Kubanga oyogera nti Ndi mugagga, era 
ngaggawadde, so ssiriiko kyenneetaaga, so tomanyi ng'oli munaku ggwe 
era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere: 18 
nkuweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro, 
olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru, olyoke oyambale, era ensonyi 
ez'obwereere bwo zireme okulabika; n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go, 


olyoke olabe. 19 Nze bonna be njagala mbanenya, era mbabuulirira: kale 
nyiikira weenenye. 20 Laba, nnyimiridde ku luggi, nneeyanjula: omuntu 
yenna bw'awulira eddoboozi lyange, naggulawo oluggi, nnaayingira gy'ali, 
era nnaaliira wamu naye, naye nange. 21 Awangula ndimuwa okutuula 
awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka, era nga nange bwe 
nnawangula, ne ntuula wamu ne Kitange ku ntebe ye ey'obwakabaka. 22 
Alina okutu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. 


4:1 Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba, era, laba, oluggi olugguddwawo mu 
ggulu, n'eddoboozi lye nnasooka okuwulira, ng'ery'akagombe, nga lyogera 
nange, ng'ayogera nti Linnya okutuuka wano, nange nnaakulaga 
ebigwanira okubeerawo oluvannyuma Iw'ebyo. 2 Amangu ago nnali mu 
Mwoyo: era, laba, entebe ey'obwakabaka yali ng'eteekeddwawo mu ggulu, 
era nga waliwo eyali atudde ku ntebe; 3 naye eyali atudde yali afaanana 
ng'ejjinja erya yasepi n'erya sadio okulabika: era nga waliwo ne musoke 
okwetooloola entebe eyali afaanana nga zumaliidi okulabika. 4 Entebe 
ey'obwakabaka yali yeetooloddwa entebe ez'obwakabaka amakumi abiri 
mu nnya: ne ku ntebe kwaliko abakadde amakumi abiri mu bana nga 
batudde, nga bambadde engoye enjeru; ne ku mitwe gyabwe engule eza 
zaabu. 5 Ne ku ntebe nga kuvaako okumyansa n'amaloboozi 
n'okubwatuuka. N'ettabaaza omusanvu ez'omuliro nga zaaka mu maaso 
g'entebe, gy'emyoyo omusanvu egya Katonda; 6 ne mu maaso g'entebe 
ng'ennyanja ey'endabirwamu, efaanana nga kulusitalo; ne wakati w'entebe 
n'okwetooloola entebe ebiramu bina ebijjudde amaaso mu bwenyi 
n'ennyuma. 7 N'ekiramu eky'olubereberye kyali kifaanana ng'empologoma, 
n'ekiramu eky'okubiri, ng'ennyana, n'ekiramu eky'okusatu kyalina amaaso 
ng'ag'omuntu, n'ekiramu eky'okuna kyali kifaanana ng'empungu ebuuka. 8 
N'ebiramu ebina, nga birina buli kimu ebiwaawaatiro mukaaga, bijjudde 
amaaso enjuyi zonna ne munda: so tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro 
nga byogera nti Omutukuvu, Omutukuvu, Omutukuvu, Mukama Katonda 
Omuyinza w'ebintu byonna, eyabaawo era abaawo era ajja okubaawo. 9 
Era ebiramu bwe birimuwa ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza oyo atudde ku 
ntebe, omulamu emirembe n'emirembe, 10 abakadde amakumi abiri mu 


bana balivuunama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe, era balisinza oyo 
omulamu emirembe n'emirembe, era balisuula engule zaabwe mu maaso 
g'entebe, nga boogera nti 11 Osaanidde ggwe, Mukama waffe, Katonda 
waffe, okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza: kubanga ggwe 
wabitonda byonna, era byabaawo lwa kusiima kwo, era byatondebwa. 


5:1 Ne ndaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo eyali atudde ku ntebe 
ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu, ekisibiddwa ennyo 
obubonero omusanvu. 2 Ne ndaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira 
n'eddoboozi ddene nti Ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula 
obubonero bwakyo omusanvu? 3 Ne watabaawo mu ggulu newakubadde 
ku nsi newakubadde warisi w'ensi, eyayinza okwanjuluza ekitabo, 
newakubadde okukitunuulira. 4 Nange ne nkaaba nnyo amaziga, kubanga 
tewaalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo, newakubadde 
okukitunuulira: 5 omu ku bakadde n'atnamba nti Tokaaba: laba, 
Empologoma ow'omu kika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi, yawangula, 
okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo omusanvu. 6 Ne ndaba wakati 
w'entebe n'ebiramu ebina, ne wakati w'abakadde, Omwana gw'endiga 
ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa, ng'alina amayembe musanvu, 
n'amaaso musanvu, gye myoyo omusanvu egya Katonda, egitumibwa mu 
nsi zonna. 7 N'ajja n'akiggya mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku 
ntebe. 8 Bwe yatoola ekitabo, ebiramu ebina n'abakadde amakumi abiri mu 
bana ne bavuunama mu maaso g'Omwana gw'endiga, buli muntu ng'alina 
ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane, kwe kusaba 
kw'abatukuvu. 9 Ne bayimba oluyimba oluggya, nga boogera nti 
Osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo: kubanga 
wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi 
n'abantu n'eggwanga, 10 n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era 
bakabona; era bafuga ku nsi. 11 Ne ndaba ne mpulira eddoboozi lya 
bamalayika abangi abeetoolodde entebe n'ebiramu n'abakadde; 
n'omuwendo gwabwe gwali obukumi emirundi obukumi, mu enkumi 
emirundi enkumi; 12 nga boogera n'eddoboozi ddene nti Asaanidde 
Omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi 


n'amaanyi n'ettendo n'ekitiibwa n'omukisa. 13 Na buli kitonde ekiri mu 
ggulu, ne ku nsi, ne wansi w'ensi, ne ku nnyanja, n'ebirimu byonna ne 
mbiwulira byonna nga byogera nti Eri oyo atudde ku ntebe, n'eri Omwana 
gw'endiga, omukisa gubenga n'ettendo n'ekitiibwa n'amaanyi emirembe 
n'emirembe. 14 N'ebiramu ebina ne byogera nti Amiina. N'abakadde ne 
bavuunama ne basinza. 


6:1 Ne ndaba Omwana gw'endiga bwe yabembula ku bubonero omusanvu 
ko akamu, ne mpulira ekimu ku biramu ebina nga kyogera ng'eddoboozi 
ery'okubwatuka nti Jjangu olabe. 2 Ne ndaba, era, laba, embalaasi enjeru, 
n'oyo atuddeko ng'alina omutego; n’aweebwa engule: n'agenda 
ng'awangula, era awangule. 3 Bwe yabembula akabonero ak'okubiri, ne 
mpulira ekiramu eky'okubiri nga kyogera nti Jjangu olabe. 4 N'evaayo 
embalaasi endala eya lukunyu: era oyo eyali atuddeko n'aweebwa 
okuggyawo emirembe ku nsi, era battinnane bokka na bokka: n'aweebwa 
ekitala ekinene. 5 Bwe yabembula akabonero ak'okusatu ne mpulira 
ekiramu eky'okusatu nga kyogera nti Jjangu olabe. Ne ndaba, era, laba, 
embalaasi enzirugavu; n'eyali atuddeko ng'alina ekigera mu mukono gwe. 
6 Ne mpulira ng'eddoboozi wakati w'ebiramu ebina nga lyogera nti Ekiyi 
ky'eņnņaano kya ddinaali, n'ebiyi bisatu ebya sayiri bya ddinaali; amafuta 
n'omwenge so tobyonoona. 7 Bwe yabembula akabonero ak'okuna, ne 
mpulira eddoboozi ly'ekiramu eky'okuna nga kyogera nti Jjangu olabe. 8 
Ne ndaba, era, laba, embalaasi eya kyenvu; n'eyali atuddeko, erinaya lye 
Kufa; ne Magombe n'agenda naye. Ne baweebwa obuyinza ku kitundu 
eky'okuna eky'ensi, okutta n'ekitala n'enjala n'olumbe n'ensolo z'ensi. 9 
Bwe yabembula akabonero ak'okutaano, ne ndaba wanai w'ekyoto emyoyo 
gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda, n'olw'okutegeeza kwe 
baalina: 10 ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene, nga boogera nti 
Olituusa wa, Mukama, omutukuvu era ow'amazima, obutasala musango 
n'obutawalana ggwanga olw'omusaayi gwaffe ku bo abatuula ku nsi? 11 
Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru; ne bagambibwa 
okuwummula nate akaseera katono, okutuusa baddu bannaabwe ne 
baganda baabwe lwe baliwera, abagenda okuttibwa, nga nabo bwe 


battibwa. 12 Bwe yabembula akabonero ek'omukaaga, ne ndaba, ne waba 
ekikankano kinene; enjuba n'eddugala ng'olugoye olw'ebyoya, n'omwezi 
gwonna ne guba ng'omusaayi; 13 n'emmunyeenye ez'omu ggulu ne zigwa 
ku nsi, ng'omutiini bwe gukunkumula amagu gaagwo, nga 
gunyeenyezebwa empewo ennyingi. 14 N'eggulu ne liggibwawo, 
ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwa; na buli lusozi n'ekizinga ne 
biggibwawo mu bifo byabyo. 15 ne bakabaka b'ensi, n'abalangira, 
n'abagabe, n'abagagga, n'ab'amaanyi, na buli muddu n'ow'eddembe ne 
beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi; 16 ne bagamba ensozi 
n'amayinja nti Mutugweko, mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe, ne 
mu busungu bw'Omwana gw'endiga: 17 kubanga olunaku olukulu 
olw'obusungu bwabwe lutuuse; era ani ayinza okuyimirirawo? 


7:1 Oluvannyuma ne ndaba bamalayika bana nga bayimiridde ku asonda 
nnya ez'ensi, nga bakutte empewo nnya ez'ensi, empewo yo. nna ereme 
okukunta ku nsi, newakubadde ku anyanja, newakubadde ki muti gwonna. 
2 Ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba, ng'alina 
akabonero ka Katonda omulamu: n'ayogerera wa ggulu n'eddoboozi ddene 
ng'agambo bamalayika abana, abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja, 3 
ng'ayogera nti Temwonoona nsi, newakubadde ennyaaja, newakubadde 
emiti, okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda 
waffe ku byenyi byabwe. 4 Ne mpulira omuwendo gwabwe 
abaateekebwako akabonero, baali kasiriivu mu obukumi buna mu enkumi 
nnya, abaateekebwako akabonera mu buli kika ky'abaana ba Isiraeri 5 
Ab'omu kika kya Yuda abaateekebwako akabonero kakumu mu enkumi 
bbiri: Ab'omu kika kya Lewubeeni ka kumi mu enkumi bbiri: Ab'omu kika 
kya Gaadi kakumi mu enkumi bbiri: 6 Ab'omu kika kya Aseri kakumi mu 
enkumi bbiri: Ab'omu kika kya Nafutaali kakumi mu enkumi bbiri: Ab'omu 
kika kya Manaase kakumi mu enkumi bbiri: 7 Ab'omu kika kya Simyoni 
kakumi mu enkumi bbiri: Ab'omu kika kya Leevi kakumi mu enkumi bbiri: 
Ab'omu kika kya Isakaali kakumi mu enkumi bbiri: 8 Ab'omu kika kya 
Zebbulooni kakumi mu enkumi bbiri: Ab'omu kika kya Yusufu kakumi mu 
enkumi bbiri: Ab'omu kika kya Benyamini abaateekebwako akabonero 


kakumi mu enkumi bbiri. 9 Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba, era laba, 
ekibiina kinene omuntu yenna ky'atayinza kubala, mu buli gwanga n'ebika 
n'abantu n'ennimi, nga bayimiridde mu maaso g'entebe ye mu maaso 
g'Omwana gw'endiga, ga bambadde ebyambalo ebyeru, amatabi g'enkindu 
mu mikono yabwe; 10 ne boogerera waggulu n’eddoboozi ddene, nga 
boogera nti obulokozi buba bwa Katonda waffe atudde ku ntebe, n'eri 
Omwana gw'endiga. 11 Ne bamalayika onna baali bayimiridde nga 
beetooloodde entebe n'abakadde n'ebilamu ebina; ne bavuunama amaaso 
gaabwe mu maaso g'entebe, ne asinza Katonda, 12 nga boogera nti 
Amiina: omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'ouyinza 
n'amaanyi bibenga eri Katonda waffe emirembe n'emirembe. Amiina. 13 
Omu ku bakadde nadamu, ng'anyamba nti Bano abambadde ebyambalo 
ebyo ebyeru, be baani, era bava wa? 14 Ne mmugamba nti Mukama 
wange, gw'omanyi. N'anyamba nti Bano be baava mu kubonaabona kuli 
okungi, e bayoza ebyambalo byabwe, ne abitukuza mu musaayi 
gw'Omwana w'endiga. 15 Kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya 
Katonda; ne bamuweerezanga emisana n'ekiro mu yeekaalu ye: n'oyo 
atudde ku ntebe alitimba eweema ye ku bo. 16 Tebalirumwa njala nate, so 
tebalirumwa nnyonta nate, so omusana tegulibookya, newakubadde 
okwokya kwonna: 17 kubanga Omwana gw'endiga ali wakati w'entebe 
y'anaabalundanga, era alibaleeta eri enzizi ez'amazzi ag'obulamu: era 
Katonda alisangula buli zziga mu maaso gaabwe. 


8:1 Bwe Yabembula akabonero ak'omusanvu, ne waba akasiriikiriro mu 
ggulu nga kitundu kya ssaawa. 2 Ne ndaba bamalayika musanvu 
abaayimirira mu maaso ga Katonda; ne baweebwa obugombe musanvu. 3 
Ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira ku kyoto, ng'alina ekyotezo ekya 
zaabu; naweebwa obubaane bungi, alyoke abuteeke mu kusaba 
kw'abatukuvu bonna ku kyoto ekya zaabu ekyali mu maaso g'entebe. 4 
N'omukka gw'obubaane ne gulinnya wamu n'okusaba kw'abatukuvu nga 
guva mu mukono gwa malayika mu maaso ga Katonda. 5 Malayika 
n'atwala ekyotezo; n'akijjuza omuliro ogw'omu kyoto, n'akisuula ku nsi; ne 
waba okubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano. 6 Ne 


bamalayika omusanvu abalina obugombe omusanvu ne beeteekateeka 
okufuuwa. 7 Malayika ow'olubereberye n'afuuwa, ne waba omuzira 
n'omuliro ebitabuddwa n'omusaayi, ne bisuulibwa ku nsi: n'ekitundu 
eky'okusatu eky'ensi ne kiggya, n'ekitundu eky'okusatu eky'emiti ne 
kiggya, na buli muddo omubisi ne guggya. 8 Malayika ow'okubiri 
n'afuuwa; ng'olusozi olunene olwaka omuliro ne lusuulibwa mu nnyanja: 
n'ekitundu eky'okusatu eky'ennyanja ne kifuuka musaayi; 9 ne bifa ekitundu 
eky'okusatu eky'ebitonde eby'omu nnyanja, ebiramu, n'ekitundu 
eky'okusatu eky'ebyombo ne kizikirira. 10 Malayika ow'okusatu n'afuuwa, 
emmunyeenye ennene n'eva mu ggulu n'egwa ng'eyaka ng'omumuli, n'egwa 
ku kitundu eky'okusatu eky'emigga, ne ku nzizi z'amazzi. 11 N'erinnya 
ly'emmunyeenye liyitibwa Abusinso: n'ekitundu eky'okusatu eky'amazzi ne 
kifuuka abusinso: n'abantu bangi ne bafa olw'amazzi, kubanga 
gaakaayizibwa. 12 Malayika ow'okuna n'afuuwa, n'elutuadu eky'okusatu 
eky'enjuba ne kikubibwa, n'ekitundu eky'okusatu eky'omwezi, n’ ekitundu 
eky'okusatu eky'emmunyeenye; ekitundu eky'okusatu ekyabyo kiryoke 
kizikizibwe, n'omusana guleme okwaka ekitundu kyagwo eky'okusatu, 
n'ekiro bwe kityo. 13 Ne ndaba, ne mpulira empungu emu ng'ebuuka 
wakati w'eggulu, ng'eyogera n'eddoboozi ddene nti Zibasanze, zibasanze 
zibasanze abatuula ku nsi, olw'amaloboozi agasigaddeyo ag'akagombe ka 
bamalayika abasatu abagenda okufuuwa. 


9:1 Malayika ow'okutaano n'afuuwa, ne ndaba emmunyeenye ng'eva mu 
ggulu ng'egwa ku nsi: n'aweebwa ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma. 2 
N'asumulula obunnya obutakoma; n'omukka ne guva mu bunnya ne 
gulinnya ng'omukka gw'enkoomi ennene, n'enjuba n'ebbanga ne bizikizibwa 
olw'omukka ogw'omu bunnya. 3 Ne mu mukka ne muva enzige ku nsi, ne 
ziweebwa obuyinza, ng'enjaba ez'obusagwa ez'omu nsi bwe zirina 
obuyinza. 4 Ne zigambibwa obutayonoona muddo gwa nsi, newakubadde 
ekintu kyonna ekibisi newakubadde omuti gwonna, wabula abantu bokka 
abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe. 5 Ne ziweebwa 
obutabatta, wabula okubalumira emyezi etaano: n'okutuma kwazo kwali 
ng'okuluma kw'enjaba ey'obusagwa bw'eruma omuntu. 6 Ne mu nnaku ezo 


abantu balinoonya okufa, so tebalikulaba n'akatono; era balyegomba okufa, 
era okufa nga kubadduka. 7 N'ebifaananyi by'enzige byafaanana 
ng'embalaasi ezitegekeddwa olutalo, ne ku mitwe gyazo ng'engule 
ezifaanana nga zaabu, n'amaaso gaazo ag'amaaso g'abantu. 8 Era zaalina 
enviiri ng'enviiri z'abakazi, n'amannyo gaazo gaali ng'ag'empologoma. 9 
Era zaalina ebizibawo ng'ebizibawo eby'ekyuma, n'edoboozi 
ly'ebiwaawaatiro byazo ng'eddoboozi ly'amagaali, ery'embalaasi ennyingi 
nga zifubutuka okuyingira mu lutalo. 10 Era zirina emikira egifaanana 
ng'enjaba ez'obusagwa, n'emimwa; ne mu mikira g yazo mulimu obuyinza 
bwazo okulumira abantu emyezi etaano. 11 Zirina kabaka waazo malayika 
ow'obunnya obutakoma: erinnya mu Lwebbulaniya Abadoni, ne mu 
Luyonaani alina erinnya Apoliyaani. 12 Obubi obumu buyise: laba, obubi 
bubiri nate bujja oluvannyuma. 13 Malayika ow'otaukaaga n'afuuwa, ne 
mpulira eddoboozi eryava mu nsonda ennya ez'ekyoto ekya zaabu ekiri mu 
maaso ga Katonda, 14 ng'agamba malayika ow'omukaaga eyalina 
akagombe nti Sumulula bamalayika abana abasibiddwa ku mugga 
omunene Fulaati. 15 Bamalayika abana ne basumululwa abaali 
bategekeddwa essaawa n'olunaku n'omwezi n'omwaka, okutta ekitundu 
eky'okusatu eky'abantu. 16 N'omuwendo gw'eggye ery'abeebagala 
embalaasi obukumi kakumi emirundi ebiri: ne mpulira omuwe ndo 
gwabwe. 17 Era bwe nnalaba bwe nti embalaasi mu kwolesebwa kuno, 
n'abo abaali bazituddeko, nga bambadde eby'omu kifuba ng'eby'omuliro 
n'ebya kazigizigi n'eby'ekibiruti: n'emitwe egy'embalaasi ng'emitwe 
gy'empologoma; ne mu bumwa bwazo ne muva omuliro n'omukka 
n'ekibiruti. 18 Mu bibonyoobonyo ebyo byonsatute, kwe kugamba nti 
omuliro n'omukka n'ekibiriiti ebyava mu bumwa bwazo, ne mufiira 
ekitundu eky'okusatu eky'abantu. 19 Kubanga obuyinza bw'embalaasi buli 
mu kamwa kaazo, ne mu mikira gyazo: kubanga emikira gyazo gifaanana 
ng'emisota, nga girina emitwe; era gye zirumisa. 20 N'abantu 
abaasigalawo, abatattibwa mu bibonyoobonyo ebyo, tebeenenya mu 
bikolwa by'emikono gyabwe, obutasinza balubaale, n'ebifaananyi ebya 
zaabu n'ebya ffeeza n'eby'ebikomo n'eby'amayinja n'eby'emiti, ebitayinza 
kulaba newakubadde okuwulira, newakubadde okutambula: 21 ne 


bateenenya mu bussi bwabwe, newakubadde mu bulogo bwabwe, 
newakubadde mu bwenzi bwabwe, newakubadde mu bubbi bwabwe. 


10:1 Ne ndaba malayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu, 
ng'ayambadde ekire; ne musoke ng'ali ku mutwe gwe n'amaaso ge 
ng'enjnba, n'ebigere bye ng'empagi ez'omuliro; 2 era yalina mu mukono 
gwe akatabo akabikkuse: n'ateeka ekigere kye ekya ddyo ku nnyanja 
n'ekya kkono ku nsi; 3 n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene 
ng'empologoma bw'ewuluguma: bwe yayogerera waggulu ebibwatuka 
omusanvu ne byogera amaloboozi gaabyo. 4 Ebibwatuka omusanvu bwe 
byayogera amaloboozi gaabyo, nnali nga nyenda okuwandiika: ne mpulira 
eddoboozi eriva mu ggulu, nga lyogera nti Teeka akabonero ku ebyo 
ebibwatuka omusanvu bye byogedde, so tobiwandiika. 5 Malayika gwe 
nnalaba ng'ayimiridde ku nnyanja ne ku nsi n'ayimusa omukono gwe ogwa 
ddyo eri eggulu, 6 n'alayira oli aba omulamu emirembe n'emirembe, 
eyatonda eggulu n'ebirimu, n'ensi n'ebirimu, n'ennyanja n'ebirimu, nti 
tewalibeera kiseera nate: 7 naye mu nnaku z'eddoboozi lya malayika 
ow'omusanvu, bw'aliba ng'agenda okufuuwa, ekyama kya Katonda ne 
kiryoka kituukirira, ng'enjiri bw'eri gye yabuulira abaddu be bannabbi. 8 
N'eddoboozi lye nnawulira nga liva mu ggulu, ne ndiwulira nate nga 
lyogera nange ne ligamba nti Genda, otwale ekitabo ekibikkuse mu 
mukono gwa malayika ayimiridde ku nnyanja ne ku nsi. 9 Ne pyenda eri 
malayika, nga mmugamba okumpa akatabo. N'anyamba nti Twala, 
okamire; era kanaakaaya olubuto lwo, naye mu kamwa ko kanaaba 
kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki. 10 Ne ntwala akatabo ne nkaggya mu 
mukono gwa malayika, ne nkamira; ne kaba mu kamwa kange 
kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki: bwe nnakalya, olubuto lwange ne 
lukaayizibwa. 11 Ne banyamba nti Kikugwanidde okubuulira nate eri 
abantu n'amawanga n'ennimi ne bakabaka abangi. 


11:1 Ne mpeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo, malayika ng'ayogera nti 
Golokoka, ogere yeekaalu ya Katonda, n'ekyoto, n'abasinzizaamu. 2 
N'oluggya oluli ebweru wa yeekaalu luleke ebweru, so tolugera; kubanga 


lwaweebwa ab'amawanga: n'ekibuga ekitukuvu balikirinnyiririta emyezi 
amakumi ana mu ebiri. 3 Nange ndibawa abajulirwa bange babiri, era 
baliragulira ennaku lukumi mu bibiri mu nkaaga, nga bambadde ebibukutu. 
4 Abo gye mizeyituuni ebiri n'ettabaaza ebbiri eziyimirira mu maaso ga 
Mukama w'ensi. 5 Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi, omuliro 
guva mu kamwa kaabwe, ne gwokya abalabe baabwe: era omuntu yenna 
bw'ayagala okubakola obubi, bwe kityo kigwana ye okuttibwa. 6 Abo 
balina obuyinza okusiba eggulu, enkuba eremenga okutonnya mu nnaku 
ez'okutegeeza kwabwe: era balina obuyinza ku mazzi okugafuula 
omusaayi, era n'okubonyaabonya ensi n'ebibonyoobonyo byonna, emirundi 
emingi nga bwe baagala. 7 Era bwe baliba nga bamaze okutegeeza 
kwabwe, ensolo eva mu bunnya obutakoma erirwana nabo, era 
eribawangula, era eribatta. 8 N'omulambo gwabwe guli mu luguudo 
lw'ekibuga ekinene, ekiyitibwa mu mwoyo Sodomu ne Misiri, era 
Mukama waabwe mwe yakomererwa. 9 Era ab'omu bantu n'ebika n'ennimi 
n'amawanga baalabira omulambo gwabwe ennaku ssatu n'ekitundu, ne 
bataganya mirambo gyabwe okuziikibwa mu ntaana. 10 N'abo abatuula ku 
nsi balisanyuka ku Iwabwe, ne bajaguza; era baliweerezagana ebirabo; 
kubanga bannabbi abo ababiri baabonyaabonya abatuula ku nsi. 11 
Oluvannyuma lw'ennaku ziri essatu n'ekitundu, omwoyo gw'obulamu 
oguva eri Katonda ne guyingira mu bo ne bayimirira ku bigere byabwe 
okutya kungi ne kugwa ku bo abaabalaba. 12 Ne bawulira eddoboozi 
ddene eriva mu ggulu, nga libagamba nti Mulinnye okutuuka wano. Nga 
balinnya mu ggulu mu kire; n'abalabe baabwe ne babalaba. 13 Ne mu 
ssaawa eri ne wabaawo ekikankano ekinene, n'ekitundu eky'ekkumi 
eky'ekibuga ne kigwa; ne battibwa abantu kasanvu mu kikankano: n'abo 
abaasigalawo ne bakwatibwa entiisa, ne bawa ekitiibwa Katonda ow'omu 
ggulu. 14 Obubi obw'okubiri buyise: laba, obubi obw'okusatu bujja mangu. 
15 Malayika ow'omusanvu n'amuwa; ne wabaawo amaloboozi amanene 
mu ggulu, nga boogera nti Obwakabaka bw'ensi bufuuse bwa Mukama 
waffe, era bwa Kristo we: era anaafuganga emirembe n'emirembe. 16 
N'abakadde amakumi abiri mu bana, abatuula mu maaso ga Katonda ku 
ntebe zaabwe ez'obwakabaka, ne bavuunama amaaso gaabwe, ne basinza 


Katonda, 17 nga boogera nti Tukwebaza, ggwe Mukama Katonda, 
Omuyinza w'ebintu byonna, abaawo era eyabaawo; kubanga otutte 
amaanyi go amangi, n'ofuga. 18 Amawanga ne gasunguwala, n'obusungu 
bwo ne bujja, n'entuuko ez'okusaliramu omusango gw'abafu, 
n'ez'okuweeramu empeera yaabwe abaddu bo bannabbi, n'abatukuvu, 
n'abatya erinnya lyo, abato n'abakulu; n'ez'okwonooneramu aboonoona 
ensi. 19 Ne yeekaalu ya Katonda ey'omu ggulu n'ebikkulwa; ne walabika 
mu yeekaalu ye essanduuko y'endagaano ye; ne wabaawo okumyansa 
n'amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano n'omuzira mungi. 


12:1 N'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu, omukazi ng'ayambadde 
enjuba, n'omwezi nga guli wansi w'ebigere bye, ne ku mutwe gwe nga 
kuliko engule ey'emmunyeenye kkumi na bbiri; 2 era ng'ali lubuto: n'akaaba 
ng'alumwa era ng'abalagalwa okuzaala. 3 Ne walabika akabonero akalala 
mu ggulu; era, laba, ogusota ogumyufu ogunene, ogulina emitwe 
omusanvu n'amayembe kkumi, ne ku mitwe gyagwo engule musanvu. 4 
N'omukira gwagwo ne guwalula ekitundu eky'okusatu eky'emmunyeenye 
ez'omu ggulu, ne guzisuula ku nsi: ogusota ne guyimirira mu maaso 
g'omukazi, eyali agenda okuzaala, bw'alizaala, gulyoke guliire ddala 
omwana we. 5 N'azaala omwana ow'obulenzi, agenda okufuga amawanga 
gonna n'omuggo ogw'ekyuma: n'omwana we n'akwakulibwa n'atwalibwa 
eri Katonda, n'eri entebe ye ey'obwakabaka. 6 N'omukazi n'adduka 
n'atuuka mu ddungu, gye yalina ekifo ekyateekebwateekebwa Katonda, 
balyoke bamuliisisenga eyo ennaku lukumi mu ebikumi bibiri mu nkaaga. 7 
Ne waba olutalo mu ggulu: Mikaeri ne bamalayika be nga batabaala 
okulwana n'ogusota; ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo; 8 ne 
batayinza, so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. 9 N'ogusota 
ogunene ne gusuulibwa, omusota ogw'edda, oguyitibwa Omulyolyomi era 
Setaani, omulimba w'ensi zonna; ne gusuulibwa ku nsi, ne bamalayika 
baagwo ne basuulibwa nagwo. 10 Ne mpulira eddoboozi ddene mu ggulu, 
nga lyogera nti Kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa 
Katonda waffe, n'obuyinza bwa Kristo we: kubanga aloopa baganda baffe 
yasuulibwa, abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. 11 


Nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'Omwana gw'endiga, 
n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe; ne batayagala bulamu bwabwe 
okutuusa okufa. 12 Kale musanyuke, eggulu n'abaruulamu. Zisanze ensi 
n'ennyanja: kubanga Omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusuagu bungi, 
ng'amanyi ng'alina akaseera katono. 13 Ogusota bwe gwalaba nga 
gusuuliddwa ku nsi, ne guyigganya omukazi eyazaala omwana 
ow'obulenzi. 14 Omukazi n'aweebwa ebiwaawaatiro bibiri eby'empungu 
ennene, alyoke abuuke okutuuka mu ddungu mu kifo kye, gy'aliisizibwa 
ekiseera n'ebiseera n'ekituadu ky'ekiseera, mu maaso g'omusota. 15 
N'omusota ne guwandula okuva mu kamwa kaagwo ennyuma w'omukazi 
amazzi ng'omugga, gulyoke gttmutwaze omugga. 16 Ensi n'eyamba 
omukazi, ensi n'eyasama akamwa kaayo, n’enywa omugga ogusota gwe 
gwawandula okuva mu kamwa kaagwo. 17 Ogusota ne gusunguwalira 
omukazi, ne gugenda okulwana n'ab'omu zzadde lye abaasigalawo 
abakwata ebiragiro bya Katonda, era abalina okutegeeza kwa Yesu: 


13:1 ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja. Ne ndaba ensolo ng'eva mu 
nnyanja, erina amayembe kkumi n'emitwe musanvu, ne ku mayembe gaayo 
nga kuliko engule kkumi, ne ku mitwe g yayo amannya ag'obuvvoozi. 2 
N'ensolo gye nnalaba yali efaanana ng'engo, n'ebigere byayo ng'ebya 
ddubu, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma: n'ogusota gwe 
gwagiwa amaanyi gaayo, n'entebe yaayo ey'obwakabaka, n'obuyinza 
obungi. 3 Ne ndaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa 
okufa; n'ekiwundu eky'okufa ne kiwona: n'ensi zonna ne ne zigoberera 
ensolo eyo nga zeewuunya; 4 ne basinza ogusota, kubanga gwawa ensolo 
obuyinza bwayo, ne basinza ensolo, nga boogera nti Ani afaanana 
ng'ensolo? era ani ayinza okulwana nayo? 5 n'eweebwa akamwa akoogera 
ebikulu n'obuvvoozi; n'eweebwa obuyinza okumala emyezi amakumi ana 
mu ebiri. 6 N'eyasamya akamwa kaayo okuvvoola Katonda, okuvvoola 
erinnya lye, n'eweema ye, n'abatuula mu ggulu: 7 N'eweebwa okulwana 
n'abatukuvu, n'okubawangula: n'eweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu 
n'olulimi n'eggwanga. 8 Era bonna abatuula mu nsi baligisinza, buli 
atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'Omwana gw'endiga 


eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. 9 Omuntu yenna bw'aba n'okutu 
awulire. 10 Omuntu yenna bw'ayagala okunyaga, anyagibwa: omuntu 
yenna bw'atta n'ekitala, kimugwanira naye okuttibwa n'ekitala. Awo we 
wali okugumiikiriza n'okukkiriza kw'abatukuvu. 11 Ne ndaba ensolo 
endala ng'eva mu nsi; era yalina amayembe abiri agafaanana ng'ag'omwana 
gw'endiga, n'eyogera ng'ogusota. 12 N'ekoza obuyinza bwonna obw'ensolo 
ey'olubereberye mu maaso gaayo. N'esinzisa ensi n'abatuulamu ensolo 
ey'olubereberye, eyawona ekiwundu eky'okufa. 13 N'ekola obubonero 
bunene, era okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. 14 
N'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu 
maaso g'ensolo; ng'egamba abatuula ku nsi, okukolera ensolo ekifaananyi, 
erina ekiwundu eky'ekitala n'eba nnamu. 15 N'eweebwa okuwa ekifaananyi 
eky'ensolo okussa omukka, ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere, era 
kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. 16 N'ewaliriza bonna, abato 
n'abakulu, n'abagagga n'abaavu, n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa 
enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe; 17 era 
omuntu yenna aleme okuyinza okugula newakubadde okutunda, wabula 
oyo amaze okuteekebwako akabonero, erinnya ly'ensolo oba omuwendo 
gw'erinnya lyayo. 18 Awo we wali amagezi. Alina okutegeera abalirire 
omuwendo gw'ensolo; kubanga gwe muwendo gw'omuntu: n'omuwendo 
gwayo Lukaaga mu nkaaga mu mukaaga. 


14:1 Ne ndaba, era, laba, Omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi 
Sayuuni, era wamu naye aka siriivu mu obukumi buna mu enkumi nnya, 
nga balina erinnya lye n'erinnya lya Kitaawe nga liwandiikiddwa ku byenyi 
byabwe. 2 Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu, ng'eddoboozi ly'amazzi 
amangi, era ng'eddoboozi ly'okubwatuka okunene: n'eddoboozi lye 
nnawulira ng'ery'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe: 3 ne 
bayimba ng'oluyimba oluggya mu maaso g'entebe ey'obwakabaka, ne mu 
maaso g'ebiramu ebina n'abakadde; so tewali muntu eyayinza okuyiga 
oluyimba olwo wabula akasiriivu mu obukumi buna mu enkumi nnya, 
abaagulibwa mu nsi. 4 Abo be bateeyonoona eri abakazi; kubanga 
tebamanyanga mukazi. Abo be bagoberera Omwana gw'endiga buli 


gy'agenda. Abo baagulibwa mu bantu okuba ebibala eby'olubereberye eri 
Katonda n'eri Omwana gw'endiga. 5 Era mu kamwa kaabwe temwalabika 
bulimba: tebaliiko bulema. 6 Ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu 
bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe, okubuulira 
abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, 7 ng'ayogera 
n'eddoboozi ddene nti Mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa; kubanga 
ekiseera eky'omusango gwe kituuse: mumusinze eyakola eggulu n'ensi 
n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. 8 Ne malayika omulala ow'okubiri 
n'agoberera, ng'ayogera nti Kigudde kigudde Babulooni ekinene 
ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi 
bwakyo. 9 Ne malayika omulala ow'okusaru n'abagoberera, ng'ayogera 
n'eddoboozi ddene nti Omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi 
kyayo, era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye, oba ku mukono gwe, 10 
oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda, ogufukibwa 
ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe; era 
alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso ga bamalayika 
abatukuvu ne mu maaso g'Omwana gw'endiga: 11 n'omukka 
ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe; so 
tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo, 
na buli akkiriza enkovu y'erinnya lyayo. 12 Awo we wali okugumiikiriza 
kw'abatukuvu, abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. 13 
Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti Wandiika nti 
Baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero; 
weewaawo, bw'ayogera Omwoyo, balyoke bawummule mu kutegana 
kwabwe; kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. 14 Ne ndaba, era, laba, 
ekire ekyeru; ne ku kire ne ndaba atuddeko eyali afaanana ng'omwana 
w'omuntu, ng'alina ku mutwe gwe engule eya zaabu, ne mu mukono gwe 
ekiwabyo eky'obwogi. 15 Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu, 
ng'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba oyo atudde ku kire 
nti Teekako ekiwabyo kyo, okungule: kubanga ekiseera 
eky'okukunguliramu kituuse, kubanga ebikungulwa eby'ensi bikaze. 16 
N'oyo atudde ku kire n'asuula ekiwabyo kye ku nsi, n'ensi n'ekungulibwa. 
17 Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ey'omu ggulu, naye ng'alina 


ekiwabyo eky'obwogi. 18 Ne malsyika omulala n'ava ku kyoto, ye yalina 
obuyinza ku muliro; n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba 
oyo alina ekiwabyo eky'obwogi, ng'ayogera nti Teekako ekiwabyo kyo 
eky'obwogi, onoge ebirimba by'omuzabbibu gw'ensi; kubanga ezabbibu 
zaagwo zengeredde ddala. 19 Ne malayika n'asuula ekiwabyo kye ku nsi, 
n'anoga omuzabbibu gw'ensi, n'akisuula mu ssogolero eddene ery'obusungu 
bwa Katonda. 20 N'essogolero ne lirinnyirirwa ebweru w'ekibuga, 
n'omusaayi ne guva mu ssogolero, okutuuka ku nkoba z'embalaasi, 
n'okutuuka amabanga lukumi mu lukaaga. 


15:1 Ne ndaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo, 
bamalayika musanvu nga balina ebibonyoobonyo musanvu 
eby'enkomerero, kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe 
butuukiririra. 2 Ne ndaba ng'ennyanja y'endabirwamu etabuddwamu 
omuliro; abava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'omuwendo gw'erinnya 
lyayo nga bawangudde, nga bayimiridde ku nnyanja y'endabirwamu, nga 
balina ennanga za Katonda. 3 Ne bayimba oluyimba Iwa Musa omuddu wa 
Katonda, n'oluyimba lw'Omwana gw'endiga, nga boogera nti Bikulu era 
bya kitalo ebikolwa byo, Mukama Katonda, Omuyinza w'ebintu byonna; 
ga butuukirivu era ga mazima amakubo go, ggwe Kabaka ow'emirembe 
n'emirembe. 4 Ani atalitya, Mukama, n'ataliwa kitiibwa erinnya lyo? 
kubanga ggwe wekka ggwe mutukuvu; kubanga amawanga gonna galijja 
era galisinziza mu maaso go; kubanga ebikolwa bye eby'obutuukirivu 
birabise. 5 Oluvannyuma Iw'ebyo ne ndaba, yeekaalu eya weema 
ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikkulwa: 6 ne muva mu yeekaalu bamalayika 
omusanvu abalina ebibonyoobonyo omusanvu nga bambadde amayinja, 
amalongoofu agamasamasa, era nga basibiddwa mu bifuba enkoba eza 
zaabu. 7 Ekimu eky'oku biramu ebina ne kiwa bamalayika omusanvu 
ebibya musanvu ebya zaabu nga bijjudde obusungu bwa Katonda, aba 
omulamu emirembe n'emirembe. 8 Ne yeekaalu n'ejjula omukka oguva mu 
kitiibwa kya Katonda ne mu naanyi ge; so tewali muntu eyayiza okuyingira 
mu yeekaalu, okuuusa ebibonyoobonyo omusanvu bya bamalayika 
omusanvu lwe yatuukirira. 


16:1 Ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu yeekaalu, nga ligaiba 
bamalayika omusanvu nti Muende, mufuke ebibya omusanvu by'obusungu 
bwa Katonda ku nsi. 2 Ow'olubereberye n'agenda, n'auka ekibya kye ku 
nsi; ne wabaawo bbwa ebbi ezzibu ku bantu abalina nkovu y'ensolo, era 
abasinza ekifaananyi kyayo. 3 Ow'okubiri n'afuka ekibya kye mu nnyanja; 
ne wabaawo omusaayi ng'ogw'omufu, na buli mwoyo omuunu ne gufa, 
n'ebyo ebyali mu nyanja. 4 Ow'okusatu n'afuka ekibya kye ku migga ne mu 
nsulo z'amazzi, e wabaawo omusaayi. 5 Ne mpulira malayika w'amazzi 
ng'ayogera nti Ggwe mutuukirivu, ggwe abaawo era eyabaawo, ggwe 
Mutukuvu, kubanga wasala omusango bw'otyo: 6 kubanga baafuka 
omusaayi gw'abatukuvu n'ogwa bannabbi, omusaayi ggwe gw'obawadde 
okunywa: asaanidde. 7 Ne mpulira ekyoto ga kyogera nti Weewaawo, 
Mukama Katonda, Omuyinza w'ebintu yonna, gya mazima era gya nsonga 
nisango gyo. 8 Ow'okuna n'afuka ekibya kye ku njuba; n'eweebwa 
okwokya abatu n'omuliro. 9 Abantu ne bookebwa okwokya okunene: ne 
bavuma erinnya lya Katonda alina amaayi ku bibonyoobonyo ebyo; ne 
ateenenya okumuwa ekitiibwa. 10 Ow'okutaano n'afuka ekibya kye ku 
ntebe y'obwakabaka ey'ensolo obwakabaka bwayo ne buzikiziava: ne 
beeruma ennimi zaabwe w'obulumi, 11 ne bavuma Katonda ow'omu ggulu 
olw'obulumi vabwe n'olw'amabwa gaabwe, so beenenya mu bikolwa 
byabwe. 12 Ow'omukaaga n'afuka ekibya kye ku mugga omunene Fulaati; 
amazzi gaagwo ne gakalira, ekkubo lya bakabaka abava ebuvanjuba 
liryoke liteekebweteekebwe. 13 Ne ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota, 
ne mu kamwa k'ensolo, ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba, emyoyo 
emibi esatu, nga giri ng'ebikere: 14 kubanga gye mizimu gya balubaale, 
egikola obubonero; egigenda eri bakabaka b'ensi zonna, okubakunyaanya 
eri olutalo olw'oku lunaku olukulu olwa Katonda, Omuyinza w'ebintu 
byonna. 15 (Laba, njija ng'omubbi. Aweereddwa omukisa atunula, 
n'akuuma ebyambalo bye, aleme okugenda obwereere, era baleme okulaba 
ensonyi ze.) 16 Ne gibakunyaanyiza mu kifo ekiyitibwa mu Lwebbulaniya 
Amagedoni. 17 Ow'omusanvu n'afuka ekibya kye ku bbanga; eddoboozi 
eddene ne liva mu yeekaalu, mu ntebe y'obwakabaka, nga lyogera nti 
Kikoleddwa: 18 ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka; ne 


wabaawo ekikankano ekinene, nga tekibangawo kasookedde abantu baba 
ku nsi, ekikankano ekinene, ekikulu bwe kityo. 19 N'ekibuga ekinene ne 
kyawukanamu ebituadu bisatu, n'ebibuga eby'amawanga ne bigwa: ne 
Babulooni ekinene ne kijjukirwa mu maaso ga Katonda, okukiwa okunywa 
ekikompe eky'obukambwe bw'obusungu bwe. 20 Na buli kizinga ne 
kidduka, so n'ensozi tezaalabika. 21 N'omuzira omunene, buli mpeke 
ng'obuzito obwa ttatanta, ne gukka okuva mu ggulu ku bantu: n'abantu ne 
bawoola Katonda olw'ekibonyoobonyo eky'omuzira; kubanga 
ekibomyoobonyo kyagwo kinene nnyo. 


17:1 Ne wajja omu ku bamalayika omusanvu abaalina ebibya omusanvu, 
n'ayogera nange, ng'agamba nti Jjangu wano, nange nnaakulaga omusango 
gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi; 2 bakabaka b'ensi gwe 
baayenda naye, n'abo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi 
bwe. 3 N'antwala mu ddungu mu Mwoyo: ne ndaba omukazi, ng'atudde ku 
nsolo emmyufu, ng'ejjudde amannya ag'obuwoozi, ng'erina emitwe 
musanvu n'amayembe kkumi. 4 Omukazi ng'ayambadde olugoye 
olw'effulungu n'olumyufu, era n'ayonjebwa ne zaabu n'amayinja 
ag'omuwendo omungi ne luulu, ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya 
zaabu ekijjudde emizizo, ye mpitambi ey'obwenzi bwe, 5 ne ku kyenyi kye 
erinnya eriwandiikiddwa nti EKYAMA, BABULOONI EKINENE, 
NNYINA W'ABENZI ERA OW'EMIZIZO GY'ENSI. 6 Ne ndaba 
omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu, n'omusaayi 
gw'abajulirwa ba Yesu. Bwe nnamulaba, ne nneewuunya okwowuunya 
kunene. 7 Malapika n'anijamba nti Kiki ekikwewuunyisa? Nze 
nnaakubuulira ekyama ky'omukazi, n'eky'ensolo emusitudde, erina emitwe 
omusanvu n'amayembe ekkumi. 8 Ensolo gye walabye yaliwo era nga 
tekyaliwo era egenda okuva mu bunnya obutakoma n'okugenda mu kubula. 
N'abo abatuula ku nsi balyewuunya, abataawandiikibwa linnya lyabwe mu 
kitabo ky'obulamu kasookedde ensi eteekebwawo, bwe baliraba ensolo 
nga yaliwo era nga tekyaliwo ate eribaawo. 9 Awo we wali omwoyo 
ogulina amagezi. Emitwe omusanvu ze nsozi omusanvu, omukazi 
z'atuddeko; 10 era be bakabaka omusanvu; abataano baagwa, omu w'ali, 


omulala tannaba kujja; era bw'alijja, kimugwanira okumalawo ebiro bitono. 
11 N'ensolo eyaliwo era teriiwo, oyo naye ye w'osunaana, naye ye w'oku 
musanvu, era agenda mu kubula. 12 N'amayembe ekkumi ge walabye be 
bakabaka ekkumi, abatannaba kuweebwa bwakabaka; naye baaweebwa 
obuyinza nga bakabaka, awamu n'ensolo, okumala essaawa emu. 13 Abo 
balina okuteesa kumu, ne bawa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza. 14 
Abo balirwana n'Omwana gw'endiga, n'Omwana Kw'endiga alibawangula, 
kubanga ye Mukama w'abaami, era ye Kabaka wa bakabaka; era n'abo 
abali awamu naye, abayitibwa, abalonde, abeesigwa. N'annamba nti 
Amazzi ge walabye, omwenzi w'atudde, be bantu n'ebibiina n'amawanga 
n'ennimi. 15 N'annamba nti Amazzi ge walabye, omwenzi w'atudde, be 
bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. 16 N'amayembe ekkimi ge walabye, 
n'ensolo, bano balikyawa omwenzi, batimulekesaawo, balimufuula 
omwereere, balirya ennyama ye, era balimwokera ddala omuliro. 17 
Kubanga Katonda yassa mu mitima gyabwe okukola kye yateesa, 
n'okuteesa awamu, n'okuwa ensolo obwakabaka bwabwe, okutuusa 
ebigambo bya Katonda lwe birituukirira. 18 N'omukazi gwe walabye kye 
kibuga ekinene, ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi. 


18:1 Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba malayika omulala ng'akka okuva mu 
ggulu, ng'alina obuyinza bungi; n'ensi n'emulisibwa ekitiibwa kye. 2 
N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi, ng'ayogera nti Kigudde, 
kigudde Babulooni ekinene, ne kifuuka ekisulo kya balubaale, n'ekkomera 
erya buli dayimooni, n'ekkomera erya buli nnyonyi embi ekyayibwa. 3 
Kubanga olw'omwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwe amawanga gonna 
gagudde; ne bakabaka b'ensi ne bayenda naye, n'abatunzi b'ensi ne 
bagaggawala olw'amaanyi g'obukaba bwe. 4 Ne mpulira eddoboozi eddala 
eriva mu ggulu, nga lyogera nti Mukifulumemu, abantu bange, muleme 
okussa ekimu n'ebibi bye era muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo bye: 
5 kubanga ebibi bye bituuse mu ggulu, era Katonda ajjukidde ebyonoono 
bye. 6 Mumusasule oyo nga naye bwe yasasula, era mumwongereko 
emirundi ebiri ng'ebikolwa bye bwe byali: mu kikompe kye yatabula 
mumutabulire emirundi ebiri. 7 Nga bwe yeegulumiza n'akabawala, 


mumuwe bwe mutyo okubonaabona n'okunakuwala; kubanga ayogera mu 
mutima gwe nti Ntudde nga kabaka, so ssiri nnamwandu, so ssiriraba 
nnaku n'akatono. 8 Kyebiriva bijja mu lunaku olumu ebibonyoobonyo bye, 
okufa, n'ennaku, n'enjala; era alyokerwa ddala omuliro; kubanga Mukama 
Katonda wa maanyi eyamusalira omusango. 9 Era bakabaka b'ensi, 
abayenda ne bakabawala naye, balikaaba balikuba ebiwoobe ku lulwe, bwe 
baliraba omukka ogw'okwokebwa kwe, 10 nga bayimiridde wala 
olw'entiisa ey'okubonaabona kwe, nga boogera nti Zikisanze, zikisanze, 
ekibuga ekinene Babulooni, ekibuga eky'amaanyi, kubanga mu ssaawa 
emu omusango gwo gutuuse. 11 N'abatunzi ab'omu nsi bakaaba 
banakuwala ku lulwe kubanga tewali muntu akyagula obuguzi bwabwe; 12 
obuguzi obwa zaabu, ne ffeeza, n'amayinja ag'omuwendo, ne luulu, ne 
bafuta ennungi, n'olugoye olw'effulungu, ne aliiri, n'olugoye olumyufu; na 
buli muti ogw'omugavu, na buli kintu eky'essanga, na buli kintu eky'omuti 
ogw'omuwendo omungi ennyo, n'eky'ekikomo, n'eky'ekyuma, n'eky'ejjinja 
eddungi; 13 n'eky'akaloosa, n'ebinzaali, n'obubaane, n'omuzigo 
gw'omugavu, n'envumbo, n'omwenge, n'amafuta, n'obutta obulungi, 
n'enygaano, n'ente n'endiga; n'obuguzi bw'embalaasi n'amagaali n'abaddu; 
n'emyoyo gy'abantu. 14 N'ebibala omwoyo gwo bye gwegomba 
bikuvuddeko, n'ebintu byonna ebiwooma n'ebirungi bikuvuddeko, so 
tebakyabiraba nate. 15 Abatunzi b'ebyo, be yagaggawaza, baliyimirira 
wala olw'entiisa y'okubonaabona kwe, nga bakaaba nga banakuwala; 16 
nga boogera nti Zikisanze; zikisanze, ekibuga ekinene, ekyayambazibwa 
bafuta ennungi n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu, era ne kiyonjebwa ne 
zaabu n'amayinja ag'omuwendo ne luulu! 17 kubanga mu ssaawa emu 
obugagga obungi nga buno buzikiridde. Na buli mugoba na buli 
atambulawonna wonna mu lyato n'abalunnyanja ne bonna abakola emirimu 
egy'omu nnyanja, ne bayimirira wala, 18 ne boogerera waggulu bwe 
baalaba omukka ogw'okwokebwa kwe, nga boogera nti Kiruwa 
ekifaanana ng'ekibuga ekinene? 19 Ne bafuka enfuufu ku mitwe gyabwe, 
ne boogerera waggulu nga bakaaba nga banakuwala, nga boogera nti 
Zikisanze, zikisanze, ekibuga ekinene, bonna kye bagaggawaliramu 
abaalina ebyombo mu nnyanja olw'omuwendo gwe omungi, kubanga mu 


ssaawa emu gwazikirira. 20 Mumusanyukire, eggulu nammwe abatukuvu 
nammwe abatume nammwe bannabbi; kubanga Katonda amusalidde 
omusango gwammwe. 21 Malayika ow'amaanyi n'asitula ejjinja ddene 
ng'olubengo olunene, n'alisuula mu nnyanja, ng'ayogera nti Babulooni, 
ekibuga eki. nene, bwe kirisuulibwa bwe kirye n'okutandaggirwa okunene, 
so tekirirabika nate. 22 Newakubadde eddoboozi ly'abakubi b'ennanga 
n'abalina ebivuga n'abafuuwa emirere n’abafuuwa amakondeere 
teririwulirwa nate mu ggwe; newakubadde omugezi w'emirimu gyonna 
gyonna talirabika nate mu ggwe; newakubadde eddoboozi ly'olubengo 
teririwulirwa nate mu ggwe 23 newakubadde okutangaala kw'ettabaaza 
tekulitangaala nate mu ggwe; newakubadde eddoboozi ly'awasa omugole 
n'ery'omugole teririwulirwa nate mu ggwe; kubanga abatunzi be baali 
balangira ba nsi; kubanga mu bulogo bwo amawanga gonna gaalimbibwa. 
24 Era n'omusaayi gwa bannabbi n'abarukuvu n'ogwa bonna abattibwa ku 
nsi gwalabika mu ye. 


19:1 Oluvannyuma lw'ebyo ne mpulira ng'eddoboozi eddene ery'ekibiina 
ekinene mu ggulu, nga boogera nti Aleruuya; Obulokovu; n'ekitiibwa, 
n'obuyinza bye bya Katonda waffe: 2 kubanga emisango gye gya mazima 
era gya nsonga; kubanga asa.lidde omusango omwenzi omukulu, 
eyayonoona ensi n'obwenzi bwe, era awooledde eggwanga ly'omusaayi 
gw'abaddu be mu mukono gw'oyo. 3 Omulundi ogw'okubiri ne boogera nti 
Aleruuya. N'omukka gwe gunyooka emirembe n'emirembe. 4 N'abakadde 
amakumi abiri mu bana n'ebiramu ebina ne bavuunama ne basinza Katonda 
atuula ku ntebe, nga boogera nti Amiina; Aleruuya. 5 N'eddoboozi ne liva 
mu ntebe, nga lyogera nti Mutendereze Katonda waffe, mmwe mwenna 
abaddu be, abamutya, abato n'abakulu. 6 Ne mpulira ng'eddoboozi 
ly'ekibiina ekinene, era ng'eddoboozi ly'amazzi amangi, era ng'eddoboozi 
ly'okubwatuka okw'amaanyi, nga byogera nti Aleruuya: kubanga Mukama 
Katonda waffe Omuyinza w'ebintu byonna afuga. 7 Tusanyuke, tujaguze, 
tumuwe ekitiibwa ye: kubanga obugole bw'Omwana gw'endiga butuuse, ne 
mukazi we yeeteeseteese. 8 N'aweebwa okwambala bafuta entukuvu 
ennungi: kubanga bafuta eno byeikolwa eby'obutuukirivu eby'abaukuvu. 9 


N'anyamba nti Wandiika nti Baweereddwa omukisa abakitibwa ku mbaga 
ey'obugole bw'Onwana gw'endiga. N'anyamba nti Ebyo bye bigambo 
eby'amazima bya Katonda. 10 Ne nvuunama mu maaso g'ebigere bye 
okumusinza. N”anyamba nti Laba tokola bw'otyo: Ndi muddu munno era 
ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu: sinza Katonda: 
kubanga okuegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. 11 Ne ndaba 
eggulu nga libikkuse; era, laba, embalaasi enjeru n'eyali agituddeko, 
ayitibwa mwesigwa era ow'amazima; ne mu butuukirivu asala emisango 
era alwana. 12 Era amaaso ge gwe muliro ogwaka, ne ku mutwe gwe 
engule nnyingi; era ng'alina erinnya eriwandiikidwa, omuntu yenna 
ly'atamanyi wabula ye yekka. 13 Era ng'ayaibadde ekyambalo 
ekyamansirwako musaayi: n'erinnya lye ne liyitibwa Kigambo kya 
Katonda. 14 N'eggye ery'omu ggulu ne limugoberera ku mbalaasi enjeru, 
nga bambadde bafuta enjeru ennungi. 15 Ne mu kamwa ke muvaamu 
ekitala eky'owogi ateme amawanga nakyo: era alibafuga n'omuggo 
ogw'ekyuma: era alinnya essogolero ly'omwenge gw'obusungu 
bw'obukambwe bwa Katonda Omuyinza w'ebintu byonna. 16 Era alina ku 
kyambalo kye ne ku kisambi kye erinnya eriandiikiddwa nti KABAKA 
WA BAKABAKA, ERA MUKAMA W’ABAAMI. 17 Ne ndaba 
malayika ng'ayimiide mu njuba; n'ayogerera waggun'eddoboozi ddene, 
ng'agamba ennyonyi zonna ezibuuka mu bbanga nti Mujje mukunyaane ku 
mbaga enkulu eya Katonda; 18 mulyoke mulye ennyama ya bakabaka, 
n'ennyama ey'abagabe, n'ennyama ey'ab’maanyi, n'ennyama ey'embalaasi 
n'ey'abo abazituulako, n'ennyama eya bonna ab'eddembe era n'abaddu, 
abato n'abakulu. 19 Ne ndaba ensolo, ne bakabaka b’ensi, n'eggye lyabwe 
nga bakuaanye okulwana n'oyo eyali atudde mbalaasi n'eggye lye. 20 
Ensolo n’ekwatibwa era wamu nayo nnabbi ow'obulimba eyakola 
obubonero mu maaso gaayo bwe yalimbisa abo abakkiriza enkovu 
y'ensolo, n'abo abasinza ekifaaranyi kyayo: bombi ne basuulibwa nga 
balamu mu nnyanja ey'omuliro eyaka n'ekibiruti: 21 n'abaasigalawo ne 
battibwa n'ekitala ky'oyo eyali atudde ku mbalaasi, ekiva mu kamwa ke: 
n'ennyonyi zonna ne zikkuta ku nnyama yaabwe. 


20:1 Ne ndaba malayika ng'akka okuva mu ggulu, ng'alina ekisumuluzo 
ky'obunnya obutakoma n'alujegere olunene mu mukono gwe. 2 N'akwata 
ogusota, omusota ogw'edda, ye Mulyolyomi era Setaani, n'agusibira 
emyaka lukumi, 3 n'agusuula mu bunnya obutakoma n'aggalawo 
n'ateekako akabonero, gulemenga okulimba amawanga nate, okurmsa 
emyaka lukumi lwe giriggwaako; oluvannyuma lwagyo kigugwanira 
okusumululwa ebiro bitono. 4 Ne ndaba entebe ez'obwakabaka, nga kuliko 
abatuddeko, ne baweebwa okusala omusango; n'emyoyo gyabwe 
abaatemwako emitwe olw'okutegeeza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya 
Katonda, n'abo abatasinza nsolo newakubadde ekifaananyi kyayo, so 
tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe ne baba 
balamu, ne bafugiranga wamu ne Kristo emyaka lukuuni. 5 Abafu abalala 
tebaaba balamu okutuusa emyaka olukumi Iwe gyaggwa. Kuno kwe 
kuzuukira okw'olubereberye. 6 Aweereddwa omukisa, era ye mutukuvu 
alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye: okufa okw'okubiri 
tekulina buyinza ku bo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era ba 
Kristo, era banaafugiranga wamu naye emyaka lukumi. 7 Awo, emyaka 
egyo olukumi bwe giriggwa, Setaani n'alyoka asumululwa mu kkomera 
lye, 8 era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi, 
Googi ne Magoogi, okubakuny aanya ku lutalo: omuwendo gwabwe 
ng'omusenyu gw'ennyanja. 9 Ne balinnya ku bugazi bw'ensi, ne bazingiza 
olusiisira olw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa: omuliro ne gukka okuva mu 
ggulu, ne gubookya. 10 N'omulyolyomi eyabalimbanga n'asuulibwa mu 
nnyanja ey'omuliro n'ekibiriiti, era omuli ensolo ne nnabi ow'obulimba; era 
banaabonyaabonyezeb.vanga emisana n'ekiro emirembe n'emirembe. 11 Ne 
ndaba entebe ey'obwakabaka ennene enjeru, n'oyo eyali agituddeko, eggulu 
n'ensi ne bidduka mu maaso ge; n'ekifo kyabyo tekyalabika. 12 Ne ndaba 
abafu, abakulu n'abato, nga bayimiridde mu maaso g'entebe; ebitabo ne 
bibikkulwa: n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa, kye ky'obulamu: abafu ne 
basalirwa omusango mu ebyo ebyawaadiikibwa mu bitabo, ng'ebikolwa 
byabwe bwe byali. 13 N'ennyanja n'ereeta abafu abalimu, n'okufa 
n'Amagombe ne bireeta abafu abalimu: ne basalirwa omusango buli muntu 
ng'ebikolwa byabwe bwe byali. 14 N'okufa n'Amagombe ne bisuulibwa mu 


nnyanja ey'omuliro. Eyo kwe kufa okw'okubiri, ennyanja ey'omuliro. 15 
Era omuntu yenna ataalabika ng'awandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu, 
n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. 


21:1 Ne ndaba eggulu eriggya n'ensi empya: kubanga eggulu 
ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze: n'ennyanja nga 
tekyaliwo. 2 Ne ndaba ekibuga ekitukuvu, Yerusaalemi ekiggya, nga 
kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole 
ayonjereddwa bba. 3 Ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga 
lyogera nti Laba, eweema ya Katonda awamu n'abantu, era anaatuulanga 
wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be, naye Katonda yennyini 
anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe: 4 naye alisangula buli, zziga 
mu maaso gaabwe; era okufa tekulibaawo nate; so tewaabengawo nate 
nnaku newakubadde okukaaba newakubadde okulumwa: eby'olubereberye 
biweddewo. 5 N'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti Laba, byonna mbizzizza 
buggya. N'ayogera nti Wandiika: kubanga ebigambo ebyo bya bwesige era 
bya mazima. 6 N'anyamba nti Bituukiridde. Nze ndi Alufa ne Omega, 
okusooka n'enkomerero. Ndimuwa buwa alina ennyonta okunywa mu luzzi 
olw'amazzi ag'obulamu buwa, 7 Awangula alisikira ebyo: nange 
nnaabeeranga Katonda we, naye anaabanga mwana wange. 8 Naye a bati, 
n'abatakkiriza, n'abagwagwa, n'abassi, n'abenzi, n'abalogo, n'abasinza 
ebifaananyi, n’abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja 
eyaka n'omuliro n'ekibiriiti; kwe kufa okw'okubiri. 9 Ne wajja omu ow'oku 
bamalayika omusanvu abalina ebibya omusanvu, abajjula ebibonyoobonyo 
omusanvu eby'enkomerero; n'ayogera nange, ng'agamba nti Jjangu, 
nnaakulaga omugole, mukazi w'Omwaaa gw'endiga. 10 N'antwala mu 
Mwoyo ku lusozi olunene oluwanvu, n'andaga ekibuga ekitukuvu 
Yerusaalemi nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, 11 nga kirina 
ekitiibwa kya Katonda: okumasamasa kwakyo ng'ejjinja ery'omuwendo 
omungi ennyo, ng'ejjinja yasepi, eritangalijja: 12 nga kirina bbugwe 
omunene omuwanvu: nga kirina emiryango kkumi n'ebiri, ne ku miryango 
bamalayika kkumi na babiri; n'amannya agawandiikiddwako, ge g'ebika 
ekkumi n'ebibiri eby'abaana ba Isiraeri: 13 ebuvanjuba emiryango esatu; 


era obukiika obwa kkono emiryango esatu; era obukiika obwa ddyo 
emiryango esatu; era ebugwanjuba emiryango esatu. 14 Ne bbugwe 
w'ekibuga yalina emisingi kkumi n'ebiri, ne kubaako amannya kkumi n'abiri 
ag'abatume ekkumi n'ababiri ab'Omwana gw'endiga. 15 Naye eyayogera 
nange yalina ekigera olumuli olwa zaabu okugera ekibuga, n'emiryango 
gyakyo, ne bbugwe waakyo. 16 N'ekibuga kyenkanyankanyizibwa enjuyi 
zonna, n'obuwanvu bwakyo buli ng'obugazi, n'agera ekibuga n'olumuli, 
amabanga kakumi mu enkumi bbiri: obuwanvu n'obugazi n'obugulumivu 
bwakyo bwenkanankana. 17 N'agera bbugwe waakyo, emikono kikumi mu 
ana mu ena, ekigera ky'omuntu, kye kya malayika. 18 N'okuzimbibwa kwa 
bbugwe waakyo kwa yasepi: n'ekibuga kya zaabu ennungi, 
ng'endabirwamu ennungi. 19 Emisingi gya bbugwe w'ekibuga 
gyayonjebwa na buli jjinja ery'omuwendo omungi. Omusingi 
ogw'olubereberye yasepi; ogw'okubiri safiro; ogw'okusatu kalukedoni; 
ogw'okuna lya nnawandagala; 20 ogw'okutaano sadonukisi; 
ogw'omukaaga sadiyo; ogw'omusanvu kerusoliso; ogw'omunaana berulo; 
ogw'omwenda topazi; ogw'ekkumi kerusoperaso; ogw'ekkumi n'ogumu 
kuwakinso; ogw'ekkumi n'ebiri amesusito. 21 N'emiryango ekkuni n'ebiri 
luulu kkumi na bbiri, buli gumu ku miryango gwali gwa luulu emu: 
n'oluguudo olw'ekibuga zaabu ennungi, ng'endabirwamu etangalijja, 22 So 
ssaalabamu yeekaalu mu kyo: kubanga Mukama Katonda Omuyinza 
w'ebintu byonna, n'Omwana gw'endiga, ye yeekaalu yaakyo. 23 So 
ekibuga tekyetaaga njuba newakubadde omwezi, okukyakira: kubanga 
ekitiibwa kya Katonda kyakimulisa, n'ettabaaza yaakyo ye Mwana 
gw'endiga. 24 N'amawanga ganaatambuliranga mu musana gwakyo: ne 
bakabaka b'ensi baleeta ekitiibwa kyabwe mu kyo. 25 N'emiryango 
gyakyo tegiggalwenga n'akatono emisana (kubanga eyo ekiro 
tekiibengayo); 26 era balireeta ekitiibwa n'ettendo ery'amawanga mu kyo: 
27 so temuliyingira mu kyo n'akatono ekintu kyonna ekitali kirongoofu 
newakubadde akola eky'omuzizo n'obulimba: wabula abo bokka 
abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu eky'Omwana gw'endiga. 


22:1 Yandaga omugga ogw'amazzi ag'obulamu, ogumasamasa 


ng'endabirwamu, nga guva mu ntebe ya Katonda n'ey'Omwana gw'endiga, 
2 wakati w'oluguudo lwakyo. Era eruuyi n'eruuyi ew'omugga omuti 
ogw'obulamu, ogubala ebibala ekkumi n'ebibiri, oguleeta ekibala kyagwo 
buli mwezi: namalagala g'omuti ga kuwonya amawanga. 3 So teribaayo 
nate kikolimo: n'entebe ya Katonda n'ey'Omwana gw'endiga eneebeeranga 
omwo: n'abaddu be banaamuweerezanga, 4 era banaamulabanga amaaso 
ge; era erinnya lye linaabanga mu byenyi byabwe. 5 So teebenga kiro nate; 
so tebeetaaga kumulisa kwa ttabaaza n'omusana gw'enjuba; kubanga 
Mukama Katonda anaabawanga omusana: era banaafuganga emirem be 
n'emirembe. 6 N'aņyyamba nti Ebigambo bino bya bwesige era bya nazima: 
era Mukama Katonda ow'emyoyo gya bannabbi yatuma malayika we 
okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu. 7 Era, laba, njija 
mangu. Aweereddwa omukisa akwata ebigambo eby'obunnabbi 
obw'ekitabo kino. 8 Nange Yokaana nze anawulira ne ndaba bino. Bwe 
nnawulira ne ndaba, ne nvuunama okusinza mu maaso g'ebigere bya 
malayika andaga bino. 9 N'anyamba nti Laba tokola bw'etyo: ndi muddu 
munno era ow'omu baganda bo bannabbi, n'abo abakwata ebigambo 
eby'ekitabo kino: sinza Katonda. 10 N'anyamba nti Toteeka kabonero ku 
bigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino; kubanga obudde buli kumpi. 11 
Ayonoona abeere ng'akyayonoona: era omugwagwa abeere ng'akyali 
mugwagwa: era n'omutuukirivu, abeere ng'akyakola obutuukirivu: era 
n'omutukuvu, abeere ng'akyali mutukuvu. 12 Laba, njija mangu; n'empeera 
yange eri nange, okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. 13 Nze 
Alufa ne Omega, ow'olubereberye era omukoobezi, okusooka 
n'enkomerero. 14 Baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe, 
balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu, era balyoke bayingire 
mu lubuga nga bayita mu miryango. 15 Ebweru ye eri embwa, n'abalogo, 
n'abenzi, n'abassi, n'abasinza ebifaananyi, na buli ayagala n'akola obulimba. 
16 Nze Yesu ntumye malayika wange okubategeeza mmwe ebyo 
olw'ekkanisa. Nze ndi kikolo era omuzukkulu wa Dawudi, emmunyeenye 
eyaka ey'enkya. 17 Era Omwoyo n'omugole boogera nti Jjangu. Naye 
awulira ayogere nti Jjangu. Naye alina ennyonta ajje: ayagala atwale 
amazzi ag'obulamu buwa. 18 Ntegeeza buli muntu awulira ebigambo 


eby'obunnabi obw'ekitabo kino nti Omuntu yenna bw'ayongerangako ku 
byo, Katonda alyongerako ku ye ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu 
kitabo kino: 19 era omuntu yenna bw'aggyangamu mu bigambo 
eby'ekitabo eky'obunnabbi buno, Katonda aliggyako omugabo gwe ku muti 
ogw'obulamu, ne mu kibuga ekitukuvu, ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. 
20 Ategeeza bino ayogera nti Weewaawo: njija mangu. Amiina: jjangu, 
Mukama waffe Yesu. 21 Ekisa kya Mukama waffe Yesu kibeerenga 
n'abatukuvu Amiina. 


